TESTAMENTE WATSOPANO 


WA 


MWINI WATU NDI MPULUMUTSI 


D ESUWKRISTU, 





MAU A TSHINYANJA. 





EDINRURGH: 
PRINTED FOR THE NATIONAL BIBLE SOCIETY 


OF SCOTLAND. 
1900. 


Chinyanja New Testament.) 


MAINA NDI KUNDANDALIKA 
ZA 


MABUKU ONSE A TESTAMENTE WATSOPANO. 


PEJE 
MATEYU : ; : " A F T NAS 1 
MARKO : A ; : 3 n . MAR. 55 
LUKA. : 3 ; ; 5 : SUT 89 
YOHANE ; 9 : : ; : . YOH. 148 
NTSHITO ZA ÅPOSTILE ; ; ; - . NTSH. 190 
EPISTOLA LA PAULOS KWA ÅROMA. ; ; . Rom. 248 
EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOS KWA AKORINTE ERKON YI 
EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA AKORINTE . 2 Kor. 294 
EPISTOLA LA PAULOS KWA AGALATIYA . : GA 310 
EPISTOLA LA PAULOS KWA ArEso . s . FEs. 317 
EPISTOLA LA PAULOS KWA AFILIPI ; : . FIL. 325 
EPISTOLA LA PAULOS KWA AKOLOSE : : . KoL. 331 
EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOS KWA ATEsALONIKA . 1 TEs. 336 
EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA ÅTESALONIKA  . 2 TEs. 341 
EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOs KWA TIMOTE. . 1 Tim. 344 
EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA TIMOTE . . 2 Tim. 350 
EPISTOLA LA PAULOs KWA Tito . e ? ENE 354 
EPISTOLA LA PAULOS KWA, FILEMON . - . FILE. 857 
EPISTOLA KWA AHEBERE . ; E l . HEB. 358 
EPISTOLA LA YAKOBI : ; ; ; VARSA 
EPISTOLA LATSHIMODZI LA PETROS . - > . 1 PET. 383 
EPISTOLA LATSHIWIRI LA PETROS . ; : . 2 PET. 389 
EPISTOLA LATSHIMODZI LA YOHANE S 5 . 1 Yom. 393 
EPISTOLA LATSHIWIRI LA YOHANE . a . . 2 Yom. 399 
EPISTOLA LATSHITATU LA YOHANE. ^ ; : . 3 You. 400 
EPISTOLA LA YUDA . : . A ok 401 


KUSONYEZA KWA YOHANA . R A F TRUS. 403 


IVANGELI WA MATEYU. 


L e 


UKU la fuko la Yesu Kristu, mwana wa Davide, 
mwana wa Abraham. 

Abraham wabala Yisake; ndimo Yisake wabala Yakobi; 
ndimo Yakobi wabala Yuda ndi abali atshi; ndimo Peretse 
ndi Zera, Yuda wabala ndi Tamare ; ndimo Peretse wabala 
Hetseron; ndimo Hetseron wabala Aram; ndimo Aram 
wabala Haminadabi; ndimo Haminadabi wabala Nashon; 
ndimo Nashon wabala Salimon; ndimo Salimon wabala 
Bowaze ndi Rahabi; ndimo Bowaze wabala Hobede ndi 
Rute; ndimo Hobede wabala Yishayi; ndimo Yishayi 
wabala Davide fumu yotshuka, 

Ndimo Davide wabala Solomon ndi mwe anali nkazi 
wa Huriya; ndimo Solomon wabala Rehabam; ndimo 
Rehabanı wabala Abiya; ndimo Abiya wabala Asa; ndimo 
Asa wabala Yoshafati; ndimo Yoshafati wabala Yoram; 
ndimo Yoram wabala Huziya; ndimo Huziya wabala Yotam ; 
ndimo Yotam wabala Ahazi; ndimo Ahazi wabala Hezekiya ; 
ndimo Hezekiya wabala Manase; ndimo Manase wabala 
Amon; ndimo Amon wabala Yoshiya; ndimo Yoshiya 
wabala Yekoniya ndi abali atshi, pa ntawi ya kutengedwa 
ku Babilon. 

Ndimo pambuiu kutengedwa ku Babilon, Yekoniya wabala 
Shelatiyeli; ndimo Shelatiyeli wabala Zerubabeli; ndimo 
Zerubabeli wabala Abihude; ndimo Abihnde wabala 
Eliyakim ; ndimo Eliyakim wabala Hazore; ndimo Hazore 
wabala Tsadoki; ndimo Tsadoki wabala Akim; ndimo 
Akim wabala Eliyudi; ndimo Eliyudi wabala Elazari; ndimo 
Elazari wabala Matan; ndimo Matan wabala Yakobi; 
ndimo Yakobi wabala Yosefe mamuna wa Mariya, kwa emwe 
wabadwa Yesu, emwe atshedwa Kristu. 

Monga mafuko onse kwa Abraham ndi Davide ali mafuko 
kumi ndi anai; ndimo kwa Davide ndi kutengedwa kwa 
Babilon mafuko kumi ndi anai; ndimo kwa kutengedwa 
kwa Babilon ndi Kristu mafuko kumi ndi anai. 

A 


21 


22 


23 


24 


25 


MATEYU. E 18 


Ndimo kubadwa kwa Yesu Kristu kunali tshointshi: 
Ntawi amai atshi Mariya anawindikidwa ndi Yosefe, patsogolo 
anakomana anapezedwa ali mimba ya Nzimu Woyera. 
Ndimo Yosefe mamuna watshi, anali wodeka, ndimo sana 
funa ku nyazitsa le, naganiza kumtshotsa kutseri. Koma 
ntawi anaganiza ndi zintu Zimenezi, ona, njelo wa Mwini 
nadzisonya kwa ie m’ kulota, kuti, Yosefe, mwana wa 
Davide, usaopa ku tenga kwa iwe Mariya nkazi wako : kuti 
emwe wabvuukidwa mwa ie ali wa Nzimu Woyera. Ndimo 
adzabala mwana; ndimo udzatsha dzina latshi Yesu; kuti 
ali ie emwe adzapulumutsa antu atshi kwa zakwaipa zao. 
Ndimo zonse zimenezi zinakala, monga kuti anangodzazidwa 
omwe ananenedwa ndi Mwini mwa mprofeti, kuti, 

Ona, tshiweta tshidzakala ndi mwana, ndimo adzabala 

niwana wamamuna, 

Ndimo adzatsha dzina latshi Manuweli ; 
lomwe liri, lasandukidwa, Mulungu ndi ife. Ndimo Yosefe 
nauka kwa tulo tatshi, natshita monga njelo wa Mwini 
anamuza, natenga kwa ie nkazi watshi; ndimo sanadziwa ie 
kwa ntawi nabala mwana wamamuna: ndimo natsha dzina 
latshi YESU. 

Ndimo ntawi Yesu anabadwa m' Betelehem wa Yudeya 
m’ masiku a Herode fumu yotshuka, ona, nadzera amuna 
otshenjera ku bvuma ku Yerusalem, kuti, Alikuti ie emwe 
abadwa Fumu Yotshuka ya Ayuda? kuti tinaona nyenyezi 
yatshi m’ bvuma, ndimo tinadza ku pembedza ie. Ndimo 
ntawi Herode fumu yotshuka anatshimva, nasautswa, ndi 
Yerusalem wonse ndi ie. Ndimo kusong'kanitsa adzukuru 
akuru onse ndi akulembera a antu, watuzula kwa awo pomwe 
Kristu akabadwa. Ndimo nanena na, M’ Betelehem wa 
Yudeya: kuti tshointshi alembedwa ndi mprofeti, 

Nawe Betelehem, dziko la Yuda, 

Usali woung’ono wopambana mwa otshuka a Yuda: 

Kuti kwa iwe adzaturuka woweruza, 

Emwe adzabusa antu anga Asirayeli, 
Ndimo Herode anaitana kutseri antu otshenjera, nafunsira 
kosamala ndi awo ntawi bwanje nyenyezi inasonyeza. Na- 
tumiza awo ku Betelehem, nati, Endani, funani kosamala 
ndi kamwana; ndimo ntawi mudzampeza, bwezani mau kwa 
ine, monga kuti ine enso dingodza ndingopembedza ie. 
Ndimo awa, anamva fumu yotshuka, namuka; ndimo ona, 
nyenyezi, yomwe naiwona m’ bvuma, inang'ka patsogolo 





3. 3. . MATEYU. 


pa awo kwa ntawi inafika ndimo inaima pamwamba pomwe 
kamwana kanali. Ndimo ntawi naona nyenyezi, nasekera 
ndi tshimwemwe tshatshikuru tshambiri. Ndimo paloa 
m' nyumba, naona kamwana ndi Mariya amai atshi; na- 
gwada napembedza ie; ndimo kutsegula zolemera zao, 
napatsa kwa le zolere, golide ndi nardo ndi more. Ndimo 
analangizidwa ndi Mulungu m' kulota kuti sakabwera kwa 
Herode, nang'ka ku dziko lao ndi njira ina. 

Ndimo ntawi namuka, ona, njelo wa Mwini adzisonya m' 
kulota ku Yosefe, kuti, Dzuka, tenga kamwana ndi amai 
atshi, nutawira ku Yiputa, nukala uko kwa ntawi dinena 
ndi iwe: kuti Herode adzafuna kamwana kukamwaza. 
Ndimo nauka natenga kamwana ndi amai atshi usiku, 
nang'ika ku Yiputa; nakala uko kwa ntawi ya imfa ya 
Herode: kuti anangodzazidwa omwe ananenedwa ndi Mwini 
mwa mprofeti, kuti, Kwa Yiputa dinaitana mwana wanga. 
Ndimo Herode, ntawi naona kuti anapusitsidwa ndi antu 
otshenjera, nakwiira kwambiri, natumiza, napa tiana tati- 
muna tonse tomwe tinali m' Betelehem, ndi m' miraga yonse 
ya iwo, kwa dzaka dziwiri ndi ito ta dzaka dzosafika, monga 
ntawi yomwe anafunsira kosamala ndi amuna otshenjera. 
Ndimo anadzazidwa omwe ananenedwa ndi Yeremiya 
mprofeti, kuti, 

Liu linamvedwa m' Rama, 

Kulira misozi ndi maliro ambiri, 

Raheli kulirira ana atshi; 

Ndimo sanafuna ku sangalatsidwa, tshifuka kuti osali. 

Koma ntawi Herode anafa, ona, njelo wa Mwini adzisonya 
m' kulota ku Yosefe m' Yiputa, kuti, Dzuka, tenga kamwana 
ndi amai atshi, numuka ku dziko la Sirayeli: kuti anafa 
omwe nafuna moyo wa kamwana. Nauka natenga kamwana 
ndi amai atshi, nadza m’ dziko la Sirayeli. Koma ntawi 
anamva kuti Arkelawo analikuweruza m' Yudeya m' malo 
a atatu atshi Herode, naopa ku ng'ka uko; koma kulangi- 
zidwa ndi Mulungu m° kulota, nalambalala m°’ miraga ya 
Galileya, nadza nakala muzinda watshedwa Nazarete: 
monga kuti anangodzazidwa omwe ananenedwa ndi aprofeti, 
kuti akatshedwa Mnazarete. 

Ndimo m’ masiku adya adza Yohane Mbapatizi, kuuza 
m tshipululu tsha Yudeya, kuti, Tembenukani; kuti dziko 
la kumwamba liri pafupi. Kuti amene ali ie emwe anane- 
nedwa ndi mprofeti Yesaya, kuti, 


10 
11 


12 


13 


14 
15 


16 


18 


19 
20 


21 
22 


23 


3 
2 


3 


4 MATEYU. 3. 3- 


Liu la modzi kupfula nv tshipululu, 
Fotokozani njira ya Mwini, 
Pangani njira zatshi zolungama. 
4 Ndimo Yohane ie eka anali ndi nsaru zatshi za ubwea wa 
gamila, ndi lamba la tshikopa mtshunu mwatshi; ndi kudia 
5 kwatshi kunali madzombe ndi utshi wa mutengo. Ndimo 
naturuka kwa ie Yerusalem, ndi Yudeya lonse, ndi dziko 
6 lonse mbali mwa Yordan; ndimo anabapatizidwa ndi je m' 
7 ntsinje Yordan, kubvumbula zakwaipa zao. Koma ntawi 
naona ambiri a Afarisi ndi a Asadusi adza ku mbapatisma 
latshi, nanena nao, Fuko la zinjoka, ndani walangiza inu 
ku tawa kwa kukwiira kulinkudza?  Ndimo balani dzobala 
dzabwino kwa kutembenuka: ndimo musaganiza ku ti mwa 
inu noka, Tiri ndi Abraham, ali atatu atu: kuti dinena ndi 
inu, kuti Mulungu adziwa kwa miala imene ku kulitsa ana 
10 kwa Abraham. Ndimo inde tsopano nkwangwa iikidwa pa 
ntsitsi wa mitengo: ndimo mitengo yonse yomwe yosabala 
11 dzobala dzabwino itemedwa, niponyedwa pa moto. Dibapa- 
tiza inu nditu ndi madzi kwa kutembenuka: koma iemwe 
adza pambuiu pa ine ali wampamvu wopambana ine, 
dzikwakwata dza emwe sindiri woenera ku nyamula: ie 
12 adzabapatiza inu ndi Nzimu Woyera ndi moto: litshero la 
emwe liri m' dzanja latshi, ndimo adzapetetsa bwino mbua 
yatshi; mnadzasong'ika trigu watshi m’ nkokwe, koma 
adzaotsha mungu ndi moto wosazima. 
13 Ndimo Yesu adzera kwa Galileya ku Yordan kwa Yohane, 
14 ku bapatizidwa ndi ie. Koma Yohane nafuna ku dzudzula 
ie, kuti, Diri ndi kufunidwa ku bapatizidwa ndi iwe, ndimo 
15 udza kwa ine kodi? Koma Yesu kuiang'ka nanena na’, 
Leka iko tsopano: kuti tshointshi kuli kwabwino kwa ife 
16 ku dzaza kudeka konse. Ndimo abvomera ie. Ndimo 
Yesu, ntawi anabapatizidwa, naturuka nsanga ku madzi: 
ndimo ona, miamba inatsegulidwa kwa ie, naona Nzimu wa 
17 Mulungu nutsika monga njiwa, nukaka pa ie; ndimo ona, 
liu kwa miamba, kuti, Amene ali Mwana wanga wondikonda, 
ndi emwe disekera bwino. 
4  Ndimo Yesu natsogozwa ndi Nzimu m’ tshipululu ku 
2 yesedwa ndi diabolos. Ndimo ntawi analibe kudia madzua 
makumi anai, ndi masiku makumi anai, pambuiu, anamva 
$ njala. Ndimo woyesa nadza nanena nai’, Ngati uli Mwana 
wa Mulungu, uza kuti miala imene ipangike mikate. Koma 
naiang'ka nati, Alembedwa, Muntu wosadzakala ndi moyo 





<<. 90 


4. 22. MATEYU. 


udi mikate yoka, koma ndi mau onse omwe aturuka m’ 
nkamwa mwa Mulungu. Ndimo diabolos amtenga ku 
mzinda woyera; naika ie pa tshimbudzi tsha tempile, ndimo 
anena nai', Ngati uli Mwana wa Mulungu, udziponye pansi: 
kuti alembedwa, 

Adzauza anjelo atslhi ndi iwe: 

Ndi m' manja mao adzatukula iwe, 

Kani kapena udzagunda pazi lako ndi mwala. 
Yesu nanena naji, Alembedwa anso, Usayesa Mwini 
Mulungu wako. Onso, diabolos atenga ie ku piri lali- 
tali kwambiri, nasonyeza ie maiko onse a dziko, ndi 
kupambana kwa awo; ndimo nanena nai, Zintu zonse 
zimenezi didzakupatsa, ngati udzagwada nudzapembe- 
dza ine. Ndimo Yesu anena nai, Tshoka, Satana: kuti 
alembedwa, Udzapembedza Mwini Mulungu wako, ndi je 
eka udzaimirira. Ndimo diabolos amsia; ndimo ona, anjelo 
nadza naimirira kwa ie. A 

Ndimo ntawi anamva kuti Yohane anaperekedwa, namuka 
ku Galileya; ndimo kusia Nazarete, nafika nakala m’ 
Kapernahum, womwe uli mbali mwa nyanja, m’ maliri a 
Zebulon ndi Nafetali: monga kuti anangodzazidwa omwe 
ananenedwa ndi Yesaya mprofeti, kuti, 

Dziko la Zebulon ndi dziko la Nafetali, 

Pa njira ya nyanja, patsidia la Yordan, 

Galileya la Mitundu, 

Antu omwe nakala mudima 

Naona kuunika kwakukuru, 

Ndi kwa awo omwe anakala m' dziko, ndi mutunzi 
za imfa, 

Kwa awo kuunika kunafika. 

Kwa ntawi imene Yesu naamba ku uza, ndi ku nena, 
Tcembenukani; kuti dziko la kumwamba liri pafupi. 

Ndimo kuendaenda mbali mwa nyanja ya Galileya, naona 
abali awiri, Simon emwe atshedwa Petros, ndi Andreya 
mpwatshi, kuponya koka m' nyanja; kuti anali apodzo. 
Ndimo anena nao, Tsatani ine, ndidzapanga inu apodzo a 
antu. Ndimo tsopano lino nasia maukonde, natsata ie. 
Ndimo kuenda komwe naona abali ena awiri, Yakobi mwana 
wa Zebediya, ndi Yohane mpwatshi, m' tshombo ndi 
Zebediya atatu ao, analikusoka maukonde ao; naitana 
awo. Ndimo tsopano lino nasia tshombo ndi atatu ao, 
natsata le. 


© 


14 


15 


17 


18 


19 
20 
21 


22 


23 


29 


vO 


17 
18 


MATEYU 4. 23- 


Ndimo Yesu naendaenda m’ Galileya lonse, kupunzitsa 
m’ masinagoge ao, ndimo kuuza ivangeli wa dziko, 
ndi kutshiritsa mitundu yonse ya kudwala ndi mitundu 
yonse ya ntenda mwa antu. Ndimo mbiri ya ie 
inaendaenda mwa Siriya lonse: natenga kwa jie onse 
omwe anali odwala, ogwidwa ndi ntenda zina ndi 
maululu, apotsheredwa ndi ademon, ndi atshizumbazumba, 
ndi onjenjemera ; natshiritsa awa. Namtsata ie antu ambiri 
kwa Galileya ndi Dekapolis ndi Yerusalem ndi Yudeya 
ndi kwa patsidia la Yordan. 

Ndimo kuona antu ambiri, nakwera pa piri: ndimo ntawi 
nakala pansi, akupunzira atshi nafika kwa ie: natsegula 
nkamwa mwatshi napunzitsa awa, kuti, ; 

Odala ali csauka ndi mizimu: kuti lao liri dziko la 
kumwamba. 

Odala ali omwe amva tshisoni: kuti adzasangalatsidwa. 

Odala ali oanja: kuti adzaloezedwa dziko. 

Odala ali awo omwe amva njala ndi ludzu kwa kudeka: 
kuti adzadzazidwa. 

Odala ali ansisi: kuti adzalandira nsisi, 

Odala ali oyera muntima: kuti adzaona Mulungu. 

Odala ali oletsetsa: kuti adzatshedwa ana a Mulungu. 

Odala ali awo omwe anazunzidwa kwa kudeka: kuti lao 
liri dziko la kumwamba. Odala muli mu ntawi antu 
adzasinjirira inu, nadzazunzitsa inu, nadzanena mitundu 
yonse ya mpulupulu pa inu konama, kwa ine. Kondwerani, 
ndi sekerani kwambiri: kuti lalikuru liri sekeretso lanu m’ 
mwamba: kuti tshointshi anazunzitsa aprofeti omwe anali 
patsogolo pa inu. 

Muli ntshere wa dziko: koma ngati ntshere unataiika 
nyongo yatshi, ndi tshiani udzakometsedwa? kwa ntawi 
imene uli wabwino kwa tshabe, koma ku turutsidwa ndi ku 
pondedwa ndi mapazi a antu. Mauli kuunika kwa dziko. 
Mzinda uikidwa pa piri wosadziwa ku bisidwa. Kapena 
antu osakoleza nyali naiika pansi pa ntanga, koma pa 
tshogwirira nyali; ndimo iwala kwa onse omwe ali m 
nyumba. Inde tshointsho lekani kuunıka kwanu kwiyera 
patsogolo pa antu, kuti aone ntshito zanu zabwino, napa- 
mbanitse Atatu anu emwe ali m’ mwamba. 

Musaganiza kuti dinadza ku mwaza mau kapena aprofeti : 
dinadza si ku mwaza, koma ku dzaza. Kuti dinena ndi 
inu nditu, Kwa ntawi kumwamba ndi dziko zipita, iota 


-5. 34. MATEYU. 


imodzi kapena kakang'ono kamodzi sizidzapita nditu kwa 
mau, kwa ntawi zintu zonse zidzatedwa. Ndimo emwe 
adzaswa modzi wa mau amene ang'ono, ndimo adzapunzitsa 
antu tshointshi, adzatshedwa wang'ono wopambana m’ dziko 
la kumwamba: koma emwe adzatshita nadzapunzitsa awo, 
adzatshedwa wang'kuru m’ dziko la kumwamba. Kuti 
dinena ndi inu, kuti, kani kudeka kwanu kudzapambana 
kudeka kwa akulembera ndi Afarisi, musadzaloa nditu 
m’ dziko la kumwamba. 

Munamva kuti kunanenedwa ndi awo akali, Usapa; ndi 
emwe adzapa adzasetsherezwa kwa kuweruza: koma dinena 
ndi inu, kuti emwe akwia ndi mbali watshi adzasetsherezwa 
kwa kuweruza; ndi emwe adzanena ndi mbali watshi, Raka, 
adzasetsherezwa kwa gulu la ankoswe; ndi emwe adzanena, 
Wopusa iwe, adzasetsherezwa kwa geena wa moto. Ndimo 
ngati ulikutsira mtulo wako pa katshisi, ndimo apo ukumbu- 
kila kuti mbali wako ali ndi kantu pa iwe, sia apo mtulo 
wako patsogolo pa katshisi, numuka, patsogolo anjanitswa 
ndi mbali wako, ndimo pomwe udza nutsira mtulo wako. 
Anjanitsa ndi liwongo lako nsanga, ntawi uli pa njira ndi 
ilo; kani kapena liwongo likapereka iwe kwa woweruza, 
ndi woweruza akapereka iwe kwa kazembe, ndimo uikidwa 
m’ nyumba ya ndima. Dinena ndi iwe nditu, Sudzaturu- 
kiratu umo, kwa ntawi unalipidwa fardin lakutungo. 

Munamva kuti kunanenedwa, Usatshita tshigololo : koma 
dinena ndi inu, kuti emwe aang'ana nkazi ku funa ie 
anatshita tshigololo ndi ie tsopano muntima mwatshi. 
Ndimo ngati diso lako lamanja likutshimwitsa, tshotsa, 
nulitaia iwe; kuti kuli kwakupindulidwa kwa iwe kuti 
tshimodzi tsha dziwalo dzako tshikamwazika, ndimo si tupi 
lako lonse likataiikidwa m’ geena. Ndimo ngati dzanja 
lako lamanja likutshimwitsa, dula, nulitaia iwe: kuti kuli 
kwakupindulidwa kwa iwe kuti tshimodzi tsha dziwalo dzako 
tshikamwazika, ndimo si tupi lako lonse likamuka m’ geena. 
Tshinanenedwa anso, Emwe adzatshotsa nkazi watshi, apatse 
ie lemba la kulekana: koma dinena ndi inu, kuti emwe 
atshotsa nkazi watshi, kani kwa tshifukwa tsha dama, 
apanga ie nkazi wa tshigololo: ndi emwe adzakwata ie 
ntawi walekedwa, atshita tshigololo. 

Anso, munamva kuti tshinanenedwa ndi awo akali, 
Usanamiza iwe eka, koma udzatshita kwa Mwini malumbiro 
ako: koma dinena ndi inu, Musalumbira konse; kapena 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


30 


JI 
32 


Jd 


34 


9 


MATEYU. 5. 34- 


ndi kumwamba, tshifuka kuti muli mpando wa Mulungu; 
kapena ndi pansi, tshifuka kuti pali mpando wa mapazi 
atshi; kapena ndi Yerusalem, tshifuka kuti uli mzinda wa 
Fumu Yotshuka yeikuru. Kapena usalumbira ndi mutu 
wako, tshifuka kuti usadziwa ku panga tsisi limodzi 
lakwiyera kapena lakuda. Koma kunena kwanu kukale, 
Ea, ea; Iai, iai: ndimo tshomwe tshiri tshopambana 
zimenezi tshiri tsha wampulupulu. 

Munamva kuti tshinanenedwa, Diso kwa diso, ndi dzino 
kwa dzino: koma dinena ndi inu, Musakaniza emwe ali 
mpulupulu: koma emwe amenya iwe pa tsaia lako lamanja, 
tembenuza lina anso kwa ie. Ndimo ngati muntu modzi 
afuna ku tengera iwe ku mirandu, ndi ku tshotsa mwinjiro 
wako, leka ie ku potshera tshopfunda tshako onso. Nadi 
emwe adzafulumiza iwe ku enda mile limodzi, enda nař 
awiri. Patsa kwa emwe afunsa iwe, ndimo kwa emwe afuna 
ku bwereka kwa iwe, usatembenuka. 

Munamva kuti tshinanenedwa, Udzakonda woiandikila 
wako, nudzakwiira liwongo lako: koma dinena ndi inu, 
Kondani maliwongo anu, ndi pemperani kwa awo omwe 
azunza inu; monga kuti mungokala ana a Atatu anu emwe 
ali m' mwamba: kuti aturutsa dzua latshi pa ampulupulu ndi 
abwino, natumiza mvula pa odeka ndi osadeka. Kuti ngati 
mukonda awo omwe akukondani, mupotshera sekeretso lanje ? 
kodi inde olandira tsong'ko satshita tshointsho? Ndimo 
ngati muutsa abali anu oka, mutshita tshiani tshopambana 
ena? kodi inde Mitundu siitshita tshointsho?  Ndimo 
mudzakala akuta, monga Atatu anu wakumwamba ali 
wakuta. 

Yang'anirani kuti musatshita kudeka kwanu patsogolo pa 
antu, ku onedwa ndi awo: kani mupotshera palibe sekeretso 
ndi Atatu anu emwe ali m' mwamba. 

Ndimo ntawi utandizira, usaombera lipenga patsogolo pa 
iwe, monga atshinyengo atshita m' masinagoge ndi m' 
makwalala, kuti angopotshera kupambana kwa antu. 
Dinena ndi inu nditu, Analandira sekeretso lao. Koma 
ntawi utandizira, usalola dzanja lako lamanzere ku dziwa 
tshomwe dzanja lako lamanja litshita: kuti matandiziro 
ako angokala w tseri: ndi Atatu ako emwe aona m tseri 
adzasekeretsa iwe, 

Ndimo ntawi mupempera, musadzakala monga atshinyengo: 
kuti akonda ku ima ndi ku pempera m' masinagoge ndi 





-6. 25. MATEYU. 


m’ zimphambano za makwalala, kuti angoonedwa ndi antu. 
Dinena ndi inu nditu, Analandira sekeretso lao. Koma iwe, 
ntawi upempera, loa m’ tshipinda tshambwalo tshako, ndimo 
ntawi unatseka tshitseko, nupempera kwa Atatu ako emwe 
ali m’ tseri, ndi Atatu ako emwe aona m’ tseri adzasekeretsa 
iwe. Ndimo m’ kupempera musatshita ndi kawiri ndi 
kawiri kopusa, monga Mitundu itshita: kuti iganiza kuti 
idzamvedwa kwa kunena kwambiri kwao. Ndimo musakala 
ofana ndi imeneyo: kuti Atatu anu adziwa zintu zomwe 
muzifuna, patsogolo mumfunsa. Ndimo tshointshi pe- 
mperani: Atatu atu emwe uli m mwamba, Liyeretsedwe 
dzina lako. Dziko lako lidze. Kufuna kwako kutshitidwe, 
monga m’ mwamba, tshointshi pansi pano. Patsa ife lero, 
kudia kwa lero. Ndimo kululukira ife mangawa atu, monga 
ife enso takululukira amangawa atu. Ndimo usatitengere 
kwa tshinyengo, koma utipulumutse kwa wampulupulu. 
Kuti ngati mukululukira antu matshimo ao, Atatu anu 
wakumwamba anso adzakululukira inu. Koma ngati 
musakululukira antu matshimo ao, kapena Atatu anu 
wosakululukira matshimo anu. 

Koma mtawi muleka kudia, musakala, ofana ndi 
atshinyengo, ndi nkope za tshisoni: kuti atembenuza nkope 
zao, monga kuti aonedwe ndi antu ku leka kudia. Dinena 
ndi inu nditu, Analandira sekeretso lao. Koma iwe, ntawi 
uleka kudia, dzola mutu wako, nusamba nkope yako; kuti 
usaonedwa ndi antu ku leka kudia, koma ndi Atatu ako 
emwe ali m' tseri: ndi Atatu ako, emwe aona m' tseri, 
adzasekeretsa iwe. 

Musaika kwa inu noka zolemera pansi pano, pomwe 
tshikululu ndi dzimbiri dzisakaza, ndi pomwe zimbala zibola 
naziba: koma ikani kwa inu noka zolemera kumwamba, 
pomwe kapena tshikululu kapena dzimbiri sidzisakaza, ndi 
pomwe zimbala zosabola kapena zosaba: kuti pomwe 
zolemera zako ziri, apo ntima wako udzali inso. Muni wa 
tupi uli diso: ndimo ngati diso lako liri limodzi, tupi lako 
lonse lidzadzazidwa ndi kuunika. Koma ngati diso lako liri 
loipa, tupi lako lonse lidzadzazidwa ndi ndima. Ndimo 
ngati kuunika komwe kuli mwa iwe kuli ndima, ndima 
wambiri bwanje! Palibe muntu adziwa ku imirira ambuye 
awiri: kuti kapena adzakwiira ndi modzi, ndinio adzakonda 
wina; kapena anso adzakala ndi modzi, nadzanyoza wina. 
Musadziwa ku imirira ndi Mulungu ndi kulemera. Ndimo 


23 


24 


10 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


MATEYU. 6. 25- 


dinena ndi inu, Musaganizaganiza ndi moyo wanu, tshiani 
mudzadia, kapena tshiani mudzamwa; kapena si kwa tupi 
lanu, tshiani mudzabvala. Kodi si moyo wopambana kudia, 
ndi tupi lopambana nsaru? Onani mbalame za mlengalenga, 
kuti zosafesa, kapena zosatema, kapena zosasong'ka m’ 
zinkokwe; ndimo Atatu anu wakumwamba aziweta. Kodi 
si inu kwambiri kopambana izo? Ndimo ndani wa inu ndi 
kuganizaganiza adziwa ku ong'khetsa nkono umodzi ku 
nsing'ku watshi? Ndimo muganizaganiza bwanje ndi 
nsaru?  Ganiza ndi dzikombokombo dza minda, bwanje 
dzimera; dzosatshita kolimba, kapena dzosapota: koma 
dinena ndi inu, kuti inde Solomon m' kupambana kwatshi 
konse sanabvaliridwa monga tshimodzi tsha dzimenedzi. 
Koma ngati Mulungu tshointshi abvalitsa maudzu a munda, 
omwe alipo lero, ndi mawa aponyedwa m' stoko, kodi 
wosadzabveka inu kopambana, O inu a mvanu waung'ono? 
Ndimo musaganizaganiza, kuti, Tidzadia tshiani? kapena, 
Tidzamwa tshiani? kapena, Tidzabvekedwa ndi tshiani? 
Kuti zintu zonse zimenezi Mitundu ifunira; kuti Atatu anu 
wakumwamba adziwa kuti muli ndi kufunidwa ndi zintu 
zonse zimenezi. Koma 'funani kopambana dziko latshi, ndi 
kudeka kwatshi; ndimo zintu zonse zimenezi zidzaong'khe- 
tsedwa kwa inu. Ndimo musaganizaganiza kwa mawa: 
kuti mawa adzaganizaganiza kwa awo oka. Zambiri ku 
siku ziri zoipa zatshi. 


7 Musaweruza, kuti musanaweruzidwa. Kuti ndi kuweruza 


2 
3 


4 


7 


8 
9 


komwe muweruza, mudzaweruzidwa: ndimo ndi muyezo 
womwe muyeza, tshidzayezedwa kwa inu. Ndimo bwanje 
uona tshitolo tshomwe tshiri m' diso la mbali wako, koma 
usaganiza ndi ntanda womwe uli m’ diso lako? Kapena 
bwanje udzanena ndi mbali wako, Leka ine ku tshotsa 
tshitolo tsha diso lako; ndimo ona, ntanda uli m' diso lako? 
Watshinyengo iwe, patsogolo tshotsa ntanda kwa diso lako; 
ndimo pomwe udzaona bwino ku tshotsa tshitolo kwa diso la 
mbali wako. 

Musapatsa tshomwe tshiri tshoyera kwa agaru, kapena 
musaponya maperile anu patsogolo pa ankhumba, kani kapena 
aponda awa pansi pa mapazi ao, natembenuka nadula inu. 

Funsani, ndimo tshidzapatsidwa kwa inu; funani, ndimo 
mudzapeza; gogodani, ndimo tshidzatsegulidwa kwa inu: 
kuti emwe afunsa alandira; ndi emwe afuna apeza; ndi 
kwa emwe agogoda tshidzatsegulidwa. Kapena muntu uti 


p~ 


—7. 27. MATEYU. 


ali wa inu, emwe, ngati mwana watshi adzafunsa ie kwa 
nkate, kodi adzanıpatsa mwala; kapena ngati adzafunsa 
kwa nsomba, kodi adzampatsa njoka? Ndimo ngati inu, 
muli oipa, mudziwa bwanje ku patsa zolere zabwino kwa 
ana anu, bwanje kopambana Atatu anu emwe ali w mwamba 
adzapatsa zintu zabwino kwa omwe amfunsa? Ndimo zintu 
zonsezomwe mufuna kuti antu akatshitakwainu, mutshita inde 
tshointsho onso kwa awo: kuti tshimenetshiri maundi aprofeti. 

Loani m’ tshipata tshopapatiza: kuti tshipata tshiri 
tshatshikuru, ndi yabwambi iri njira, yomwe itsogolera 
kwa kumwazika, ndi ali ambiri omwe aloa mwa itsho. 
Tshifuka kuti tshipata tshiri tshopapatiza ndi njira ¿ri 
yeing'ono, yomwe itsogolera ku moyo, ndi owereng'jeka 
ali omwe aupeza. 

Tshenjerani ndi aprofeti onama, omwe adza kwa inu ndi 
kubvala kwa mkosa, koma pakati pali zirombo zolusa. 
Mudzadziwa awo ndi dzobala dzao. Kodi antu atsha 
magrepe kwa minga, kapena zinkhuyu kwa mitungwi? 


Inde tshointshi mitengo yonse yabwino ibala dzobala dza-- 


bwino; koma ntengo woipa ubala dzobala dzoipa. Ntengo 
wabwino wosadziwa ku bala dzobala dzoipa, kapena ntengo 
woipa wosadziwa ku bala dzobala dzabwino. Mitengo yonse 
yomwe yosabala dzobala dzabwino itemedwa niponye- 
dwa m' moto. Ndimo ndi dzobala dzao mudzadziwa awo. 
Si onse omwe anena ndi ine, Mwini, Mwini, adzaloa m' dziko 
la kumwamba; koma emwe atshita kufuna kwa Atatu 
anga emwe ali m’ mwamba. Ambiri adzanena ndi ine m’ 
dzua limenelo, Mwini, Mwini, kodi sitinalosa ndi dzina lako, 
ndimo ndi dzina lako sitinaturutsa ademon, ndimo ndi dzina 
lako sitinatshita mpamvu zanıbiri? Ndimo pomwe didza- 
bvomerera nao Sindinadziwa inu ntawi ina: tshokanı kwa 
ine, inu nomwe mutshita mpulupulu. Ndimo emwe amva 
mau anga amene, naatshita, adzafanizidwa ndi muntu 
wanzeru, emwe anamanga nyumba yatshi pa tantwe: ndimo 
mvula inatsika, ndi zigumula zinadza, ndi mpepo zinaomba, 
nazimenya pa nyumba imeneyo; ndimo sinagwa: kuti 
inazikidwa pa tantwe. Ndi emwe amva mau anga amene, 
ndimo wosaatshita, adzafanizidwa ndi muntu wopusa, emwe 
namanga nyumba yatshi pa ntshenga: ndimo mvula ina- 
tsika, ndi zigumula zinadza, ndi mpepo zinaomba, nazimenya 
pa nyumba imeneyo; ndimo inagwa : ndi kwakukuru kunali 
kugwa kwa iyo. 


11 


10 
11 


12 


13 


14 


22 


23 
24 


25 


26 


D Or 


0 


10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 


17 


18 
19 


MATEYU. 7. 28- 


Ndimo kunali, ntawi Yesu nata mau amene, antu ambiri 
nazizwa ndi kupunzitsa kwatshi: kuti anapunzitsa awo 
monga modzi ali ndi mpamvu, ndimo si monga akulembera ao. 

Ndimo ntawi anatsika ku piri, antu ambiri anamtsata. 
Ndimo ona, kunadza kwa ie wakate napembedza ie, kuti, 
Mwini, ngati ufuna, udziwa kunditsuka. Ndimo naturutsa 
dzanja latshi, namtosa, kuti, Difuna; kala wotsukidwa. 
Ndimo tsopano lino kate latshi linatsukidwa. Ndimo Yesu 
anena nal, Yang'ana usauza muntu modzi; koma muka, 
udzisonya ku ndzukuru, ndimo tsira ntulo womwe Moses 
nauza, kwa kumariza kwa awo. 

Ndimo ntawi analoa w’ Kapernahum, nadza kwa je ke- 
nturione, kumpempa, ndimo kuti, Mwini, mwana wanga 
alikugona m' nyumba adwala ndi kunjenjemera, apwete- 
kedwa kwambiri. Ndimo anena nai', Didza didzamtshiritsa. 
Ndimo kenturione naiang'ka nati, Mwini, sindiri woenera 
kuti ukadza pansi pa tshindu langa: koma nena koka mau, 
ndimo mwana wanga adzatshiritsidwa. Kuti diri inso 
mamuna pansi pa mpamvu, diri ndi ankhondo pansi paine: 
ndimo dinena kwa amene, Muka, ndimo amuka; ndi ku 
wina, Idza, ndimo adza; ndi ku kapolo wanga, Tshita 
tshimenetshi, ndimo atshitshita. Ndimo ntawi Yesu 
anamva, nazizwa, nanena ndi omwe anatsata, Dinena ndi 
inu nditu, sindapeza mvanu wotshuruka tshointshi, iaj, si 
mwa Sirayeli. Ndimo dinena ndi inu, kuti ambiri adzadza 
kwa bvuma ndi kwa zambwe, nadzakala pansi ndi Abraham, 
ndi Yisake, ndi Yakobi, m’ dziko la kumwamba: koma ana 
a dziko adzaturutsidwa ku ndima wa kunja: apo padzali 
kulira nsozi ndi kukukuta kwa mano. Ndimo Yesu nanena 
ndi kenturione, Muka ; monga unamvana, tshointshi tshikale 
ndi iwe. Ndi mwana anatshiritsidwa mwa ora limeneli. 

Ndimo ntawi Yesu nafika m nyumba ya Petros, naona 
amai a nkazi wa Petros, kugona nadwala malungo. Ndimo 
natosa dzanja latshi, ndimo malungo namleka; ndino 
nauka, naimirira kwa ie. Ndimo ntawi madzulo anadza, 
anatenga kwa ie ambiri anagwidwa ndi ademon : ndimo 
naturutsa mizimu ndi mau, natshiritsa onse omwe anali 
odwala: kuti anangodzazidwa omwe ananenedwa ndi 
Yesaya mprofeti, kuti, Ie eka natenga mafoka atu, nanyamula 
ntenda zatu. 

Ndimo ntawi Yesu naona antu ambiri ozungulira ie, 
nauza ku ng'ka patsidia lina. Ndimo nadza wakulembera 


-9. 6. MATEYU. 


modzi, nanena nal', Mpunzitsi, didzakutsata komwe ung'ka. 
Ndimo Yesu anena nai', Ankhandwe ali ndi mapanga, ndi 
mbalame za mlengalenga 2:7: ndi dzisa; koma Mwana wa 
muntu alibe malo ku ika mutu watshi. Ndi wina wa 
akupunzira nanena nai, Mwini, loleza ine patsogolo ku 
ng'ka ku ika atatu anga m' mwanda. Koma Yesu anena 
nai’, Tsata ine; ndimo leka akufa ku ika m’ mwanda akufa ao. 

Ndimo ntawi analoa m’ tshombo, akupunzira atshi 
natsata le. Ndimo ona, unauka mondwe woukuru m’ 
nyanja, monga kuti tshombo tshabvundikilidwa ndi ma- 
fundi: koma ie anagona tulo. Ndimo nadza kwa ie, 
nadzutsa ie, kuti, Pulumutsa, Mwini; timwazika. Ndimo 
anena nao, Muopa ranje, O inu a mvanu waung'ono? 
Ndimo nadzuka, nasulumula zimpepo ndi nyanja; ndimo 
kunali bata lambiri. Ndimo amuna nazizwa, kuti, Muntu 
wotani ali amene, kuti inde zimpepo ndi nyanja zimvera ie? 

Ndimo ntawi nafika patsidia lina, mw dziko la Agadara, 
nakomana nai awiri anagwidwa ndi ademon, kuturuka 


mianda, nakaripa kwambiri, monga kuti palibe muntu 


anadziwa ku pita pa njira imene. Ndimo ona, napfula, 
kuti, Tirikutshita tshiani ndi iwe, iwe Mwana wa Mulungu ? 
kodi udza kuno kutizunza patsogolo pa ntawi? Ndimo 
linali kutali kwa awo gulu la nkhumba zambiri kueta. 
Ndimo ademon napempa ie, kuti, Ngati utiturutsa, tumiza 
ife kwa gulu la nkhumba. Ndimo nanena nao, Mukani. 
Ndimo anaturuka, naloa mwa nkhumba: ndimo ona, gulu 
lonse linatsika nsanga malo otseruka m’ nyanja, nalimwazika 
m madzi. Ndimo awa omwe naziweta natawa, namuka 
muzinda, nanena zintu zonse, ndi tshomwe tshatshitidwa 
ku awa omwe anagwidwa ndi ademon. Ndimo ona, mzinda 
wonse unaturuka ku komana ndi Yesu: ndimo ntawi naona 
ie, napempa łe kuti akatshoka miraga yao. 

Ndimo naloa m’ katshombo, nayambuka, nafika muzinda 
watshi, Ndimo ona, natenga kwa le muntu wodwala 
wonjenjemera, kugona pa kama: ndimo Yesu kuona mvanu 
wao nanena ndi wodwala wonjenjemera, Mwana, kala 
wosekera; zakwaipa zako zikululukidwa. Ndimo ona, ena 
a akulembera nanena mwa iwo oka, Amene atukwana. 
Ndimo Yesu kudziwa matintu ao nati, Muganiza bwanje 
zoipa m’ mitima yanu? Kuti kuli kopepuka kopambana, 
ku nena, Zakwaipa zako zikululukidwa ; kapena kuti, Dzuka, 
numuka? Koma kuti mudziwe kuti Mwana wa muntu 


13 


20 
Zi 
Za 


23 
24 


25 
26 
Za 


28 


29 


30 


əl 


32 


33 


34 


14 


0 N 


14 


15 


16 


17 


18 
19 
20 
21 


22 


MATEYU. 9. 6- 


ali ndi mpamvu pansi pano ku kululukira zakwaipa (ndimo 
anena ku wodwala wonjenjemera), Dzuka, tukula kama 
wako, numuka ku nyumba yako. Nadzuka, namuka ku 
nyumba yatshi. Koma ntawi antu ambiri anaona, naopa, 
napambanitsa Mulungu, emwe napatsa mpamvu yotere kwa 
antu, 

Ndimo monga Yesu napita uko, naona muntu, atshedwa 
Mateyu, kukala pa malo polandira tsong'ko: ndimo anena 
nar, Tsata ine. Ndimo nauka, natsata ie. 

Ndimo kunali, monga nakala pa kudia m’ nyumba, ona, 
olandira tsong'ko ambiri ndi ampulupulu nadza nakala 
pansi ndi Yesu ndi akupunzira atshi. Ndimo ntawi Afarisi 
naona, nanena ndi akupunzira atshi, Bwanje Mpunzitsi wanu 
adia ndi olandira tsong'ko ndi ampulupulu? Koma ntawi 
anamva, nanena, Omwe ali olimba osali ndi kufunidwa ndi 
sing'anga, koma awo omwe ali odwala. Koma mukani 
punzirani tshomwe tshimene tshitantauza, Difuna nsisi, 
ndimo si nsembe: kuti sindinadza ku itana odeka, koma 
ampulupulu. 

Ndimo adza kwa ie akupunzira a Yohane, kuti, Bwanje 
ife ndi Afarisi tileka kudia ntawi zambiri, koma akupunzira 
ako osaleka kudia? Ndimo Yesu nanena nao, Kodi mapungu 
adziwa ku lira, ntawi yomwe wokwati ali nao? koma masiku 
adzadza, ntawi wokwati adzatshotsedwa kwa awo, ndimo 
pomwe adzaleka kudia. Ndimo palibe muntu aika tshigamba 
tsha nsaru yatsopano pa maralia akali; kuti tshomwe 
tshikwanira itsho tshitshotsa kwa maralia, ndimo tshibo 
tshatshikuru tshinakala. Kapena antu osatsira vinyo 
watsopano m’ dzikopa dzakali: kani dzikopa dzing'ambika, 
ndimo vinyo agabvikiridwa, ndi dzikopa dzitaiika: koma 
atsira vinyo watsopano m' dzikopa dzatsopano, ndimo dzonse 
dzisungidwa. 

Ntawi nalankula zintu zimenezi ndi awo, ona, kunadza 
woweruza. napembedza le, kuti, Kabutu kanga kanafa inde 
tsopano: koma udze nuika dzanja lako pa iko, ndimo 
kadzakala ndi moyo. Ndimo Yesu nauka, ndi akupunzira 
atshi, namtsata. Ndimo ona, nkazi, emwe nadwala ndi 
kuka mwazi dzaka kumi ndi dziwiri nadza pambuiu pa ie, 
natosa ntsheu wa mwinjiro watshi: kuti nanena ndi ntima 
watshi, Ngati dingotosa inde mwinjiro watshi, didzatshiri- 
tsidwa. Koma Yesu kutembenuka ndi kumona nati, Mwana 
wankazi, kala wosangalala; mvanu wako wakutshiritsa, 


-10. 4. MATEYU. 


Ndimo mkazi anatshiritsidwa kwa ora limene. Ndimo 
ntawi Yesu analoa m’ nyumba ya woweruza, naona adziteta, 
ndi antu ambiri kupanga pokoso, nanena, Piseni malo: kuti 
kabutu sikanafa, koma kagona. Ndimo naseka ie kwambiri. 
Koma ntawi antu ambiri anaturutsidwa, naloa, natenga iko 
ndi dzanja; ndimo kabutu kanauka. Ndimo mbiri ya 
tshimene inabuka m' dziko lonse lidya. 

Ndimo monga Yesu anapita uko, antu awiri akungu 
namtsata, napfula, ndimo nati, Kala ndi nsisi pa ife, iwe 
mwana wa Davide. Ndimo ntawi nafika m’ nyumba, antu 
akungu nadza kwa ie: ndimo Yesu anena nao, Kodi 
mumvana kuti diri ndi mpamvu ku tshita tshimenetshi? 
Anena nai, Inde, Mwini. Pomwe natosa maso ao, kuti, 
Monga mvanu wanu kutshitidwe ndi inu. Ndimo maso ao 
anatsegulidwa. Ndimo Yesu anauza awa kwambiri, kuti, 
Yang'anirani kuti palibe muntu adziwa. Koma anamuka, 
nabukitsa mbiri yatshi m' dziko lonse lidya. 

Ndimo monga anaturuka, ona, kwatengedwa ' kwa je 
muntu wosadziwa ku lankula nagwidwa ndi demon. 
Ndimo ntawi demon waturutsidwa, muntu emwe 
wosadziwa ku lankula nalankula: ndi antu ambiri 
nazizwa, kuti, Tshosaonedwa tshointshi mwa Sirayeli ntawi 
yapita. Koma Afarisi nati, Aturutsa ademon ndi woweruza 
wa ademon. 

Ndimo Yesu naendaenda mizinda yonse ndi midzi yonse, 
kupunzitsa m' masinagoge ao, ndi kuuza ivangeli wa dziko, 
ndi ku tshiritsa mitundu yonse ya ntenda ndi mitundu yonse 
ya kudwala. Koma ntawi naona antu ambiri, namva 
tshisoni ndi awo, tshifuka kuti anali ofoka ndi obalalika, 
monga nkosa zopanda mbusa. Ndimo anena ndi akupu- 
nzira atshi, Masika ali akuru nditu, koma antshito ali 
owereng'jeka. Ndimo pemperani Mwini wa masika, kuti 


15 
23 


24 


25 
26 


27 
28 
29 
30 
31 
32 


33 
34 
35 
36 


37 


38 


adzatumiza antshito m’ masika atshi. Ndimo anaitana kwa] 0 


le akupunzira atshi kumi ndi awiri, napatsa awo mpamvu 
pa mizimu yosatsuka, ku turutsa iyo, ndi ku tshiritsa 
mitundu yonse ya ntenda ndi mitundu yonse ya kudwala. 
Ndimo maina a apostile kumi ndi awiri ali amene: 
Woiamba, Simon, emwe atshedwa Petros, ndi Andreya 
mpwatshi; Yakobi mwana wa Zebediya, ndi Yohane 
mpwatshi; Filipu, ndi Bartolemeyu; Tomas, ndi Mateyu 
wolandira tsong'ko; Yakobi mwana wa Alifeyu, ndi Tadeyu; 
Simon ali Mkanane, ndi Yuda Sikariyoti, emwe enso 


© 0 a ez) 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 
25 


MATEYU 10. 4- 


anamzonda. Kumi ndi awiri amenewa Yesu natumiza, 
nauza awa, kuti, 

Musaloa m’ njira :modzt ya Mitundu, ndimo musaloa 
m' mzinda umodzi wa Asamariya: koma endani kopambana 
ku nkosa zosotshera za fuko la Sirayeli. Ndimo monga 
muenda, uzani, kuti, Dziko la kumwamba liri pafupi. 
Tshiritsani odwala, ukitsani akufa, tsukani akate, turutsani 
ademon: munapotshera kolere, patsani kolere. Musa- 
tenga kapena golide, kapena silivere, kapena nkua m’ 
timatumba tanu ; kapena tumba kwa olendo wanu, kapena 
maraia awiri, kapena dzikwakwata, kapena ndodo: kuti 
wantshito ali woenera kwa kudia kwatshi. Ndimo muzinda 
kapena m’ mudzi momwe mudzaloa, funsani ndani momo ali 
woenera; ndimo kalani apo kwa ntawi mung'ka. Ndimo 
monga muloa m' nyumba, utsani iyo. Ndimo ngati nyumba 
iri yoenera, lekani ntendere wanu ku fika pa iyo: koma 
ngati si yoenera, lekani ntendere wanu ku bwera kwa inu. 
Ndimo emwe wosadzalandira inu, kapena wosamva mau 
anu, monga mung'ka ku nyumba imene kapena mzinda 
umene, sansani fumbi la mapazi anu. Dinena ndi inu 
nditu, Kudzali kumva pang'ono kwa dziko la Sodom ndi 
Gomora m' dzua la kuweruza, kopambana kwa mzinda udya. 

Ona, ditumiza inu monga zinkosa pakati pa zirombo: 
ndimo kalani otshenjera monga zinjoka, ndi osatshimwa 
monga zinjiwa. Koma tshenjerani ndi antu: kuti adzapereka 
inu ku magulu a ankoswe, ndimo m' masinagoge ao adza- 
kwapula inu; inde ndimo patsogolo pa oweruza ndi mafumu 
otshuka mudzatengedwa kwa ine, kwa lomariza kwa awo 
ndi kwa Mitundu. Koma ntawi akuperekani, musaganiza- 
ganiza bwanje kapena tshiani mudzalankula: kuti adza- 
patsidwa kwa inu mwa ora limeneli tshomwe mudzalankula. 
Kuti simuli inu nomwe mulankula, koma Nzimu wa Atatu 
anu womwe ulankula mwa inu. Ndimo mbali adzapereka 
mbali kwa imfa, ndi atate mwana watshi: ndi ana adzauka 
pa atatu ao ndi amai ao, napetsa awo. Ndimo mudza- 
kwiitsidwa ndi antu onse kwa dzina langa: koma iemwe 
akalabe ku nsonga, emwe adzapulumutsidwa. Koma ntawi 
akuzunzani muzinda umene, tawani ku wina: kuti dinena 
ndi inu nditu, Musanadzaendaenda mizinda ya Sirayeli, kwa 
ntawi Mwana wa muntu anafika. 

Wakupunzira wosali wopambana mpunzitsi watshi, kapena 
kapolo wopambana mwini watshi. Kuli kokwanira kwa 


-11. 3. MATEYU. 


wakupunzira kuti akale monga mpunzitsi watshi, ndi kapolo 
monga mwini watshi. Ngati anatshedwa mwini wa nyumba 
Belzebule, bwanje kopambana adzatsha omwe a banja latshi! 
Ndimo musaopa awo: kuti palibe kantu kobvundikilidwa, 
komwe kosadzasonyezedwa; ndimo kobisidwa, komwe kosa- 
dzadziwidwa. Tshomwe dikuuzani m’ ndima, nenani 
m’ kuunika: ndi tshomwe mumva ndi kutu, uzani pa 
matshindu a nyumba. Ndimo musaopa awo omwe apa 
tupi, koma osadziwa ku pa nzimu: koma kopambana opani 
le emwe adziwa ku mwaza nzimu ndi tupi m’ geena, Kodi 
sikuli mpiningo ziwiri zigulitsidwa kwa fardin limodzi? ndi 
palibe imodzi ya izo idzagwa pansi kopanda Atatu anu: koma 
matsisi nditu a mutu wanu awerengedwa onse. Ndimo 
musaopa; muli opambana ndi mpiningo zambiri, Ndimo 
emwe adzabvomera ine patsogolo pa antu, le didzambvomera 
anso patsogolo pa Atatu anga emwe ali m’ mwamba. Koma 
emwe adzakana ine patsogolo pa antu, ie didzamkana anso 
patsogolo pa Atatu anga emwe ali m’ mwamba. 

Musaganiza kuti dinadza ku tumiza ntendere pa dziko: 
dinadza iai ku tumiza ntendere, koma mpeni wa nkondo. 
Kuti dinadza ku kwiitsana muntu ndi atatu atshi, ndi mwana 
wankazi pa amai atshi, ndi mpongozi pa mpongozi watshi : 
ndi maliwongo a muntu adzakala omwe a banja latshi. 
Emwe akonda atatu atshi kapena amai atshi kopambana 
ine wosali woenera wa ine: ndi emwe akonda mwana 
kapena mwana wankazi kopambana ine wosali woenera wa 
ine. Ndi emwe wosatukula nkhwitshi yatshi natsata ine, 
wosali woenera wa ine. Emwe apeza moyo watshi adzau- 
mwaza; ndi emwe amwaza moyo watshi kwa ine adzaupeza. 

Emwe alandira inu alandira ine, ndi cmwe alandira ine, 
alandira ie emwe ananditumiza. Emwe alandira mprofeti 
m' dzina la mprofeti adzalandira sekeretso la mprofeti; ndi 
emwe alandira muntu wodeka m' dzina la muntu wodeka 
adzalandira sekeretso la muntu wodeka. Ndi emwe adza- 
patsa ku mwa ku modzi wa awa ang'ono amene tshiko tsha 
madzi ozizira oka, m dzina la wopunzira, dinena ndi inu 
nditu, kulibe kantu kadzamwaza sekeretso latshi. 


17 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 


33 


34 


39 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


42 


Ndimo kunali, ntawi Yesu anata ku uza akupunzira atshi 11 


kumi ndi awiri, natshoka apo ku puuzitsa ndi ku uza m’ 
mizinda m’ ao. 
Koma ntawi Yohane anamva n? nyumba ya ndima ntshito 


2 


za Kristu, natumiza ndi akupunzira atshi, nanena nal, Kodi 3 


B 


18 


An 


k er) 


10 


11 


12 
13 
14 
15 
16 
17 


18 
19 


20 


21 


22 


23 


MATEYU. 11. 3- 


suli emwe adza, kapena tiyang'anire wina? Ndimo Yesu 
naiang'ka nanena nao, Mukani, ndimo muuze Yohane zintu 
zomwe mumva ndi kuona: akungu alandira kuona kwao, 
ndi akupunduka miendo aenda, akate atsukidwa, ndi ogonta 
amva, ndi akufa aukitsidwa, ndi osauka apotshera ivangeli 
wauzidwa kwa iwo. Ndimo wodala ali le, emwe adzapeza 
palibe tshifukwa tsha kukwiitsa mwa ine. Ndimo monga 
amene anamuka, Yesu naamba ku nena ndi antu ambiri ndi 
Yohane, Munang'ka m' tshipululu ku ona tshiani? nzengo 
igwedera ndi mpepo, kodi? Koma munang'ka ku ona 
tshiani? muntu wabvala nsaru zofewa? Ona, awo omwe 
abvala nsaru zofewa ali m' nyumba za mafumu otshuka. 
Koma bwanje munaturuka? kuona mprofeti? Inde, dinena 
ndi inu, ndi kwambiri kopambana mprofeti. Amene ali je, 
wa emwe alembedwa, 
Ona, ditumiza ntenga wanga patsogolo pa nkope yako, 
Emwe adzakonza njira yako patsogolo pa iwe. 
Dinena ndi inn nditu, Mwa awo omwe abadwa ndi akazi 
sanauka wang'kuru wopambana ndi Yohane Mbapatizi: 
koma emwe ali wang’ono wopambana mwa dziko la ku- 
mwamba ali wang'kuru wopambana ndi ie. Ndi kwa masiku 
a Yohane Mbapatizi kwa tsopano dziko la kumwamba limva 
kuipidwa, ndi akuipidwa alitenga ndi kulimbika. Kuti apro- 
feti onse ndi mau nalosa kwa Yohane. Ndimo ngati mudza- 
funa ku landira, amene ali Eliya, emwe alinkudza. Emwe 
ali makutu ku mva, amve. Koma ndi tshiani didza- 
faniza fuko limene? Liri lofana ndi ana akala m’ 
mabwalo a maronda, omwe aitana anzao, ndimo ati, 
Tinaimba milumbwi kwa inu, ndimo simunabvina; tinalira, 
ndimo simunapfula. Kuti Yohane nadza kapena sanadia 
kapena sanamwa, ndimo anena, Ali ndi demon. Mwana 
wa muntu nadza kudia ndi kumwa, ndimo ati, Ona, muntu 
wosusuka, ndi wokumwa vinyo, mbali wa olandira tsong'ko 
ndi ampulupulu! Ndimo nzeru ideketsedwa ndi ntshito zatshi. 
Ndimo naamba ku dzudzula mizinda, momwe zambiri 
zopambana za mpamvu zatshi zinadshitidwa, tshifuka 
isanatembenuza mitima. Tshaipa kwa iwe, Korazin! tshaipa 
kwa iwe, Betsayida! kuti ngati mpamvu zinatshitidwa 
mwa Tire ndi Tsidon zomwe zinatshitidwa mwa inu, inaka- 
tembenuka kali mwa mansansa ndi mapolusa. Koma dinena 
ndi inu, kudzali kumva pang'ono kwa Tire ndi Tsidon pa 
dzua la kuweruza, ndi kwa inu. Ndi iwe, Kapernahum, 


-12. 12. MATEYU. 19 


kodi udzakalitsidwa kwa kumwamba? udzatsika kwa Hadesi: 
kuti ngati mpamvu zinatshitidwa m' Sodom zomwe zinatshi- 
vidwa mwa iwe, unakakalabe ku dzua limene. Koma dinena 24 
ndi inu, kuti kudzali kumva pang'ono ku dziko la Sodom 

m' dzua la kuweruza, kopambana ndi kwa iwe. 

Pa ntawi imene Yesu naiang'ka nati, Dinena tshakoma 25 
kwa iwe, O Atate, Mwini wa kumwamba ndi pansi, tshifuka 
kuti unabisa zintu zimenezi kwa anzeru ndi otshenjera, 
nazisonyeza kwa makanda: inde, Atate, kuti tshointsho 26 
tshinali tshabwino m’ kuona kwako. Zintu zonse zinapere- 27 
kedwa kwa ine kwa Atatu anga: ndi palibe modzi adziwa 
Mwana, koma Atate; kapena palibe modzi adziwa Atate, 
koma Mwana, ndi ie kwa emwe Mwana afuna ku sonyeza 
te. Idzani kwa ine, inu nonse nomwe mutshita ndi mule- 28 
medwa, ndimo didzakupatsani kupuma. 'Tengani tshigologolo 29 
tshanga pa inu, ndimo punzirani kwa ine; tshifuka kuti 
diri wofatsa ndi wosadzitama mutima: ndimo mudzapeza 
kupuma kwa mizimu yanu. Kuti tshigologolo tshanga tshiri 30 
tshosekesa, ndi katundu wanga ali wopepuka. 

Pa ntawi imene Yesu napita pa dzua la sabata pakati pa 19 
minda ya dzintu; ndimo akupunzira atshi anamva njala, 
naamba ku kadzula ngala za dzintu, nadia. Koma Afarisi, 2 
ntawi naona, nanena naj, Ona, akupunzira ako atshita 
tshomwe si tshiri tshamau ku tshita pa sabata. Koma 3 
nanena nao, Simunawerenga tshomwe Davide natshita, 
ntawi anamva njala, ndi awo omwe anali nai; bwanje 4 
naloa m' nyumba ya Mulungu, nadia mikate yoonetsa, 
yomwe sikunali kwa mau kwa ie ku dia, kapena kwa omwe 
anali nai', koma kwa adzukuruoka? Kapenasimunawerenga 5 
m' mau, bwanje kuti pa dzua la sabata adzukuru m' tempile 
aipitsa sabata, ndimo ali opanda tshimo? Koma dinena ndi 6 
inu, kuti modzi wang'kuru wopambana tempile ali pano. 
Koma ngati munadziwa tshomwe amene atantauza, Difuna 7 
nsisi, ndimo si nsembe, simunakasutsa opanda matshimo. 
Kuti Mwana wa muntu ali mwini wa sabata. 8 

Ndimo namuka apo, naloa m' sinagoge mwao: ndimo 9,10 
ona, muntu ali ndi dzanja louma. Ndimo namfunsa, kuti, 
Kodi kuli kwamau ku tshiritsa pa dzua la sabata? monga 
kuti anangotshula je. Ndimo nanena nao, Muntu uti adzali 11 
mwa inu, emwe adzali ndi nkosa imodzi, ndimo ngati imene 
igwa m' dzenje pa dzua la sabata, kodi sadzaigwira, nadzai- 
turutsa? Ndimo bwanje muntu ali wabwino wopambana 12 


20 


13 
14 
15 
16 
17 


18 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
209 
30 
31 


52 


MATEYU. 12. 12- 


nkosa! Monga kuti kuli kwamau ku tshita bwino pa dzua 
la sabata. Ndimo anena ndi muntu, Turutsa dzanja lako. 
Ndimo naliturutsa; ndimo linatshiritsidwa lolimba, monga 
lina. Koma Afarisi naturuka, nafunsana pa je, bwanje 
angomwaza le. Ndimo Yesu kudziwitsa napambuka apo: 
ndi ambiri namtsata; ndimo natshiritsa awo onse, nauza 
awa kuti osakadziwitsa ie: kuti kunangodzazidwa komwe 
kwanenedwa mwa Yesaya mprofeti, kuti, 

Ona, mwana wanga emwe dasang'ka ; 

Wokondedwa wanga mwa emwe nzimu wanga usekera 

bwino: 

Didzaika Nzimu wanga pa le, 

Ndimo adzauza kuweruza kwa Mitundu. 

Sadzadana, kapena sadzapfula; 

Kapena muntu modzi sadzamva liu latshi mwa 

makwalala. 

Nzengo yotswanya sadzaitshola, 

Ndi lini lomwe lifuka sadzalizima, 

Kwa ntawi atumiza kuweruza kwa kupambana. 

Ndimo m’ dzina latshi Mitundu idzalingalira. 

Ndimo natengedwa kwa ie modzi wogwidwa ndi demon, 
wakungu ndi wosadziwa ku lankula: namtshiritsa, monga 
kuti wosadziwa ku lankula, nalankula naona. Ndimo antu 
onse ambiri nazizwa, nati, Kodi amene ali mwana wa Davide? 
Koma ntawi Afarisi anamva, nanena, Muntu amene wosa- 
turutsa ademon, koma ndi Belzebule woweruza wa ademon. 
Ndimo kudziwa matintu ao nanena nao, Maiko onse agawidwa 
pa oka atengedwa ku bwinja; ndi mizinda yonse kapena 
nyumba zonse zigawidwa pa zoka sizidzakala: ndimo ngati 
Satana aturutsa Satana, agawidwa pa eka; ndimo aziko latshi 
lidzakala bwanje? Ndimo ngati ine ndi Belzebule diturutsa 
ademon, ana anu aturutsa awo ndi ani? Ndimo adzakala 
oweruza anu. Komangati inendi Nzimu wa Mulungu diturutsa 
ademon, pomwe dziko la Mulungu linadza pa inu. Kapena 
bwanje modzi adziwa ku loa m' nyumba ya muntu wolimba, 
ku ononga zintu zatshi, kani poiamba amange muntu wolimba ? 
ndimo pomwe adzaononga nyumba yatshi. Jemwe wosali 
ndi ine ali pa ine; ndi iemwe wosakung'ka ndi ine ataia. 
Ndimo dinena ndi inu, Mpulupulu zonse ndi matukwano 
zidzakululukiridwa kwa antu; koma tukwano pa Nzimu 
losadzakululukiridwa. Ndimo emwe adzanena liu pa Mwana 
wa muntu, lidzakululukiridwa ie; koma emwe adzanena pa 


-12. 49. MATEYU. 


Nzimu Woyera, kosadzakululukiridwa ie, kapena mwa ku- 
gonera kumene, kapena mwa kumene komwe kulinkudza. 
Kapena pangani mtengo wabwino, ndi dzobala dzatshi 
dzabwino; kapena pangani mtengo woipa, ndi dzobala 
dzatshi dzoipa : kuti mtengo udziwidwa ndi dzobala dzatshi. 
Inu fuko la zinjoka, bwanje inu, muli oipa, mudziwa ku 
lankula zintu zabwino? kuti kwa zambiri za ntima nkamwa 
munena. Muntu wabwino kwa kulemera kwabwino kwatshi 
aturutsa zintu zabwino: ndi muntu woipa kwa kulemera 
koipa kwatshi aturutsa zintu zoipa. Koma dinena ndi inu, 
kuti mau onse olesi omwe antu adzalankula, adzawerengera 
ndi amene m' dzua la kuweruza. Kuti ndi mau ako udza- 
deketsedwa, ndimo ndi mau ako udzasutsidwa. 

Ndimo ena a akulembera ndi a Afarisi naiang'ka ie, kuti, 
Mpunzitsi, tifuna ku ona tshizindikilo kwa iwe. Koma 
naiang'ka nanena nao, Fuko loipa ndi latshigololo lifunira 
tshizindikilo; ndimo palibe tshizindikilo tshidzapatsidwa 


kwa ilo koma tshizindikilo tsha Yona mprofeti: kuti monga- 


Yona anali madzua atatu ndi masiku atatu m' mimba mwa 
hwele; tshointshi Mwana wa muntu adzakala madzua atatu 
ndi masiku atatu muntima mwa dziko. Amuna a Ninive 
adzaima mwa kuweruza ndi fuko limene, nadzalisutsa : 
tshifuka kuti natembenuka pa kuuza kwa Yona; ndi ona, 
wang'kuru ndi Yona ali pano. Fumu yeikazi ya kumwela 
idzauka mwa kuweruza ndi fuko limene, nidzalisutsa: kuti 
inadzera kutali kwa dziko ku mva nzeru za Solomon; ndimo 
ona, wang'kuru wopambana ndi Solomon ali pano. Koma 
nzimu wosatsuka, ntawi unaturuka mwa muntu, upita 
mwa malo opanda madzi kufuna kupuma, ndimo usapeza 
iko. Ndimo uti, Dibwera ku nyumba yanga yomwe 
dinadzera; ndimo ntawi unafika, uipeza yopanda kantu, 
yosesedwa, ndi yofotokozedwa. Ndimo ung'ka, nutenga 
ndi iwo woka mizimu isanu ndi iwiri ina yoipa yopambana 
iwo woka, niloa, nikala umo: ndi makalidwe akutungo a 
muntu ameneyo akala oipa opambana oamba. Inde 
tshointsho kudzali inso ku fuko limene loipa. 

Ntawi analikulankula ndi antu ambiri, ona, amai atshi 
ndi abali atshi naima kunja, kufuna ku lankula ndi ie. 
Ndimo modzi nanena ndi ie, Ona, amai ako ndi abali ako 
aima kunja, kufuna ku lankula ndi iwe. Koma naiang'ka 
nanena ndi emwe anamuza, ndani ali amai anga? ndimo 
ndani alı abali anga? Ndimo naturutsa dzanja latshi kwa 


21 


33 


34 


39 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 
48 


49 


22 


50 


MATEYU. 12. 49- 


akupunzira atshi, nati, Ona, amai anga ndi abali anga! 
Kuti emwe adzatshita kufuna kwa Atatu anga emwe ali 
m’ mwamba, iemwe ali mpwanga ndi mlongo wanga, ndi 
amai. 


13 M dzua limene Yesu naturuka m’ nyumba, nakala mbali 


2 


3 
4 


15 


16 
17 


18 


mwa nyanja. Ndimo anasong'kanidwa kwa ie antu ambiri, 
monga kuti naloa m’ tshombo, nakala; ndi antu onse ambiri 
naima pa doko. Ndimo nalankula kwa awo zintu zambiri 
ndi mafanizo, kuti, Ona, wofesa naturuka ku fesa; ndimo 
monga analikufesa, mbeu ina inagwa mbali mwa njira ndi 
mbalame zinadza zinaidia: ndimo ina inagwa pa malo 
atantwe, pomwe siinapotshera ntaka yambiri: ndimo 
tsopano lino inamera, tshifuka siinapotshera ntaka yakuya; 
ndimo ntawi dzua linali kumwamba, inanyalitsidwa, ndimo 
tshifuka inali yopanda ntsitsi, inakwinyata. Ndimo ina 
inagwa pa minga; ndimo minga inamera, nikwinyatitsa 
iyo: koma ina inagwa pa ntaka yabwino, nibala dzobala, 
ina makumi okaoka kumi, ina makumi asanu ndi modzi, ina 
makumi,atatu. Emwe ali makutu, amve. 

Ndimo akupunzira nadza, nanena nai, Bwanje ulankula 
nao ndi mafanizo? Ndimo naiang'ka nanena nao, Kwa inu 
kupatsidwa ku dziwa kusadziwika kwa dziko la kumwamba, 
koma ku awo kusadzapatsidwa. Kuti emwe apotshera, kwa 
le adzapatsidwa, ndimo adzapotshera kwambiri: koma emwe 
wosapotshera, kwa ie tshidzatshotsedwa inde tshomwe atshi- 
potshera. Ndimo dilankula nao m’ mafanizo; tshifuka 
kuona osaona, ndi kumva osamva, kapena osamvetsa. Ndi 
kwa iwo kunadzaza kulosa kwa Yesaya, komwe kunena, 

Ndi kumva mudzamva, ndimo musadzamvetsa konse; 

Ndi kuona mudzaona, ndimo musadzaonetsa konse : 

Kuti mitima ya antu amene inakala yolimba, 

Ndi makutu ao ali ogonta, 

Ndi maso ao anatseka ; 

Kani kapena akaona ndi maso ao, 

Ndimo akamva ndi makutu ao, 

Ndimo akamvetsa ndi mitima yao, 

Ndimo akatembenuka anso, 

Ndimo dikatshiritsa awo. 
Koma odala ali maso anu, kuti aona; ndi makutu anu, kuti 
amva. Kuti dinena ndi inu nditu, kuti aprofeti ambiri ndi antu 
odeka nafuna ku ona zintu zomwe muona, ndimo sanaziona ; 
ndi ku mva zintu zomwe mumva, ndimo sanazimva. Ndimo 


-13. 34. MATEYU. 


imvani fanizo la wofesa. Ntawi muntu modzi amva 
mau a dziko, ndimo wosamvetsa, pomwe adza wampulupulu, 
natshotsa omwe anafesedwa mutima mwatshi. Amene ali 
emwe anafesedwa mbali mwa njira. Ndimo emwe ana- 
fesedwa pa malo atantwe, amene ali emwe amva mau, 
ndimo tsopano lino ndi tshimwemwe alandira; koma 
wosapotshera ntsitsi mwa ie eka, koma akalabe kwa ntawi; 
ndimo ntawi tshisoni kapena sautso ziuka tshifuka tsha mau, 
tsopano lino akwiitsa. Ndimo emwe anafesedwa mwa minga, 
amene ali emwe amva mau; ndi ganizo la kugonera, ndi 
tshinyengo tsha kulemera, zikwinyatitsa mau, ndimo wosa- 
bala kantu. Ndimo emwe anafesedwa pantakayabwino, amene 
ali emwe amva mau, ndimo amvetsa; emwe nditu abala 
dzobala, ndimo aturutsa, ena makumi okaoka kumi, ena 
makumi asanu ndi modzi, ena makumi atatu. 

Fanizo lina naika patsogolo pa awo, kuti, Dziko la 
kumwamba lifanizidwa ndi muntu emwe nafesa mbeu 
yabwino m munda mwatshi: koma ntawi antu nagona, 
liwongo latshi linadza linafesa anasongole enso mwa trigu, 
linamuka. Koma ntawi kwata linaturuka, linamasula 
dzobala, pomwe nasonyeza anasongole enso. Ndimo 
akapolo a mwini wa nyumba nadza nanena na, Fumu, 
kodi sunafesa mbeu yabwino m’ munda wako? kwa kuti 
unali ndi anasongole? Ndimo nanena nao, Muntu emwe 
ali liwongo latshita tshimenetshi. Ndimo akapolo anena 
nai, Kodi ndimo ufuna kuti tingke kwasankula? Koma 
anena, lai; kani kapena ntawi musankula anasongole mudza- 
zula trigu ndi awo. Lekani zonse ku kulira pa modzi kwa 
masika: ndimo m’ ntawi ya masika didzauza otema, Sanku- 
lani patsogolo anasongole, naamanga m' mitolo ku otsha 
awo: koma kung'khani trigu ku nkokwe yanga. 

Fanizo lina naika pa awo, kuti, Dziko la kumwamba liri 
lofana mpetshe ya mostade, yomwe muntu natenga, nafesa 
m’ munda mwatshi: yomwe nditu iri yeing'ono yopambana 
ya mbeu zonse; koma ntawi inakula, iri yeikuru yopambana 
mpobvu, ndimo ikala mtengo, monga kuti mbalame za 
mlengalenga zidza ndi zikala pa ntambi pa iwo. 

Fanizo lina nalankula nao; Dziko la kumwamba liri 
lofana ndi fumba, yomwe mkazi natenga, nabisa m’ miezo 
itatu ya ufa, kwa ntawi wonse unatupitsidwa. 

Zintu zonse zimenezi Yesu nazilankula m' mafanizo kwa 
antu ambiri; ndi lopanda, fanizo sanalankula kantu kwa 


23 
19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
27 


28 
29 


30 


31 


32 


33 


34 


24 
39 


36 


37 
38 


39 
40 
41 
42 
43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 
50 


51 
52 


53 
54 


55 


MATEYU. 13. 34- 


awo: monga kuti anangodzazidwa omwe ananenedwa mwa 
mprofeti, kuti, 
Didzatsegula nkamwa mwanga ndi mafanizo ; 
Didzatshula zintu zinabisidwa kwa kuzika kwa dziko. 

Ndimo nasia antu ambiri, naloa m’ nyumba : ndi akupunzira 
atshi nadza kwa ie, kuti, Utiuze fanizo la anasongole a 
munda. Ndimo naiang'ka nanena, Iemwe afesa mbeu 
yabwino ali Mwana wa muntu; ndi munda uli dziko; ndi 
mbeu yabwino, amene ali ana a dziko; ndimo anasongole 
ali ana a wampulupulu; ndi liwongo lomwe linafesa awo liri 
diabolos: ndi masika ali kuta kwa kugonera; ndi otema ali 
anjelo. Ndimo monga anasongole asankulidwa naotshedwa 
ndi moto; tshointshi padzali pa kuta pa kugonera. Mwana 
wa muntu adzatumiza anjelo atshi, ndimo adzasankula kwa 
dziko latshi zintu zonse zomwe zikwiitsa, ndi omwe atshita 
mpulupulu, ndimo adzaataia m’ ng'anjo ya moto: apo kudzali 
maliro ndi kukukuta mano. Pomwe odeka adzawala monga 
dzua m’ dziko la Atatu ao. EmẸwe ali makutu, amve. 

Dziko la kumwamba liri lofana ndi kulemera kobisidwa 
m’ munda: komwe muntu napeza, nabisa; ndimo m’ tshi- 
mwemwe tshatshi ang'ka nagulitsa zonse zomwe ali nazo, 
nagula munda umene. 

Anso, dziko la kumwamba liri lofana ndi muntu emwe ali 
wamaronda kufuna maperile abwino: ndimo anapeza perile 
limodzi la ntengo wapatali, nangka nagulitsa zonse zomwe 
ali nazo, naligula. 

Anso, dziko la kumwamba liri lofana ndi ukonde, womwe 
unaponyedwa m’ nyanja, nusong'ka za mitundu yonse: 
womwe, ntawi unadzazidwa, nakoka pa doko; ndimo nakala 
pausi, nasaukula zabwino m’ dziwira, koma nataia zoipa. 
Tshointsho kudzali pa kuta pa kugonera: anjelo adzaturuka, 
nadzagawa oiìpa kwa odeka, nadzataia m’ ng'anjo ya moto: 
apo kudzali maliro ndi kukukuta mano. 

Kodi munadziwitsa zintu zonse zimenezi? Anena nay, 
Inde. Ndimo nanena nao, Ndimo akulembera onse omwe 
anapangidwa akupunzira kwa dziko la kumwamba ali ofana 
ndi muntu emwe ali mwini wa nyumba, emwe aturutsa kwa 
zolemera zatshi, zintu zatsopano ndi zakali. 

Ndimo kunali, ntawi Yesu anata mafanizo amenewa, 
namuka uko. Ndimo kufika m’ dziko lathi napunzitsa awo 
m’ sinagoge mwao, monga kuti anazizwa, nati, Kuti muntu 
amene ali ndi nzeru zimenezi, ndi mpamvu zimenezi? Kodi si 


-14. 19. MATEYU. 


amene mwana wa misiri wa mitengo? kodi si amai atshi 
atshedwa Mariya? ndi abali atshi, kodi si Yakobi, ndi Yosefe, 
ndi Simon, ndi Yuda? Ndi alongo atshi, kodi si onse ali ndi 
ife? Ndimo kuti pomwe muntu amene ali nazo zintu zonse 
zimene? Ndimo nakwiitsidwa ndiie. Koma Yesu nanena 
nao, Mprofeti sali wopanda ulemu, kani m' dziko latshi, ndi 
m’ nyumba mwatshi. Ndimo apo sanachita mpamvu zambiri 
tshifuka tsha kusamvana kwao. 


38 


Pa ntawi imene Herode woweruza wa tshinai, anamva 14 


mbiri ndi Yesu, nanena ndi ana atshi, Amene ali Yohane 
Mbapatizi; anaukiridwa kwa akufa; ndimo tshointsho 
mpamvu zimene zitshita mwa ie. Kuti Herode anagwira 
Yohane, nammanga, namwika m’ nyumba ya ndima kwa 
Herodiya, nkazi wa njiratshi Filipu. Kuti Yohane nanena 
nai’, Sitshiri tshamau kwa iwe uli nai. Ndimo ntawi nafuna 
kumpa, naopa antu ambiri, tshifuka naganiza ie monga 
mprofeti. Koma ntawi dzua lobadwa la Herode linafika, 
butu la Herodiya linabvina pakati, nalisekeretsa Herode. 
Pomwe nalonjezana ndi lumbiro kulipatsa tshomwe likafunsa. 
Ndimo ilo, kukang'kaziridwa ndi amai atshi, liti, Undipatse 
kuno m’ mbale yeikuru mutu wa Yohane Mbapatizi. Ndimo 
fumu yotshuka inamva tshisoni; koma kwa malumbiro atshi, 
ndi kwa omwe nadia nai, nauuza ku patsidwa; ndimo 
natumiza, nadula mutu wa Yohane mw nyumba ya ndima. 
Ndimo mutu watshi unatengedwa m' mbale yeikuru, 
nupatsidwa kwa butu: ndimo ilo linautenga kwa amai atshi. 
Ndimo akupunzira atshi nadza, natukula ntembo, nauika 
m' mwanda; ndimo nang'ka nauza Yesu. 

Ndimo ntawi Yesu anamva, natshoka apo ndi tshombo, 
ku tshipululu oka: ndimo ntawi antu ambiri anamva ndi 
kumene namtsata ndi miendo ku mizinda. Ndimo naturuka, 
naona antu ambiri, namva tshisoni mutima ku awo, ndimo 
natshiritsa odwala ao. Ndimo ntawi madzulo anadza, 
akupunzira nadza kwa ie, kuti, Malo ali tshipululu, ndimo 
ntawi tsopano yapita; tshotsa antu ambiri, monga kuti 
angong'ka m' midzi, nagula kudia kwa awo oka. Koma 
Yesu nanena nao, Osali ndi kufunidwa ku muka; patsani 
awo ku dia. Ndimo anena nai’, Tiri nazo pano zoka mikate 
isanu, ndi nsomba ziwiri. Ndimo nati, 'Fengani izo kuno 
kwa ine. Ndimo nauza antu ambiri ku kala pansi pa 
maudzu; ndimo natenga mikate isanu, ndi nsomba ziwiri 
udi kuyang'ana kumwamba, nadalitsa, naswa napatsa mikate 


anr Aa 


aa N 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 
19 


26 
20 


21 


22 


15 
2 
5 


4 


D 


MATEYU. 14. 19- 


kwa akupunzira, ndi akupunzira kwa antu ambiri. Ndimo 
onse anadia, nakuta: ndimo natola zomwe zotsala za zosweka, 
mitanga kumi ndi iwiri yodzaza. NMNdimo awa omwe anadia 
anali kwa antu mazousan asanu, ndi akazi ndi ana kopa- 
mbana. 

Ndimo tsopano lino nafulumiza akupunzira ku loa m 
tshombo, ndi ku pita patsogolo pa ie patsidia lina, kwa 
ntawi akatshotsa antu ambiri. Ndimo pambuiu anatshotsa 
antu ambiri, nakwera pa piri ie eka ku pempera: ndimo 
ntawi madzulo anadza, anali apo eka. Koma tshombo 
tshinali tsopano pakati pa nyanja, tshinandengumidwa ndi 
mafundi; kuti mpepo inalinkudza patsogolo. Ndimo m’ 
kudikira kwatshinai kwa usiku nafika kwa iwo, kuenda pa 
nyanja. Ndimo ntawi akupunzira namona kuenda pa 
nyanja, nantuntumiridwa, kuti, Uli nzukwa; ndimo napfula 
ndi kuopa. Koma tsopano lino Yesu nalankula nao, kuti, 
Kalani osekera ; diri ine; musaopa. Ndimo Petros naiang’ka 
ie nati, Mwini, ngati uli iwe, uza ine ku dza kwa iwe pa 
madzi. Ndimo nati, Idza. Ndimo Petros natsika m’ 
tshombo, naenda pa madzi, ku fika kwa Yesu. Koma ntawi 
naona mpepo, naopa; ndimo knamba ku bira, napfula, kuti, 
Mwini, pulumutsa ine. Ndimo tsopano lino Yesu naturutsa 
dzanja latshi, namgwira, ndimo anena nai’, O iwe wa mvanu 
waung'ono, bwanje usamvana? Ndimo ntawi analoa m’ 
tshombo, mpepoinaleka. Ndimo awa omwe anali w tshombo 
nampembedza, kuti, Ndi nteradi uli Mwana wa Mulungu. 

Ndimo ntawi anayambuka, nafika ku ntunda, ku Genesa- 
rete. Ndimo ntawi antu a malo amene nadziwa ie, natumiza . 
ku dziko lonse limenelo lozungulira, natenga kwa ie onse 
omwe anali odwala: ndimo napempa ie kuti anangotosa 
koka mtsheu wa mwinjiro watshi: ndimo monga ambiri 
monga natosa anatshiritsidwa. 

Ndimo adza kwa Yesu ku Yerusalem Afarisi ndi akule- 
mbera, kuti, Bwanje akupunzira ako aswa mwambi wa akuru ? 
kuti osasamba manja ao ntawi adia nkate. Ndimo naiang'ka 
nanena nao, Bwanje muswa anso mau a Mulungu tshifuka 
tsha mwambi wanu? Kuti Mulungu nati, Lemekeza atatu 
ako ndi amai ako: ndimo, Iemwe anena zoipa ndi atatu atshi 
kapena amai atshi, afe imfa. Koma munena, Emwe adza- 
nena ndi atatu atshi kapena ndi amai atshi, Tshimene ndi 
tshomwe unangopindulidwa ndi ine tshipatsidwa kwa 
Mulungu ; sadzalemekeza atatu atshi. Ndimo munapanga 


-15. 30. MATEYU. 


mau a Mulungu tshabe tshifuka tsha mwambi wanu. 
Inu atshinyengo, Yesaya nalosa bwino ndi inu, kuti, 

Antu amene alemekeza ine ndi milomo yao; 

Koma mitima yao iri kutali kwa ine. 

Koma kwautsiru andipembedza, 

Kupunzitsa monga mapunzitso ao, mau a antu. 
Ndimo naitana kwa ie antu ambiri, nanena nao, Imvani, ndimo 
mvetsani: Si tshomwe tshiloa m' nkamwa tshidetsa muntu; 
koma tshomwe tshituruka kwa nkamwa, tshimene tshidetsa 
muntu. Ndimo nadza akupunzira, nanena nai, Kodi udziwa 
kuti Afarisi anakwiitsidwa, ntawi anamva mau amene? 
Koma naiang'ka nati, Mimera yonse yomwe Atatu anga 
wakumwamba sanaoka, idzazulidwa. Lekani awa; ali 
atsatsogolo akungu. Ndimo ngati akungu atsogola akungu, 
onse awiri adzagwa m’ dzenje. Ndimo Petros naiang'ka 
nanena nai, Uza ife fanizo. Ndimo nati, Kodi muli inso 
inde tsopano opanda kudziwa? Kodi simudziwitsa, kuti 


27 


tshomwe tshiloa m nkamwa tshipita m mimba, ndimo - 


tshiturutsidwa poonyera? Koma zintu zomwe zituruka pa 
nkamwa zituruka kwa ntima; ndimo zidetsa muntu. 
Kuti kwa ntima zituruka maganizo oipa, ambanda, zigololo, 
madama, zimbala, masinjiriro, matukwano: zimenezi ziri 
zintu zomwe zidetsa muntu: koma ku dia ndi manja 
osasamba sikudetsa muntu. 

Ndimo Yesu nang'ka uko, nabwerera ku malo a Tire ndi 
Tsidon. Ndimo ona, nkazi Wakanane naturuka miraga 
ımeneyo, napfula, kuti, Kala ndi nsisi ndi ine, O Mwini, 
mwana wa Davide; butu langa ligwidwa kolimba ndi demon. 
Koma sanaiang’ka na? mau. Ndimo akupunzira atshi nadza 
nampempa, kuti, Tshotsa ie; kuti apfula pambuiu pa ife. 
Koma naiang'ka nanena, Sindinatumidwa koma kwa nkosa 
zosotshera za nyumba ya Sirayeli. Koma nadza napembe- 
dza ie, kuti, Mwini tangata ine. Koma naiang'ka nati, Si 
ishabwino ku tenga nkate wa ana ndi kuutaia kwa agaru. 
Koma nanena, Inde Mwini: kuti inde agaru adia nyenyeswa 
zomwe zigwa pa gome la ambuiye ao. Ndimo Yesu naiang'ka 
nanena nai’, O nkazi, ukuru uli mvanu wako: tshikale ndi 
iwe inde monga ufuna. Ndimo butu latshi linatshiritsidwa 
kwa ora limenelo. 

Ndimo Yesu nangka uko, nadza mbali mwa nyanja ya 
Galileya; ndimo nakwera m’ piri, nakala pansi apo. Ndimo 
antu ambiri nadza kwa ie. anali nao opunduka miendo, 


23 


24 
25 
26 


27 
28 


29 
30 


28 


31 


37 


33 
39 


16 


2 


3 


ON DN 


© 


10 


11 


MATEYU. 15. 30- 


akungu, osalankula, opunduka, ndi ambiri ena, naaika pa 
mapazi atshi; natshiritsa awo: monga kuti antu ambiri 
nazizwa, ntawi naona osalankula kulankula, opunduka olimba, 
ndi opunduka miendo kuenda, ndi akungu kuona: ndimo 
napambanitsa Mulungu wa Sirayeli. 

Ndimo Yesu naitana kwa ie akupunzira atshi, nati, Diri 
ndi tshisoni mutima ndi antu ambiri, tshifuka akalabe ndi 
ine tsopano masiku atatu ndimo osapotshera kantu ku dia: 
ndimo sindifuna ku tshotsa awo opanda kudia, kani kapena 
afcka pa njira. Ndimo akupunzira anena nai, Kuti tika- 
potshera mikate monga yambiri m’ tshipululu, monga kuti 
kukutitsa antu ambiri otere? Ndimo Yesu anena nao, Mi- 
kate ingati muli naiyo? Ndimo nanena, Isanu ndi iwiri, ndi 
nsomba zowereng'jeka zazing'ono. Ndimo nauza antu ambiri 
ku kala pansi; ndimo natenga mikate isanu ndi iwiri ndi 
zinsomba; nati tshakoma naswa, napatsa ku akupunzira, ndi 
akupunzira kwa antu ambiri. Ndimo onse anadia, nakuta: 
natola zomwe zotsala za nyenyeswa mitanga isanu ndi iwiri 
yodzaza. Ndimo omwe anadia anali amuna mazousan anai, 
ndi akazi ndi ana kopambana. Ndimo natshotsa antu 
ambiri, naloa m’ tshombo, nadza ku maliri a Magadan. 

Ndimo Afarisi ndi Asadusi nadza, ndi kumyesa nafunsa 
ie ku sonyeza awo tshizindikilo kwa kumwamba. Koma 
naiang'ka nanena nao, Ntawi ali madzulo, muti, Kudzakala 
ntawi yabwino: kuti mlengalenga uli wofira. Ndimo ma- 
mawa, Kudzakala ntawi yoipa lero: kuti mlengalenga uli 
wofira ndi wotumbirira. Mudziwa bwanje ku werenga 
nkope ya mlengalenga ; koma musadziwa ku werenga zizindi- 
kilo za zintawi. Fuko loipa ndi latshigololo lifuna tshizindi- 
kilo; ndimo tshizindikilo palibe tshidzapatsidwa kwa ilo, 
koma tshizindikilo tsha Yona. Ndimo nasia awo, namuka. 

Ndimo akupunzira anafika kutsidia lina naiwala ku tenga 
mikate. Ndimo Yesu nanena nao, Yang'anirani ndi tshenje- 
rani ndi fumba ya Afarisi ndi ya Asadusi. Ndimo nauzana 
mwa iwo oka, kuti, Sitinatenga mikate. Ndimo Yesu kutshi- 
dziwitsa nati, O mu a mvanu waung'ono, bwanje muuzana 
inu noka, tshifuka kuti musali ndi mikate? Kodi simuna- 
dziwitsa, kapena simunakumbukila mikate isanu ya mazousan 
asanu, ndimo mitanga ingati munatola? Kapena mikate 
isanu ndi iwiri ya mazousan anai ndi mitanga ingati 
munatola? Bwanje simudziwitsa kuti sindinanena ndi inu 
ndi mikate? Koma tshenjerani ndi fumba ya Afarisi ndi 


-17. 1. MATEYU. 


ya Asadusi. Ndimo anadziwa bwanje kuti wosauza awa 
ku tshenjera ndi fumba ya mikate, koma ndi kupunzitsa 
kwa Afarisi ndi kwa Asadusi. 

Ndimo ntawi Yesu anadza ku malo a Kesareya wa Filipu, 
nafunsa akupunzira atshi kuti, Antu anena kuti Mwana wa 
muntu ali ani? Ndimo nati, Ena ati Yohane Mbapatizi; ena, 
Eliya: ndi ena, Yeramiya, kapena modzi wa aprofeti. Anena 
nao, Koma munena kuti diri ani? Ndimo Simon Petros 
naiimg'ka nati, Uli Kristu, Mwana wa Mulungu wamoyo. 
Ndimo Yesu naiang'ka nanena nai, Wodala uli iwe, Simon 
Barayona: kuti nyama ndi mwazi sizinatshisonyeza kwa 
iwe, koma Atatu anga emwe ali m' mwamba. Ndimo 
dinena anso ndi iwe, kuti uli Petros, ndi pa tantwe limene 
didzamanga eklesia langa; ndimo dzipata dza Hadesi 
dzosadzapambana pa ilo. Didzakupatsa fungulu za dziko 
la kumwamba: ndi tshomwe udzamanga pansi pano tshidza- 
mangidwa kumwamba: ndi tshomwe udzamasula pansi pano 
tshidzamasulidwa kumwamba. Pomwe nauza akupunzira 
kuti sakauza muntu kuti anali Kristu. 

Kwa ntawi imeneyo Yesu naamba ku sonyeza kwa aku- 
punzira atshi, bwanje kuti akanang'ka ku Yerusalem, ndimo 
ku mva zintu zambiri ndi akuru ndi adzukuru akuru ndi 
akulembera, ndi ku pedwa, ndi ku dzukitswa pa siku 
latshitatu. Ndimo Petros anamtenga, naamba kumsulumula, 
kuti, Kuli kutali kwa iwe Mwini: tshimene sitshidzali palibe 
ntawi kwa iwe, Koma natembenuka, nanena ndi Petros, 
Pita pambuiu pa ine, Satana: uli kwiitso kwa ine: kuti 
usasamala zintu za Mulungu, koma zintu za antu. Ndimo 
Yesu nanena ndi akupunzira atshi, Ngati muntu modzi 
afuna ku dza pambuiu panga, adzikanize, ndimo anyamule 
nkhwitshi yatshi, nanditsate. Kuti emwe afuna ku pulu- 
mutsa moyo watshi adzaumwaza: ndi emwe adzamwaza 
moyo watshi kwa ine adzaupeza. Kuti bwanje muntu 
adzapindulidwa, ngati adzalandira dziko lonse, ndimo nasinta 
moyo watshi? kapena tshiani muntu adzapatsa m' kusintana 
kwa moyo watshi? Kuti Mwana wa muntu adzadza m' 
kupambana kwa Atatu atshi ndi anjelo atshi; ndimo pomwe 
adzabweza ku antu onse kwa ntshito zao. Dinena ndi jnu 
nditu, Alipo ena a omwe aima pano, omwe sadzalawa nditu 
imfa, kwa ntawi aona Mwana wa muntu kudza w’ dziko latshi, 


29 
12 


13 
14 
l5 
16 
17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


29 


26 


27 


28 


Ndimo pambuiu masiku asanu ndi limodzi Yesu atenga | 7 


ndi ie Petros, ndi Yakobi, ndi Yohane mpwatshi, nakweretsa 


30 


13 


14 


15 


16 
T 


18 


19 
20 


22 


MATEYU. 17. 1- 


awo pa piri lalitali iwo oka: ndimo nasandulikidwa patsogolo 
pa awo: ndimo nkope yatshi inawala monga dzua, ndi nsaru 
zatshi zinayera monga kuunika. Ndimo ona, kunasonyeza 
ku awa Moses ndi Eliya kulankula nai. Ndimo Petros 
najang'ka, nanena ndi Yesu, Mwini, tshiri tshabwino kwa ife 
tiri kuno: ngati ufuna, didzamanga pano misasa itatu; 
umodzi kwa iwe, ndi umodzi kwa Moses, ndi umodzi kwa 
Eliya. Ntawi analikulankula, ona, mtambo woyera una- 
pimba awa: ndimo ona, liu mutambo, kunena, Amene ali 
Mwana wanga wondikonda, ndi emwe disekera bwino; 
imvani ie. Ndimo ntawi akupunzira analimva, nagwa pa 
nkope pao, naopa kwambiri. Ndimo Yesu nadza natosa awo 
nati, Dzukani, ndimo musaopa. Ndimo kuyang'anayang'ana, 
naona palibe modzi, koma Yesu eka. 

Ndimo monga analikutsika ku piri, Yesu nauza awa, kuti, 
Uzani tshoona palibe muntu, kwa ntawi Mwana wa muntu 
adzaukitsidwa kwa akufa. Ndimo akupunzira atshi 
namfunsa, kuti, Ndimo bwanje akulembera anena kuti Eliya 
akanadza patscgolo? Ndimo naiang'ka nanena, Eliya nditu 
adza, ndimo adzafotokoza zintu zonse : koma dinena ndi inu, 
kuti Eliya anadza kali, ndimo sanamdziwa, koma anatshita 
kwa ie zomwe anafuna. Inde tshointsho Mwana wa muntu 
unso adzamva ndi awo. Ndimo akupunzira nadziwitsa kuti 
nanena ndi awo ndi Yohane Mbapatizi. 

Ndimo ntawi nafika ku antu ambiri, kunadza kwa je 
muntu, kugwada kwa ie, ndi kuti, Mwini, kala ndi nsisi ndi 
mwana wanga: kuti ali watshizumbazumba, ndimo amva 
kwambiri: kuti ntawi zambiri agwa pa moto, ndimo ntawi 
zambiri m' madzi. Ndimo dinamtenga ku akupunzira ako, 
ndimo osadziwa kumtshiritsa. Ndimo Yesu naiang'ka nati, 
O fuko losamvana ndi kusasamala, ntawi zingati didzakala 
ndi inu? ntawi zingati didzalekereza inu? tengani ie kuno 
kwaine. Ndimo Yesu nasulumula je; ndimo demon natu- 
ruka kwa le: ndimo nyamata anatshiritsidwa kwa ora 
limeneli. Ndimo akupunzira nadza kwa Yesu eka, nanena, 
Bwanje sitinadziwa ku turutsa ie? Ndimo anena nao, 
Tshifuka tsha mvanu woung'ono wanu: kuti dinena ndi 
inu nditu, Ngati mupotshera mvanu monga mpetshe ya 
mostade, mudzanena ndi piri limene, Sunta apa ku malo a 
uko; ndimo lidzasunta; ndimo palibe kantu kadzakala 
kosateka kwa inu. 

Ndimo ntawi nakala m’ Galileya, Yesu nanena nao, Mwanå 


—18. 12. MATEYU. 3] 


wa muntu adzaperekedwa ku manja a antu; ndimo adzampa, 23 
ndi siku latshitatu adzaukitsidwa. Ndimo anali ndi tshisoni 
tshambiri. 

Ndimo ntawi nafika ku Kapernahum, omwe analandira 24 
didrakim nadza kwa Petros, nati, Kodi mpunzitsi wanu 
wosalipira didrakim? Ati, Inde. Ndimo ntawi naloa m’ 25 
nyumba, Yesu nanena patsogolo ndi le, kuti, Uganiza tshiani, 
Simon? mafumu otshuka a dziko, alandira kulipira kapena 
tsong'ko kwa ani? kwa ana ao, kapena kwa olendo? Ndimo 26 
ntawi nanena, Kwa olendo, Yesu nanena nat, Ndimo ana ali 
aufulu. Koma, kani tikwiitsa awo, muka ku nyanja, nu- 27 
ponya mbedza, nutenga nsomba yomwe ituruka poiamba; 
ndimo ntawi watsegula nkamwa mwatshi, udzapeza shekele : 
tenga limene, nupatsa kwa awo kwa ine ndi iwe. 

Mwa ora limene akupunzira anadza kwa Yesu, kuti, 18 
Ndimo ndani ali wang'kuru wopambana m’ dziko la 
kumwamba? Ndimo naitana kwa ie kamwana, nakaika 2 
əakati pa awo, nati, Dinena ndi inu nditu, Kani 3 
mutembenuka, ndimo mukala monga tiana, simudzaloa . 
nditu m’ dziko la kumwamba. Ndimo emwe adzitshepetsa 4 
monga kanıwana kamene, emwe ali wang'kuru wopambana 
m’ dziko la kumwamba. Ndimo emwe adzalandira kamwana 5 
kamodzi kotere m’ dzina langa alandira ine: koma emwe 6 
adzakwiitsa kamodzi kwa tiana timene tomwe timvana 
ndi ine, tshiri tshopindulidwa kwa je kuti mpero yeikuru 
ya mwala ikamangiridwa pa mkosi patshi, ndi kuti 
akabizidwa m' kuya kwa nyanja. Tshaipa kwa dziko 7 
tshifuka tsha makwiitso! kuti kukanali kuti makwiitso 
adza; koma tshaipa kwa muntu uyu mwa emwe kwiitso 
lidza! Ndimo ngati dzanja lako kapena pazi lako 8 
zikutshimwitsa, dula izo, mnuzitala kwa iwe; tshiri 
tshabwino kwa iwe ku loa m’ moyo watshipunumbu tsha 
nkono kapena wopunduka muendo, kopambana kupotshera 
manja awiri kapena mapazi awiri ku ponyedwa m' moto 
wosamariza. Ndimo ngati diso lako likutshimwitsa, 9- 
ulikolole, nulitaia kwa iwe: tshiri tshabwino kwa iwe ku 
loa m’ moyo ndi diso limodzi, kopambana kupotshera maso 
awiri ku ponyedwa m’ geena wa moto. Yang’anirani kuti 10 
musalalatila kamodzi kwa tiana timene; kuti dinena ndi 
inu, kuti m mwamba anjelo ao ntawi zonse ayang'ana 
nkope ya Atatu anga emwe ali m’ mwamba. Muganiza 12 
bwanje? ngati muntu modzi ali ndi nkosa makumi okaoka 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


27 


28 


29 


MATEYU. 18. 12- 


kuini, ndi imodzi ya izo inasotshera, kodi wosazisia makumi 
asanu ndi anai, ndi zisanu ndi zinai, nang'ka m' mapiri, 
nafuna yomwe isotshera? Ndimo ngati kungokala aipeza, 
dinena ndi inu nditu, asekera pa iyo kopambana pa 
makumi asanu ndi anai, ndi zisanu ndi zinai zomwe 
zisanasotshera. Inde tshointshi sikuli kufuna kwa Atatu 
anu emwe ali m' mwamba, kuti kamodzi kwa tiana timene 
tikamwazika. 

Ndimo ngati mbali wako atshimwa pa iwe, ing'ka, 
nusonya le tshimo latshi imu moka, ngati amva iwe, 
unapindula mbali wako. Koma ngati wosamva zwe, tenga 
ndi iwe modzi kapena awiri opambana, monga kuti m' 
nkamwa mwa omariza awiri kapena atatu mau onse 
angolimbikitswa. Ndimo ngati akana ku mva awa, uza 
eklesia : ndimo ngati akana ku mva eklesia anso, akale ndi iwe 
monga muntu wa Mitundu, ndi wolandira tsong'ko. Dinena 
ndi inu nditu, Zintu zomwe mudzamanga pansi pana 
zidzamangidwa m’ mwamba : ndi zintu zomwe mudzamasula 
pansi pano zidzamasulidwa m mwamba. Dinena anso ndi 
inu, kuti ngati awiri a iuu adzaanjana pansi pano ndi kantu 
kuti adzafunsa, kadzatshitidwa kwa awo ndi Atatu anga 
emwe ali m mwamba. Kuti pomwe awiri kapena atatu 
asong’kanitswa m’ dzina langa, apo diri pakati pa awo. 

Pomwe Petros nadza, nanena nat, Mwini, mbali wanga 
adzatshimwa kangati pa ine, ndimo didzamkululukira ? 
kwa ntawi zisanu ndi ziwiri? Yesu anena nai, Sindinena 
ndi iwe, Kwa ntawi zisanu ndi ziwiri; koma, Kwa ntawi 
makumi asanu ndi awiri, okaoka zisanu ndi ziwiri. Ndimo 
dziko la kumwamba lifanizidwa ndi fumu yotshuka, yomwe 
inafuna ku wereng'jera ndi akapolo atshi. Ndimo ntawi 
anaamba ku wereng’jera, modzi anatengedwa kwa ie, emwe 
nakong'gola ie matalente mazousan kumi. Koma tshifuka 
ali wopanda kantu ku bwezera, mwini watshi namuza ku 
gulitsidwa, ndi nkazi watshi, ndi ana, ndi zonse zomwe anali 
nazo, ndi kubweza ku pangidwa. Ndinmio kapolo nagwa 
napembedza ie, kuti, Mwini, potshera kulongosola ndi iue, 
ndidzabwezera iwe zonse. Ndimo mwini wa kapolo amene, 
anamva tshisoni, nammasula, nakululukira ie gong’gole. 
Koma kapolo ameneyo naturuka, napeza modzi wa akapolo 
anzatshi, emwe nakong'gola ie madenariyon makumi okaoka 
kumi: namtenga, namgwira pa kosi, kuti, Bweza tshoniwe 
utshikong’gola, Ndimo kapolo nzatshi nagwa nampempa, 


-19. 13. MATEYU. 33 


kuti, Potshera kulongosola ndi ine, ndimo didzakubwezera. 
Ndimo sanafuna: koma nangka namika m’ nyumba ya 30 
ndima, kwa ntawi akabweza tshomwe tshinakong’goledwa. 
Ndimo ntawi akapolo anzatshi naona tshomwe tshinatshitidwa, 31 
anamva tshisoni tshambiri, nadza nanena ndi mwini ao zonse 
zomwe zinatshitidwa. Ndimo mwini watshi anamwitana 32 
kwa ie, ndimo anena na, Kapolo woipa, dakululukira iwe 
kong'gole yonse imene, tshifuka kuti unandipempa: kodi 33 
iwe enso sinukamva tshisoni ndi kapolo nzako, inde monga 
damva tshisoni ndi iwe? Ndimo mwini watshi anakwiira, 34 
nampereka kwa ambano kwa ntawi akabwezera zonse zomwe 
zinakong'goledwa. Tshointshi inso Atatu anga waku- 35 
mwamba adzatshita kwa inu, ngati musakululukira onse 
abali ao kwa mitima yanu. 

Ndimo kunali ntawi Yesu anata mau amene, natshoka] Q 
kwa Galileya nafika ku miraga ya Yudeya patsidia lina la 
Yordan; ndimo antu ambiri namtsata ; natshiritsa awo apo. 2 

Ndimo nadza kwa ie Afarisi, kumyesa, ndimo kuti, Kodi 3 
tshiri tshamau kwa muntu ku tshotsa nkazi watshi kwa 
zifukwa zonse? Ndimo naiang'ka nanena, Kodi simu- 4 
nawerenga, kuti iemwe anapanga awo kwa kwiamba napanga 
awa wamamuna ndi wankazi, nati, Kwa tshifukwa tshimene 5 
namuna adzasia atatu atshi ndi amai atshi, nadzigwirizana 
ndi nkazi watshi; ndimo awiri adzakala nyama imodzi ? 
Monga kuti siali awiri inso, koma nyama imodzi. Ndimo 6 
tshomwe Mulungu anamangiriza, palibe muntu amasule. 
Anena nai, Ndimo bwanje Moses nauza ku patsa lemba la 
kulekana, ndi kumtshotsa? Anena nao, Moses tshifuka 
tsha kulimbika kwanu kwa mitima naleka inu ku tshotsa 
akazi anu : koma kwa kwiamba sikunali tshointsho. Ndimo 9 
dinena ndi inu, Emwe adzatshotsa nkazi watshi, koma kwa 
dama, ndimo adzakwata wina, atshita tshigololo : ndi emwe 
akwata ie ntawi atshotsedwa atshita tshigololo. Akupunzira 10 
anena nai, Ngati mlandu wa mamuna uli tshointsho ndi 
nkazi watshi, sitshiri tshabwino ku kwata. Koma nanena 11 
nao, Antu onse osadziwa ku landira mau amene, koma 
awo kwa omwe apatsidwa. Kuti iripo mifule, yomwe 12 
inabadwa tshointsho kwa tshibaliro tsha amai ao: ndimo 
iripo mifule, yomwe inapangidwa mifule ndi antu: ndimo 
iripo mifule, yomwe inadzipanga mifule kwa dziko la 
kumwamba. lemwe ali ndi mpamvu ku landira, alandire. 

Ndimo kunatengedwa kwa ie tiana tating'ono, monga 13 

0 


0o N 


34 


14 


29 


30 


MATEYU. 19. 13- 


kuti akaika manja atshi pa ito, ndimo akapempera: ndimo 
akupunzira nasulumula ito. Koma Yesu nati, Lekani tiana 
tating'ono, ndimo musatiletsa, ku dza kwa ine: kuti kwa 
totere liri dziko la kumwamba. Ndimo naika manja atshi 
pa ito, namuka uko. 

Ndimo ona, modzi nadza kwa ie nanena, Mpunzitsi, 
tshintu tshabwino tshiani didzatshitshita, monga kuti 
didzapotshera moyo wosamariza? Ndimo nanena nai, 
Bwanje ufunsa ine ndi tshomwe tshiri tshabwino? Modzi 
alipo emwe ali wabwino : koma ngati ufuna ku loa m’ moyo, 
sunga mau. Anena nai, Ati? Ndimo Yesu nati, Usapa, 
Usatshita tshigololo, Usaba, Usasinjirira, Lemekeza atatu ako 
ndi amai ako: ndi, Konda woiandikila wako monga ndi iwe 
eka. Nyamata anena nai’, Zintu zonse zimenezi dinasunga: 
diri wopanda tshiani kosuntira? Yesu nanena nai’, Ngati 
ufuna ku kala wakuta, muka, gulitsa tshomwe uli natsho, 
nupatsa kwa osauka, ndimo udzali ndi kulemera m’ 
mwamba: ndimo udze, unditsate. Koma ntawi nyamata 
anamya mau, nanıuka ndi tshisoni: kuti anali modzi emwe 
anali ndi zintu zazikuru. 

Ndimo Yesu nanena ndi akupunzira atshi, Dinena ndi inu 
nditu, Kuli kolimba kwa muntu wolemera ku loa m’ dziko 
la kumwamba. Ndimo dinena ndi inu unso, Tshiri 
tshopepuka kwa gamila ku pisa mpanda ya kasingano, ndi 
kwa muntu wolemera ku loa m’ dziko la Mulungu. Ndimo 
ntawi akupunzira anamva, nazizwa kwambiri, kuti, Ndimo 
ndani adziwa ku pulumutsidwa? Ndimo Yesu kuyang'ana 
awo nanena nao, Ndi antu tshimene tshosateka; koma ndi 
Mulungu zintu zonse ziteka. Ndimo Petros naiang'ka 
nanena nai’, Ona, tasia zonse, tinakutsata; ndimo tilandira 
tshiani? Ndimo Yesu nanena nao, Dinena ndi inu nditu, 
kuti inu nomwe munanditsata, mwa kubadwa kawiri ntawi 
Mwana wa muntu adzakala pa mpando wotshuka wa 
kupambana kwatshi, inu unso mudzakala pa mipando 
yotshuka kumi ndi iwiri, kuweruza mafuko kumi ndi awiri a 
Sirayeli. Ndimo onse omwe anasia zinyumba, kapena abali, 
kapena alongo, kapena atate, kapena amai, kapena ana, 
kapena minda, kwa dzina langa, adzalandira makumi 
okaoka kumi, ndimo adzaloa m' moyo wosamariza. Koma 
ambiri adzakala apambuiu omwe ali apatsogolo ; ndi apatsogolo 


DQomwe ali apambuiu. Kuti dziko la kumwamba liri lofana ndi 


muntu emwe ali mwini wa nyumba, emwe anaturuka mamawa 


-20. 21. MATEYU. 


ku gwiritsa ntshito otshita m’ munda mwatshi wa mvina. 
Ndimo ntawi anapangana ndi otshita kwa denariyon dzua 
limodzi, natumiza awo ku munda watshi wa mvina. Ndimo 
naturuka pa ora latshitatu, naona ena kuima opanda ntshito 
m’ bwalo la maronda; ndimo ku awo nanena, Endani inu 
unso m' munda wa mvina, ndi tshomwe tshiri tshabwino 
didzakupatsani. Ndimo namuka. Anso naturuka pa ora 
latshisanu ndi tshimodzi, ndi pa ora latshisanu ndi tshinai, 
natshita tshimodzimodzi. Ndimo pa ora kumi ndi 
tshimodzi naturuka, napeza ena kuima; ndimo anena nao, 
Bwanje muima pano dzua lonse opanda ntshito? Anena 
nal, Tshifuka kuti palibe muntu anagwiritsa ife. Anena 
nao, Endani inu unso m' munda wa mvina. Ndimo ntawi 
madzulo nadza, mwini wa munda wa mvina anena ndi 
ndindo watshi, Itana otshita, nupatsa awa kulipira kwao, 
kuiamba ndi apambuiu kwa apatsogolo. Ndimo ntawi 
anadza omwe anagwiritsidwa pa ora kumi ndi tshimodzi, 
analandira onse denariyon. Ndimo ntawi oiamba anadza, 
anaganiza kuti akalandira kopambana; ndiawa anso ana- 
landira onse denariyon. Ndimo ntawi analilandira, nadanda- 
ula pa mwini wa nyumba, kuti, Amene apambuiu anatshita 
ora limodzi, ndimo unapanga awo ofanafana ndi ife, tomwe 
tinamva kulemera kwa dzua ndi kutenta. Koma naiang'ka 
nanena ndi modzi wa awo, Mbali sinditshita ndi iwe tshimo : 
kodi sunapangana ndi ine kwa denariyon? Tenga 
tshomwe tshiri tshako, numuka; kuli kufuna kwanga ku 
patsa ku amene apambuiu, inde monga kwa iwe. Kodi 
sitshiri tshamau kwa ine ku tshita tshomwe difuna ndi 
zanga? kapena kodi diso lako liri loipa, tshifuka kuti diri 
wabwino? Tshointshi apambuiu adzakala apatsogolo, ndi 
apatsogolo apambuiu. 

Ndimo monga Yesu analikukwera ku Yerusalem, natenga 
akupunzira kumi ndi awiri kutseri, ndimo m’ njira nanena 
nao, Ona, tikwera ku Yerusalem; ndi Mwana wa muntu 
adzaperekedwa kwa adzukuru akuru ndi kwa akulembera ; 
ndimo adzamtsutsa kwa imfa, ndimo adzampereka kwa 
Mitundu ku zunza, ndi ku kwapula, ndi ku patshika: 
ndimo siku latshitatu adzaukitswa. 

Ndimo nadza kwa ie amai ao a ana amuna a Zebediya 
ndi ana amuna atshi, kupembedza ġe ndi kufunsa kantu 
kamodzi kwa ie. Ndimo nanena nai, Ufuna tshiani? 
Anena nai’, Uza kuti ana awiri anga amene angokala, modzi 


35 


o 


12 


15 


16 
17 
18 


19 


20 


21 


36 


8l 


32 
33 
34 


MATEYU. 21. 21- 


pa dzanja lamanja lako, ndi wina pa dzanja lamanzere lako, 
m' dziko lako. Koma Yesu naiang'ka nati, Simudziwa 
tshomwe mufunsa. Kodi mudziwa ku mwera tshiko 
tshomwe didzamwera? Anena nai', Tidziwa. Anena nao, 
Tshiko tshanga mudzamwera nditu : koma ku kala pa dzanja 
lamanja langa, ndi pa dzanja lamanzere langa, si kwanga ku 
patsa, koma kuli ku awo kwa omwe kunakonzedwa ndi Atatu 
anga. Ndimo utawi kumi anamva, anakwia ndi abali ao awiri. 
Koma Yesu naitana awo kwa le, nati, Mudziwa kuti oweruza 
a Mitundu aweruza iyo, ndi akuru ao atshita mpamvu pa 
iyo. Si tshointsho tshidzakala mwa inu: koma iemwe 
afuna ku kala wang'kuru mwa inu adzakala woimirira wanu; 
ndi iemwe afuna ku kala woiamba mwa inu adzakala kapolo 
wanu: inde monga Mwana wa muntu sanafika ku imiriridwa, 
koma ku imirira, ndi ku patsa moyo watshi dombolo kwa 
ambiri. l 

Ndimo monga natshoka kwa Yeriko, antu ambiri ana- 
mtsata. Ndimo ona, akungu awiri kukala mbali mwa njira, 
ntawi anamva kuti Yesu analikupita, napfula, kuti, Mwini, 
kala ndi nsisi ndi ife, iwe mwana wa Davide. Ndimo 
antu ambiri nadzudzula awo, monga kuti akatontola: koma 
napfula kopambana, kuti, Mwini, kala ndi nsisi ndi ife, iwe 
mwana wa Davide. Ndimo Yesu naima, naitana awo, nati, 
Mufuna tshiani tshomwe dikatshita kwa inu? Anena nai’, 
Mwini, kuti maso atu atsegulidwe. Ndimo Yesu, kunamva 
tshisoni, natosa maso ao: ndimo tsopano lino analandira 
kuona kwao, namtsata. 


01 Ndimo ntawi nayandika ku Yerusalem, nafika ku Bete- 


2 


6 
7 


fage, pa piri la Maolive, pomwe Yesu natumiza akupunzira 
awiri, kunena nao, Endani m' mudzi womwe uli pandunji 
pa inu, ndimo tsopano lino mudzapeza buru womangidwa, 
ndi mwana wa buru nai’: masulani, ndimo tengani kwa ine, 
Ndimo ngati modzi anena kantu ndi inu, mudzanena, Mwini 
ali ndi kufunidwa ndi awo; ndimo tsopano lino adzatumiza 
awo. Ndimo tshimene tshinali, monga kuti anangodzazidwa 
omwe ananenedwa mwa mprofeti, kuti, 

Muzani mwana wankazi wa Ziyon, 

Ona, Fumu Yotshuka yako idza kwa iwe, 

Yoanja, ndi kukwera pa buru, 

Ndi pa mwana wa buru. 
Ndimo akupunzira nang'ka, natshita inde monga Yesu ana- 
sonyeza awa, natenga buru, ndi mwana wa buru, naika pa 


—21. 24. MATEYU. 


awo miinjiro yao; ndimo nakala pa iyo. Ndi unyinji wa 
antu ambiri nayala miinjiro yao pa njira; ndi ena nadula 
matsatsa kwa mitengo, naayala pa njira. Ndi antu ambiri 
omwe naenda patsogolo pa ie, ndi omwe natsata, napfula, 
kuti, Hosana ku mwana wa Davide: Wodala ali je emwe 
adza m’ dzina la Mwini; Hosana m’ kupambanitsa. Ndimo 
ntawi naloa m’ Yerusalem, mzinda wonse unakantshiridwa, 
kuti, Amene ali ani? Ndimo antu ambiri nati, Amene ali 
mprofeti, Yesu, kwa Nazarete wa Galileya. 

Ndimo Yesu naloa m’ tempile la Mulungu, naturutsa onse 
awa omwe nagulitsa nagula m’ tempile, natembenuza 
magome a akusintana ndrama, ndi mipando ya omwe na- 
gulira njiwa; ndimo anena nao, Alembedwa, Nyumba 
yanga idzatshedwa nyumba ya kupempera : koma muipanga 
panga la olanda. Ndimo akungu ndi opunduka miendo 
nadza kwa ie mw tempile: ndimo natshiritsa awa. Koma 
ntawi adzukuru akuru ndi akulembera naona zintu zozizwa 
zomwe anazitshita, ndi ana omwe analikupfula m’ tempile 
ndi kunena, Hosana ku mwana wa Davide ; anakwia, nanena 
nai, Kodi sumva tshomwe awa alikunena? Ndimo Yesu 
anena nao, Inde: kodi simunawerenga ntawi ina, Kwa 
nkamwa mwa makanda ndi tiana takwiamwa wata kuleme- 
keza? Ndimo nasia awo naturuka m’ mzinda kwa Betaniya, 
nakala apo. 

Tsopano n? mawa monga nabwera ku mzinda, namva 
njala. Ndimo kuona nkuyu pa njira, nadza kwa iwo, napeza 
palibe kantu pa iwo, koma masamba oka; ndimo anena 
nawo, Palibe dzobala dzibale pa iwe tsopano kwa ntawi 
zonse. Ndimo nsanga nkuyu unapakatika. Ndimo ntawi 
akupunzira nauona, nazizwa, kuti, Bwanje nkuyu unapaka- 
tika nsanga? Ndimo Yesu naiang'ka nanena nao, Dinena ndi 
inu nditu, Ngati mupotshera mvanu, ndimo musaganizaganiza, 
musadzatshita koka tshomwe tshitshitidwa ndi nkuyu, 
koma inde ngati mudzanena ndi piri limene, Tshikudwa 
ndimo ponyedwa m' nyanja, tshidzatshitidwa. Ndimo zintu 
zonse, zomwe mudzafunsa m' kupempera, kumvana, mudza- 
landira. 

Ndimo ntawi naloa m' tempile, adzukuru akuru ndi 
akuru a antu nadza kwa ie monga analikupunzitsa, nati, 
Ndi mpamvu yanje utshita zintu zimenezi? ndimo anapatsa 
iwe mpamvu imene ndani? Ndimo Yesu naiang'ka nanena 
nao, Didzafunsa inu unso funso limodzi, lomwe ngati mudza- 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


23 


24 


38 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


əl 


32 


33 


34 


39 
36 


37 
38 
39 
40 


41 


42 


MATEYU. 21. 24- 


udiuza, ine enso didzauza inu ndi mpamvu yanje ditshita 
zintu zimenezi. Mbapatisma la Yohane, linadzera kuti? 
kwa kumwamba kapena kwa antu? Ndimo nauzana iwo 
oka, kuti, Ngati tidzanena, Kwa kumwamba; adzanena ndi 
ife, Ndimo bwanje musanamvana ndi ie? Koma ngati tidza- 
nena, Kwa antu; tiopa antu ambiri; kuti onse aganiza Yohane 
monga mprofeti. Ndimo naiang'ka Yesu, nati, Sitidziwa. 
Nanena nao onso, Kapena sindiuza inu ndi mpamvu 
yanje ditshita zintu zimenezi. Koma muganiza bwanje? 
Muntu anali ndi ana awiri: ndimo nadza kwa woiamba, 
nati, Mwana, enda tshita lero m’ munda wa mvina. Ndimo 
naiang'ka nati, Sindifuna: koma pambuiu natembenuka, 
nang'ka. Ndimo nadza kwa watshiwiri, nanena modzimodzi. 
Ndimo naiang'ka nati, Ine ding'ka, famu: ndimo sanang’ka. 
Uti wa awiri anatshita kufuna kwa Atatu atshi? Anena, 
Woiamba. Yesu anena nao, Dinena ndi inu nditu, kuti 
olandira tsong'ko ndi akazi atshigololo aloa m’ dziko la 
Mulungu patsogolo pa inu. Kuti Yohane nadza kwa inu 
m’ njira ya kudeka, ndimo simunamvana ndi ie: koma 
olandira tsong'ko ndi akazi atshigololo anamvana ndi ie: 
ndi inu, ntawi munaona, musanatembenuka pambuiu monga 
kuti munangomvana ndi ie. 

Imvani fanizo lina: Kunali muntu emwe anali niwini wa 
nyumba, emwe naoka munda wa mvina, naika tshinga 
kozungulira iwo, nakumbira tshiwira tsha vinyo mwa iwo, 
namanga sanja, naubwereka kwa otshita munda, nang'ka 
ku dziko lina. Ndimo ntawi nsiku ya dzobala inayandika, 
natumiza akapolo atshi ku otshita munda, ku landira dzobala 
dzatshi. Ndimo otshita munda nagwira akapolo atshi, 
namenya modzi, napa wina, naponya miala pa wina. Anso, 
natumiza akapolo ena ambiri opambana awa apatsogolo: 
natshita kwa awo modzimodzi. Koma pambuiu natumiza 
kwa iwo mwana watshi, kuti, Adzalemekeza mwana wanga. 
Koma otshita munda, ntawi naona mwana, nauzana, Amene 
ali woloa; tieni, timpe natitenge kuloa kwatshi. Ndimo 
namgwira, namturutsa m' munda wa mvina, nampa. Ndimo 
ntawi mwini wa munda wa mvina adzafika, adzatshita tshiani 
kwa otshita munda amenewo? Anena nal, Adzamwaza 
koipa antu oipa adya, ndimo adzabwereka munda wa mvina 
kwa otshita munda ena omwe adzabwezera ie dzobala m’ 
nsiku za idzo. Yesu anena nao, Kodi simunawerenga ntawi 
ina m’ malemba, 


-22, 15. MATEYU. 34 


Mwala womwe omangira naukana, 

Umene unapangidwa mutu wa ngondia;: 

Kumene kunali kwa Mama 

Ndimo kuli kuzizwa m' maso atu? 
Nina dinena ndi inu, Dziko la Mulungu lidzatshotsedwa 43 
kwa inu, ndimo lidzapatsidwa ku SA kuturutsa dzobala 
dza limene. Ndimo ie emwe agwa pa mwala umene adza- 44 
tsholedwa : koma pa iemwe udzagwa, udzambalalitsa monga 
fumbi. Ndimo ntawi adzukuru akuru ndi Afarisi anamva 45 
mafanizo atshi, nadziwitsa kuti nanena ndi awa. Ndimo 46 
ntawi nafuna ku gwira ie, naopa antu ambiri, tshifuka kuti 
naganiza ie ali mprofeti. 

Ndimo Yesu naiang'ka nanena nao onso ndi mafanizo,29 
kuti, Dziko la kumwamba lifanizidwa ndi fumu yotshuka, 2 
yomwe inapanga kudia kwa kukwatitsa kwa mwana watshi, 
natumiza akapolo atshi ku itana awa omwe anaitanidwa kwa 
kudia kwa kukwatitsa: ndimo sanafuna ku dza. Anso 
natumiza akapolo ena, kuti, Uzani awo omwe aitanidwa, 
Ona, dakonzetsa kudia kwanga: ng'ombe zanga ndi zoonene- 
petsedwa zanga zipedwa ndi zintu zonse zata: Idzani kwa 
kudia kwa kukwatitsa. Koma anapepuza iko, natshoka, 
modzi ku munda watshi, wina ku maronda atshi: ndi otsala 
nagwira akapolo atshi, naapweteketsa, naapa. Koma fumu 
yotshuka inakwiira; ndimo inatumiza magulu a ankhondo 
atshi, ndimo inamwaza ambanda amenewo, ndimo inaotsha 
mzinda wao. Ndimo anena ndi akapolo atshi, Kukwatitsa 8 
kuli kwata, koma awo omwe anaitanidwa sianali oenera. 
Ndimo endani ku zimphambano za njira, ndimo monga 9 
ambiri monga mudzapeza, mwitane kwa kudia kwa kukwa- 
titsa. Ndimo akapolo amenewo naturuka m’ zinjira, 10 
nasong'kanitsa onse monga ambiri monga napeza, oipa ndi 
abwino: ndimo kukwatitsa kunadzazidwa ndi oonera. Koma 11 
ntawi fumu yotshuka inaloa ku ona oonera, inaona apo 
muntu emwe sanabvala mwinjiro wakukwatitsa: ndimo 12 
anena nal, Mbali, bwanje unaloa muno wosabvala mwinjiro 
wakukwatitsa? Ndimo sanalankula kantu. Ndimo fumu 13 
yotshuka inanena ndi oimirira, Mangani ie manja ndi mapazi, 
ndimo mumponya mudima wakunja; kudzali apo, kulira 
misozi ndi kukukuta mano. Kuti ambiri aitanidwa, koma 14 
owereng'jeka asang'kidwa. 

Ndimo Afarisi nang'ka, nauzana bwanje anangomkola m' 15 
kunena kwatshi, Ndimo atumiza kwa ie akupunzira ao, 16 


A o 


a erae 


40 


17 


MATEYU. 22. 15- 


ndi Aherodi, kuti, Mpunzitsi, tidziwa kuti uli woona, 
nupunzitsa njira ya Mulungu m' nteradi, ndimo usa- 
samala kwa modzi: kuti usasang'ka nkope ya antu. Ndimo 
uza ife, Uganiza bwanje? Kodi tshiri tshamau ku patsa 
tsong'ko kwa Kesare, kapena iai? Koma Yesu nadziwitsa 
mpulupulu yao, nati, Mundiyesa ranje, atshinyengo inu? 
Sonyeza ine ndrama ya tsong'ko. Ndimo atenga kwa 
ie denariyon. Ndimo anena nao, Kufaniza kumene ndi 
lemba ziri za ani? Anena nai, La Kesare. Ndimo anena 
nao, Ndimo perekani kwa Kesare zintu zomwe ziri za 
Kesare; ndi kwa Mulungu zintu zomwe ziri za Mulungu. 
Ndimo ntawi anamva, nazizwa, namsia, namuka. 

Pa dzua limene anadza kwa ie Asadusi, omwe anena kuti 
palibe kuukirira: nafunsa ie, kuti, Mpunzitsi, Moses anati, 
Ngati muntu afa, wopanda ana, mpwatshi adzakwata nkazi 
watshi, ndimo adzaukiritsa mbeu kwa njiratshi. Ndimo 
anali ndi ife abali asanu ndi awiri: ndimo woiamba nakwata 
nafa, ndimo anali wopanda mbeu nasia nkazi watshi kwa 
mpwatshi; ndimo modzimodzi watshiwiri inso, ndi watshitatu, 
kwa watshisanu ndi tshiwiri. Ndimo pambuiu pa onse 
nkazi anafa. Ndimo m' kuukirira nkazi wa ani adzakala 
wa asanu ndi awiri? kuti awo onse anali na?. Koma Yesu 
naiang'’ka nanena nao, Musotshera, kusadziwa malemba, 
kapena mpamvu ya Mulungu. Kuti m kuukirira kapena 
osakwata, kapena osapatsidwa ku kwatibwa, koma akala 
monga anjelo m’ mwamba. Koma ndi kuukirira kwa 
akufa, kodi simunawerenga tshomwe tshanenedwa ndi 
inu ndi Mulungu, kuti, Diri Mulungu wa Abraham, 
ndi Mulungu wa Yisake, ndi Mulungu wa Yakobi? 
Mulungu wosali Mulungu wa akufa, koma wa amoyo. 
Ndimo ntawi antu ambiri anamva, nazizwa ndi kupunzitsa 
kwatshi. 

Koma Afarisi, ntawi anamva kuti anatontoletsa Asadusi, 
anadzisong'kana. Ndimo modzi wa awo, nkoswe, namfunsa 
funso, kuyesa ie, Mpunzitsi, ati ali mau opambana m' mau? 
Ndimo nanena nai', Udzakonda Mwini Mulungu wako ndi 
ntima wako wonse, ndi nzimu wako wonse, ndi muwongo 
mwako mwonse. Amene ali mau opambana ndi oiamba. 
Ndimo atshiwiri ofana ndi awo ali amene, Udzakonda 
woiandikila wako monga iwe eka. Pa mau awiri amene 
apatshika mau onse, ndi aprofeti. 

Ndimo ntawi Afarisij anasong'kanidwa, Yesu nafunsa awo 


-23. 17. MATEYU. 41 


funso, kuti, Muganiza nwanje ndi Kristu? ali mwana wa 42 
ani? Anena nai', Mwana wa Davide. Anena nao, Ndimo 43 
Davide m’ nzimu amtsha Mwini, bwanje, kuti, 

Mwini nanena ndi Mwini wanga, 44 

Kala iwe pa dzanja lamanja langa, 

Kwa ntawi diika maliwongo ako pansi pa mapazi ako? 
Ndimo ngati Davide amtsha ie Mwini, bwanje ali mwana 45 
watshi? Ndimo palibe modzi anadziwa kumwiang'ka liu 46 
limodzi, kapena muntu wina kwa dzua limene sanayesa 
kumfunsa mafunso ena. 

Ndimo Yesu nalankula ndi antu ambiri ndimo ndi? 8 
akupunzira atshi, kuti, Akulembera rdi Afarisi akala pa 
mpando wa Moses: ndimo zintu zonse zomwe akuuzani, 3 
zimene tshitani ndi sungirani: koma musatshita ofana ndi 
ntshito zao; kuti anena, ndimo osatshita. Inde, amanga 4 
akatundu olemera ndi opweteka ku nyamulidwa, naika awa 
pa mapuzi a antu; koma awa oka osafuna ku sunta awa ndi 
tshala tshao. Koma ntshito zonse zao atshita ku onedwa 5 
ndi antu: kuti napanga bwambi lalikuru la mafulaktere ao, 
nakuritsa mitsheu ya mwinjiro yao, nakonda malo opambana 6 
pa kudia, ndi mipando yeikuru mwa masinagoge, ndi mautso 7 
mwa malo a maronda, ndi ku tshedwa ndi antu, Rabi. 
Koma musatshedwa Rabi: kuti modzi ali mpunzitsi wanu, 8 
ndi inu nonse muli abali. Ndimo musatsha muntu modzi 9 
atatu anu pansi pano: kuti modzi ali Atatu anu, emwe ali 
m mwamba. Kapena musatshedwa ambuiye: kuti modzi 10 
ali mbuiyanu, Kristu. Koma iemwe ali wang'kuru 11 
wopambana mwa inu adzakala woimirira wanu. Ndi 12 
emwe adzadzipambanitsa adzatshepetsedwa; ndimo emwe 
adzadzitshepetsa adzapambanitsidwa. 

Koma tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, 18 
atshinyengo! tshifuka mutseka dziko la kumwamba pa 
antu: kuti kapena musaloa inu noka, kapena musaleka awo 
omwe alikuloa ku loa. 

Tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, atshinyengo! 15 
kuti muzungulira nyanja ndi ntunda ku panga wopinduka 
modzi ; ndimo ntawi anakala, mupanga le kawiri kopambana 
inu mwana wa geena. 

Tshaipa kwa inu, atsatsogolo akungu, omwe muti, Emwe 16 
adzalumbira ndi malo oyera, tshiri tshabe; koma emwe 
adzalumbira ndi golide la malo oyera, ali wang'gong'goli. 
Mwapusa inu ndi akungu: kuti kodi kuli kopambana, 17 


23 


24 
29 


26 


27 


28 


Zi 
30 
əl 
32 


393 
34 


39 


MATEYU. 23. 17- 


kapena golide, kapena malo oyera omwe anayeretsa golide ? 
Ndi, Emwe adzalumbira ndi katshisi tshiri tshabe; koma 
emwe adzalumbira ndi tshaulere tshomwe tshiri pa ie, 
ali wang'eong'goli. Akungu inu: kuti kodi kuli kopa- 
mbana, tshaulere, kapena katshisi emwe ayeretsa tshaulere? 
Ndimo emwe alumbira ndi katshisi, alumbira ndi ie, ndimo 
ndi zintu zonse pa ie. Ndi emwe alumbira ndi malo oyera, 
alumbira ndi ie ndi emwe akala momo. Ndi emwe 
alumbira ndi mwamba, alumbira ndi mpando wa Mulungu, 
ndimo ndi ie emwe akala pa iwo. 

Tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, atshinyengo! 
kuti mulipira mpambu ya minte ndi ya anise ndi kumine, 
ndi simunasamala zolemera za mau, kuweruza, ndi nsisi, ndi 
mvanu: koma zimenezi mukanatshita ndi sikusasamala zina. 
Atsatsogolo akungu inu, omwe mukunta ndi tshifukufuku, 
ndi mumwetsa gamila. 

Tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, atshinyengo ! 
kuti mutsuka kunja kwa tshiko ndi kwa mbale, koma 
mbwalo zidzazidwa kwa kulanda ndi kudzilekereza. Mfarisi 
wakungu iwe, tsuka patsogolo mbwalo mwa tshiko ndi 
mwa mbale, monga kuti kunja kwa izo kungokala 
kwatsukidwa anso. 

Tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, atshinyengo | 
kuti muli ofana ndi mianda yopakidwa yovera, yomwe 
isonyeza yabwino kunja, koma m' bwalo idzazidwa ndi 
mafupa a antu akufa, ndi zonse zosatsuka. Inde tshointsho 
inu unso kunja musonyeza odeka kwa antu, koma m’ bwalo 
mudzaza ndi tshinyengo ndi mpulupulu. 

Tshaipa kwa inu, akulembera ndi Afarisi, atshinyengo ! 
kuti mumanga mianda ya aprofeti, ndimo mukonzetsa 
mianda ya odeka, ndimo muti, Ngati tinali m' masiku a 
Atatu atu, sitinganakala ogawana ndi awo m' mwazi wa 
aprofeti. Ndimo kuti mumariza kwa .inu noka, kuti muli 
ana a awa omwe anapa aprofeti, Ndimo dzazani muyezo wa 
atatuanu. Zinjoka inu, inu fuko la zimpiri, bwanje mudza- 
dziwa ku pulumuka kusutsa kwa geena? Ndimo, ona, 
ditumiza kwa inu aprofeti, ndi antu anzeru, ndi akulembera : 
ena a awa mudzapa ndi mudzapatshika; ndi ena a awa 
mudzakwapula m' masinagoge anu, ndi mudzatshita nkarwe 
kwa mzinda ndi mzinda: monga kuti pa inu ingodza miazi 
yodeka yonse inaturutsidwa pa dziko, kwa mwazi wa Abeli 
wodeka kwa mwazi wa Zekariya mwana wa Berakiya, emwe 


-24. 16. MATEYU. 43 


munapa pakati pa malo oyera ndi katshisi. Dinena ndi inu 36 
nditu, Zintu zonse zimenezi zidzadza pa fuko limene. 

O Yerusalem, Yerusalem, womwe upa aprofeti, nu- 37 
ponya miala pa awo omwe atumidwa kwa iwo! ntawi zi- 
ngati dafuna ku song'kanitsa ana ako, inde monga tadzi 
lisong'kanitsa anapie atshi pansi pa mapiko atshi, koma 
simunafuna! Ona, nyumba yanu isiidwa kwa inu yadzinja. 38 
Kuti dinena ndi inu, Musandiona kwa ntawi yatsopano, 39 
kwa ntawi mudzanena, Wodala ali iemwe adza m’ dzina 
la Mwini. 

Ndimo Yesu anaturuka kwa tempile, ndimo analikupita ; 04 
ndimo akupunzira atshi nadza kwa ie ku sonyeza ie 
mamangidwe a tempile. Koma naiang'ka nanena nao, Kodi 2 
simuona zintu zonse Zimenezi? dinena ndi inu nditu, 
Wosadzasiidwa pano mwala umodzi pa wina, womwe wosadza- 
ponyedwa. 

Ndimo monga nakala pa piri la Maolive, akupunzira 3 
nadza kwa ie kutseri, kuti, Utiuze, zintu zimenezi zidzakala 
titi? ndi tshiani #shidzakala tshizindikilo tsha kudza 
kwako, ndi tshakumariza kwa kugonera? Ndimo Yesu 4 
naiang’™ka nanena nao, Tshenjerani kuti palibe muntu 
akusotsherezani. Kuti ambiri adzadza m' dzina langa, kuti, 
Diri Kristu, ndimo adzasotshereza ambiri. Ndimo 
mudzamva ndi zinkondo ndi mbiri za Zinkondo: yang'anirani 
kuti musantuntumiridwa: kuti zintu zimenezi zikanakala ; 
koma nsonga siiri kosuntira, Kuti mtundu udzauka pa 7 
mtundu, ndi dziko pa dziko: ndimo kudzali zaola ndi 
zibvomezi m' malo ena. Koma zintu zonse zimenezi ziri 8 
zoiamba za tshisoni. Pomwe adzapereka inu kwa sautso, 9 
ndimo adzapa inu: ndimo mudzakwiitsidwa ndi mitundu 
yonse kwa dzina langa. Ndimo pomwe ambiri adzakwii- 10 
tsidwa, ndimo adzaperekana, ndimo adzakwiirana. Ndimo 11 
aprofeti ambiri onyenga adzauka, ndimo adzasotshereza 
ambiri. Ndimo tshifuka mpulupulu idzapindulidwa, 12 
kukonda kwa ambiri kudzakala kwazizira. Koma iemwe 13 
akalabe kwa kumariza, iemwe adzapulumutsidwa. Ndimo 14 
ivangeli umene wa dziko udzauzidwa mwa dziko lonse kwa 
lomariza ku mitundu yonse; ndimo pomwe kumariza 
kudzadza. 

Ndimo ntawi muona kunyansa kwa dzinja, komwe 15 
kwanenedwa mwa Danyeli mprofeti, kuima m' malo oyera 
(Jemwe awerenga adziwe), pomwe omwe akala m’ Yudeya 16 


D Or 


44 


17 
18 


19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


29 


30 


3l 


32 
33 
34 
39 
36 


37 


MATEYU. 24. 16- 


atawire ku mapiri: emwe ali pamwamba pa nyumba asatsike 
ku tenga zintu zomwe ziri m' nyumba yatshi: ndimo emwe 
ali m munda asabwerere ku tenga tshopfunda tshatshi. 
Koma tshaipa kwa awo omwe ali ndi mimba ndi kwa awo 
omwe ayamwitsa m’ masiku awo! Ndimo pemperani kuti 
kutawa kwanu sikudzali m' malimwe, kapena pa sabata: 
kuti pa ntawi imene kudzali sautso yeikuru, yotere monga 
siinali kwa kwiamba kwa dziko kwa tsopano, iai, kapena 
siidzali ntawi ina. Ndimo kani masiku amenewo 
anafupitsidwa, palibe nyama inakapulumutsidwa: koma 
kwa osang'kidwa masiku amenewo adzafupitsidwa. Ndimo 
ngati muntu modzi adzati kwa inu, Ona, Kristu ali pano, 
kapena, Apa; musamvana. Kuti adzauka Akristu anyenga, 
ndi aprofeti anyenga, ndimo adzasonyeza zizindikilo zazi- 
kuru ndi zozizwa; monga kuti ku sotshereza, ngati 
kuli kuteka, inde osang'kidwa. Ona, dauza inu patsogolo. 
Ndimo ngati adzanena ndi inu, Ona,ali m' tshipululu; 
musaturuka: Ona, ali m' dzipinda dzambwalo; musamvana. 
Kuti monga mpezi ituruka ku bvuma, ndimo jonedwa 
inde ku zambwe; tshointshi kudzakala kudza kwa 
Mwana wa muntu. Pomwe ntembo ulipo, apo miimba 
idzasong’kanidwa. 

Koma tsopano lino, pambuiu pa sautso ya masiku awo, 
dzua lidzadetsedwa, ndi mwezi sudzapatsa kuunika kwatshi, 
ndi nyenyezi zidzagwa kwa kumwamba, ndi mpamvu za 
miamba zidzantuntumiritsidwa: ndimo pomwe tshidzaone- 
tswa tshizindikilo tsha Mwana wa muntu m mwamba: 
ndimo pomwe mitundu yonse ya pansi idzakala ndi tshisoni, 
ndimo idzaona Mwana wa muntu kudza m' mitambo ya 
mwamba ndi mpamvu ndi kupambana kwakukuru. Ndimo 
adzatumiza anjelo atshi ndi namalowe wang'kuru wa lipenga, 
ndimo adzasong'ketsa osang'kidwa atshi kwa mpepo zinai, 
kwa nsonga imodzi ya kumwamba kwa ina. 

Ndimo kwa nkuyu punzirani fanizo latshi: ntawi tsatsa 
latshi likala lotepa, naliturutsa masamba atshi, mudziwa kuti 
dzinja liri pafupi; inde tshointshi inu unso, ntawi muona 
zintu zonse zimenezi, dziwani kuti ali pafupi, inde pa 
dzitseko. Dinena ndi inu nditu, Fuko limene losadzapita, 
ku ntawi zintu zonse zimenezi zidzatedwa. Kumwamba ndi 
dziko zidzapita, koma mau anga sadzapita. Koma ndi 
siku limene ndi ora palibe modzi adziwa, iai, si inde anjelo 
a kumwamba, kapena Mwana, koma Atate eka. Ndimo 


-25. 10. MATEYU. 


monga masiku a Nowa, tshointshi kudzakala kudza kwa 
Mwana wa muntu. Kuti monga m' masiku awo omwe anali 
patsogolo pa tshigumula analikudia ndi kumwa, kukwata 
ndi kupatsa ku kwatibwa, kwa siku lomwe Nowa naloa m' 
tshombo, ndimo sanadziwa kwa ntawi tshigumula tshinadza, 
natshotsa awo onse; tshointshi kudzakala kudza kwa 
Mwana wa muntu. Pomwe adzali antu awiri m° munda; 
modzi atengedwa, ndi modzi asiidwa: akazi awiri adza- 
ukupera pa mpero; modzi atengedwa, ndi modzi asiidwa. 
Ndimo dikirani: kuti simudziwa siku liti Mwini wanu 
adza. Koma dziwani tshimenetshi, kuti ngati mwini wa 
nyumba anadziwa m kudikira kuti woba analinkudza, 
akanadikira ndimo akanaletsa nyumba yatshi ku boledwa. 
Ndimo mwata inu unso: kuti m ora lomwe simuganiza, 
Mwana wa muntu adza. Ndimo ndani ali kapolo wamvanu 
ndi wotshenjera, emwe mwini watshi anaika pa banja latshi, 
ku patsa kudia kwao pa ntawi yabwino? Wodala ali kapolo 


amene, emwe mwini watshi ntawi adza adzapeza alikutshita 


tshointsho. Dinena ndi inu nditu, kuti adzaika ie pa zonse 
zomwe ali nazo. Koma ngati kapolo woipa amene adzanena 
muntima mwatshi, Mwini wanga atshedwa; ndimo 
adzaamba ku menya akapolo anzatshi, ndimo adzadia ndi 
ku mwa ndi oledzera; mwini wa kapolo amene adzadza m' 
siku ntawi wosayang'anira, ndi m ora ntawi wosadziwa, 
ndimo adzadula ie, nadzasonyeza pande latshi ndi atshi- 
nyengo: pomwe kudzali kulira ndi kukukuta mano. 


49 


38 


90 


51 


Pomwe dziko la kumwamba lidzafanizidwa ndi dziweta9 9 


kumi, dzomwe dzinatenga nyali zao, dzinaturuka ku komana 
ndi wokwati. Ndimo dzisanu dza idzo dzinali dzopusa, 
ndimo dzisanu dzinali dzotshenjera. Kuti dzopusa, ntawi 
dzinatenga nyali zao, dzinatenga palibe mafuta ndi idzo: 
koma dzotshenjera dzinatenga mafuta m' dziwira dzao ndi 
nyali zao. Ndimo ntawi wokwati natshedwa, dzonse dzina- 
sinza, dzinagona tulo. Koma pakati pa usiku kuli kupfula, 
Ona, wokwati! Turukani ku komana nai. Ndimo dziweta 
dzonse idzo dzinauka, dzinafotokoza nyali zao. Ndimo 
dzopusa dzinanena ndi dzotshenjera, Tipatsenı inafuta 
anu; kuti nyali zatu zirikuzima. Koma dzotshenjera dzi- 
naiang'ka, kuti, Kani sadzakwana kwa ife ndi inu: mukani 
kopambana kwa awo omwe agulitsa, ndimo mugula kwa inu 
noka. Ndimo ntawi dzinang'ka ku gula, wokwati nafika; 
ndi dzomwe dzinata dzinaloa ndi ie kwa kudia kwa kukwa- 


II YA 


10 


46 


11 
12 


13 
14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


3i 


MATEYU. 25. 10- 


titsa: ndimo tshitseko tshinatsekedwa. Pambuiu dzidza 
anso dziweta dzina, kuti, Mwini, Mwini, tsegulira ife. Koma 
naiangka nati, Dinena ndi inu nditu, Sindidziwa inu 
Ndimo dikirani, kuti musadziwa kapena siku kapena ora. 

Kuti kuli monga ntawi muntu, kuenda m' dziko lina, 
naitana akapolo atshi, napereka kwa awo zintu zatshi. 
Ndimo ku modzi anapatsa matalente asanu, ku wina awiri, 
ku wina limodzi; ku onse monga mpamvu zao; ndimo 
namuka. Tsopano lino iemwe analandira matalente asanu 
nangka natsatsa ndi amenewa, napindula ena matalente 
asanu. Tshointsho ie enso emwe analandira awiri napindula 
awiri ena. Koma iemwe analandira limodzi nang'ka nakumba 
pansi, nabisa ndrama ya mwini watshi. Ndimo pambuiu pa 
ntawi yeitali mwini wa akapolo amenewo adza, nawereng'- 
jera nao. Ndimo emwe analandira matalente asanu nafika 
natenga matalente ena asanu, kuti, Mwini, unapatsa ine 
matalente asanu: ona, dapindula matalente ena asanu. 
Mwini watshi nanena nai, Tslakoma, kapolo wabwino ndi 
wamvanu: wakala ndi mvanu pa zintu zowereng'jeka, 
didzaika iwe pa zintu zambiri: loa iwe m’ tshimwemwe 
tsha mwini wako. Ndimo ie enso emwe analandira mata- 
lente awiri nadza nati, Mwini, unapatsa ine matalente awiri : 
ona, dapindula matalente ena awiri. Mwini watshi nanena 
nai, Tshakoma, kapolo wabwino ndi wamvanu; wakala ndi 
mvanu pa zintu zowereng'jeka, didzaika iwe pa zintu 
zambiri: loa iwe m’ tshimwemwe tsha mwini wako. Ndimo 
ie enso emwe analandira talente limodzi nadza nati, Mwini. 
dinadziwa iwe kuti uli muntu wouma, kutema poniwe 
usanafesa, ndi kukung'ka pomwe usanataia : ndimo dinaopa, 
dinang'ka ndinabisa talente lako pansi: ona, uli ndi lako, 
Koma mwini watshi naiangka nanena nai, Kapolo iwe 
woipa ndi wolesi, unadziwa kuti ditema pomwe sindinafesa, 
ndimo dikung'ka pomwe sindinataia; ndimo ukanaikirira 
ndrama zanga ku osinta, ndimo pa kudza kwanga dikana- 
landira zanga ndi kupindula. Ndimo tshotsani talente kwa 
ie, ndimo patsani ilo kwa emwe anali ndi matalente kumi. 
Kuti kwa onse omwe apotshera adzapatsidwa, ndimo adzapo- 
tshera zambiri: koma kwa emwe wosapotshera, inde zomwe 
ali nazo zidzatshotsedwa. Ndimo ponyani kapolo wosapi- 
ndula mudima wakunja: apo kudzali kulira nsozi ndi kuku- 
kuta mano. 

Koma ntawi Mwana wa muntu adzadza m kupambana 





-26. 4. MATEYU. 47 


kwatshi, ndi anjelo onse nai', pomwe adzakala pa mpando 
wotshuka wa kupambana kwatshi: ndimo patsogolo pa ie 32 
idzasong'kanitswa mitundu yonse: ndimo adzasang'ka iwo 
umodzi kwa wina, monga mbusa asang'ka nkosa kwa agogo: 
ndimo adzaika nkosa pa dzanja latshi lamanja, koma agogo 33 
pa lamanzere. Ndimo Fumu Yotshuka idzanena nao pa 34 
dzanja latshi lamanja, Idzani, odala inu a Atatu anga, loani 

m’ dziko lafotokozedwa kwa inu kwa kuzika kwa dziko: 
kuti dinamva njala, ndino munapatsa ine kudia: dinamva 35 
ludzu, ndimo munapatsa ine kumwa: dinali mlendo, ndimo 
munandiloetsa; wamariseke, ndimo munandibveka: dina- 36 
dwala, ndimo munanditshezetsa : dinali m' nyumba ya ndima, 
ndimo munadza kwa ine. Ndimo odeka adzaiang’ka ie, kuti, 37 
Mwini, tinaona iwe ndi njala liti, ntinaweta iwe? kapena 
ndi ludzu, ntinakumwetsa? Ndimo tinakuona mlendo liti, 38 
ntinakuloetsa ? kapena wamariseke, ntinakubveka? Ndimo 39 
tinaona iwe wodwala liti, kapena m nyumba ya ndima, 
ntinadza kwa iwe? Ndimo Fumu Yotshuka idzaiang'ka .40 
nidzanena nao, Dinena ndi inu nditu, Mwa kuti munatshi- 
tshita ndi modzi wa amene abali anga, inde amene ang'ono 
opambana, munatshitshita kwa ine. Ndimo idzanena auso 41 
ku awa pa dzanja lamanzere, Tshokani kwa ine, inu 
olumbiridwa, m’ moto wosamariza womwe ufotokozedwa 
kwa diabolos ndi anjelo atshi: kuti dinamva njala, ndimo 42 
simunandipatsa kudia: dinamva ludzu, ndimo simunandi- 
mwetsa: dinali mlendo, ndimo simunandiloeza ; wamariseke, 43 
ndimo simunandibveka; wodwala, ndi m’ nyumba ya 
ndima, ndimo simunanditshezetsa. Ndimo adzamwiang'ka 44 
anso, kuti, Mwini, tinaona iwe ndi njala liti, kapena 
ndi ludzu, kapena mlendo, kapena wamariseke, kapena 
wodwala, kapena m' nyumba ya ndima, ndimo sitinaimirira 
kwa iwe? Ndimo adzaiang'ka awo, kuti, Dinena ndi inu 45 
nditu, Monga ambiri monga simunatshitshita ndi modzi 
wa amene angono opambana, simunatshitshita kwa ine. 
Ndimo amene adzatshoka kwa kulanga kosamariza: koma 46 
odeka kwa moyo wosamariza. 

Ndimo kunali, ntawi Yesu anata mau onse amene, nanena) 6 
ndi akupunzira atshi, Mudziwa kuti pambuiu masiku awiri 2 
kuli mpasika, ndimo Mwana wa muntu aperekedwa ku 
patshikidwa. Ndimo anasong'kanitswa adzukuru akuru, ndi 3 
akuru a antu, ku bwalo kwa ndzukuru wang'kuru, emwe 
anatshedwa Kayafa; ndimo nafunsana kuti anangogwira 4 


48 


jap 


25 
26 


MATEYU. 26. 5- 


Yesu ndi tshinyengo, nangompa. Koma nati, Si pa siku la 
kudia, kani pokoso likala mwa antu. ; 

Ndimo ntawi Yesu anali m’ Betaniya, m’ nyumba ya 
Simon wakate, nadza kwa ie nkazi anali nayo nsupa ya 
alabastile ya mafuta, ntengo watshi wapatali nditu, ndimo 
naatsanula pa mutu patshi, monga nakala pa kudia. Koma 
ntawi akupunzira anaona, nakala ndi kukwia, kuti, Kwa 
tshiani kuli kusakaza kumene? Kuti mafuta amenewa 
anangogulitsidwa kwa zambiri, napatsidwa kwa osauka. 
Koma Yesu kudziwitsa nanena nao, Mumvuta bwanje 
nkazi? kuti anatshita ntshito yabwino pa ine. Kuti 
mupotshera osauka ndi inu ntawi zonse ; koma ine musapo- 
tshera ntawi zonse. Kuti mwa amene anatsanula mafuta 
amene pa tupi langa, anatshita ku konzetsa ine kwa kuika 
m’ mwanda. Dinena ndi inu nditu, Pa malo omwe ivangeli 
umene udzauzidwa mwa dziko lonse, tshimene enso tshomwe 
nkazi amene watshita tshidzalankulidwa kwa tshikumbutso 
tsha ie. 

Pomwe modzi wa kumi ndi awiri, emwe anatshedwa Yuda 
Sikariyoti, nang'ka ku adzukuru akuru, nanena, Mufuna 
kundipatsa tshiani, ndimo didzapereka ie kwa inu? Ndimo 
nayeza kwa ie zipinjiri za silivere makumi atatu. Ndimo 
kwa ntawi imene nafuna pofatsa kumpereka kwa awo. 

Ndimo pa siku loamba la nkate wopanga tshabe aku- 
punzira nadza kwa Yesu, kuti, Pati ufuna kuti tifotokozere 
kwa iwe ku dia mpasika? Nati, Mukani muzinda ku 
muntu modzi, ndimo munena nai, Mpunzitsi ati, Ntawi 
yanga iri pafupi; disunga mpasika pa nyumba yako ndi 
akupunzira anga. Ndimo akupunzira natshita monga Yesu 
anauza awa; nafotokoza mpasika. Tsopano ntawi madzulo 
anadza, analikukala pa kudia ndi akupunzira kumi ndi 
awiri; ndimo monga analinkudia, nati, Dinena ndi inu nditu, 
kuti modzi wa inu adzandizonda. Ndimo anali ndi tshisoni 
tshambiri nditu, naamba modzi ndi modzi wa onse ku nena 
nai, Kodi diri ine, Mwini? Ndimo naiang'ka nati, Iemwe 
anasunsa dzanja latshi ndi ine m' mbale, emwe adzandizonda. 
Mwana wa muntu apita, inde monga alembedwa ndi ie: 
koma tshaipa ku muntu amene mwa emwe Mwana wa muntu 
azondedwa! kunali bwino kwa muntu amene ngati 
sanabadwa. Ndimo Yuda, emwe anamzonda, naiang'ka 
nati, Kodi ndine, Rabi? Anena na, Iwe unati. Ndimo 
monga analinkudia, Yesu natenga nkate, nadalitsa, nauswa ; 


-26. 45. MATEYU. 


napatsa ku akupunzira, nati, Tengani, idiani; umene uli 
tupi langa. Ndimo natenga tshiko, nati tshakoma, napatsa 
ku awa, kuti, Imwani onse ndi itsho; kuti umene uli 
mwazi wanga wa testamente, womwe uturutsidwa kwa 
ambiri kwa kubweza kwa zakwaipa. Koma dinena ndi 
inu, Sindidzamwa ntawi ina ndi tshobala tshimene tsha 
mvina, kwa siku limenelo lomwe dimwa itsho tshatsopano 
ndi inu n’ dziko la Atatu anga. 

Ndimo ntawi anaimba nyimbo, naturuka ku piri la 
Maolive. 

Pomwe Yesu anena nao, Inu nonse mudzakwiitsidwa 
mwa ine usiku uno : kuti alembedwa, Didzakoma mbusa, ndi 
nkosa za gulu zidzabalalitsidwa. Koma pambuiu diukitswa, 
didzaenda patsogolo pa inu m’ Galileya. Koma Petros 
nalang'ka nanena nai’, Ngati onse adzakwitsidwa mwa iwe, 
ine sindidzakwiitsidwa ntawi ina. Yesu nanena nai, 
Dinena ndi iwe nditu, kuti usiku uno, patsogolo tambala 
alira, udzandikana katatu. Petros anena naľ, Inde ngati 
dikanafa ndi iwe, kosuntira sindidzakukana. Tshointsho 
vnso nanena akupunzira onse. 

Ndimo Yesu adza ndi awa ku malo atshedwa Getsemane, 
ndimo anena ndi akupunzira atshi, Kalani pano, ntawi 
dipita uko ku pempera. Ndimo natenga nai’, Petros ndi ana 
amamuna awiri a Zebediya, ndimo naamba ku kala ndi 
tshisoni ndi ku sautsidwa kwambiri. Ndimo anena nao, 
Nzimu wanga uli ndi tshisoni tshambiri, inde kwa imfa : 
kalani pano, ndimo dikirani ndi ine. Ndimo naenda 
patsogolo pang'ono, nagwa' pa nkope yatshi, napempera, 
kuti, O Atatu anga, ngati kuli kuteka, leka tshiko tshimene 
ku tshoka kwa ine: koma, si monga difuna, koma monga 
ufuna. Ndimo adza ku akupunzira, ndimo aapeza alikugona, 
nanena ndi Petros, Nanga bwanje, musadziwa ku dikira ndi 
ine ora limodzi? Dikirani ndimo pemperani, kuti musaloa 
ın’ tshinyengo: nzimu uli wakufuna nditu, koma nyama 
ilefuka. Anso, ntawi yatshiwiri nang'ka, napempera, kuti, 
O Atatu anga, ngati tshimene sitshingotshoka, kani dimwa 
ndi itsho, kufuna kwako kutshitidwe. Nadza anso napeza 
awa alikugona, kuti maso ao analemera. Ndimo nasia awa 
anso, nang'ka, napempera ntawi yatshitatu, kuti inso mau 
amodzimodzi. Pomwe adza ku akupunzira, ndimo anena 
nao, Gonani tsopano, ndimo tengani kupuma kwanu: ona, 
ora liri pafupi, ndi Mwana wa muntu azondedwa kwa 

D 


49 


27 
28 


29 


30 
8l 


32 
393 


a4 


39 


36 
37 
38 


39 


40 
41 
42 


43 
44 


45 


50 
46 


47 


48 


49 
50 


51 


52 


53 


54 
55 


56 


57 


58 


59 


60 
CI 


62 


63 


64 


MATEYU. 26. 45- 


manja a ampulupulu. Dzukani, tidzing'ke: ona, ali pafupi 
emwe andizonda. 

Ndimo ntawi analikulankula, ona, Yuda, modzi wa kumi 
ndi awiri, nadza, ndimo ndi ie anali antu ambiri ndi mipeni 
ya nkondo ndi zindodo, kwa adzukuru akuru ndi akuru a 
antu. Ndimo iemwe anamzonda napatsa awa tshizindi- 
kilo, kuti, Iemwe didzarmsomsona, iemwe ali ie: gwirani 
le. Ndimo tsopano lino nadza kwa Yesu, nati, Kala 
bwino, Rabi; namsomsona. Ndimo Yesu nanena nai’, 
Mbali, tsita tshimene kwa tshomwe wadzera. Pomwe 
anadza naika manja pa Yesu, namgwira. Ndimo ona, 
modzi wa awo omwe anali ndi Yesu naturutsa dzanja latshi, 
naturutsa mpeni watshi wa nkondo, nasenga kapolo wa 
ndzukuru wang'kuru, nadula kutu latshi. Pomwe Yesu 
anena nai’, Ika anso mpeni wako wa nkondo m’ malo atshi: 
kuti onse awo omwe atenga mpeni wa nkondo, adzamwazika 
ndi mpeni wa nkondo. Kapena uganiza kuti sindi- 
dziwa ku pempa Atatu anga, ndimo inde tsopano lino 
adzanditumizira opambana malijon kumi ndi awiri a anjelo ? 
Ndimo bwanje malemba angodzazidwa, kuti tshointshi 
akanali? M’ ora limene Yesu nanena ndi antu ambiri, 
Kodi muturuka monga pa wolanda ndi mipeni ya nkondo 
ndi zindodo kundigwira? Dakala masiku onse m’ tempile 
kupunzitsa, ndimo simunagwira ine. Koma onse amene 
atshitidwa, kuti malemba a aprofeti angodzazidwa. Pomwe 
akupunzira onse namsia, natawa. 

Ndimo awo omwe anagwira Yesu namtsogoza kwa nyumba 
ya Kayafa ndzukuru wang'kuru, pomwe akulembera ndi 
akuru anasong'kanidwa. Koma Petros namtsata kutali, kwa 
bwalo la ndzukuru wang'kuru, naloa, nakala pansi ndi oimi- 
rira, ku ona nsonga. Ndimo adzukuru akuru ndi gulu 
lonse la ankoswe nafuna kumariza kwakunama pa Yesu, 
kuti anangompa; ndimo sanakupeza ngati omariza onama 
ambiri nadza. Koma pambuiu nadza awiri, nati, Muntu 
amene nati, Didziwa ku mwaza malo oyera a Mulungu, ndi 
kuamanga m’ masiku atatu. Ndimo ndzukuru wang'kuru 
nauka, nanena nai', Suiang'ka kantu? tshiri tshiani tshomwe 
amene amariza pa iwe? Koma Yesu natontola. Ndimo 
ndzukuru wang'kuru nanena nai’, Dikulimbika ndi Mulungu 
wamoyo, kuti utiuza ngati uli Kristu, Mwana wa Mulungu. 
Yesu anena nai, Wati: koma dinena ndi inu, Pambuiu 
mudzaona Mwana wa muntu kukala pa dzanja lamanja la 


-27. 9. MATEYU. 51 


mpamvu, ndi kudza pa mitambo ya kumwamba. Pomwe 65 
ndzukuru wang'kuru nang'amba nsaru zatshi, kuti, Wanena 
kutukwana : kufunidwa kwina kwanje kopambana tipotshera 
kwa omariza? ona, tsopano munamva kutukwana: muga- 66 
niza bwanje?  Naiang'ika nati, waenedwa kwa imfa. 
Pomwe nalabvula mate pa nkope patshi nambwandula: ndi 67 
ena namkanta ndi dzikatu dza manja ao, kuti Losera ife, 68 
Kristu iwe: ndani ali le emwe anakukanta ? 

Ndimo Petros analikukala kunja m’ bwalo. ndimo butu 69 
linadza kwa ie, kuti, Iwe enso unali ndi Yesu Mgalileya. 
Koma nakana patsogolo pa onse, kuti, Sindidziwa tshomwe 70 
unena. Ndimo ntawi anaturuka ku balanda, lina linamona, 71 
ndimo linena nao omwe anali apo, Muntu amene enso anali 
ndi Yesu Mnazarete. Ndimo onso nakana ndi lumbiro, 72 
Sindidziwa muntu. Ndimo pambuiu ntawi yeing'ono awo 73 
omwe anaima pafupi nadza nanena ndi Petros, M' nteradi 
uli inso modzi wa awo; kuti kulankula kwako kusonyeza 
iwe. Pomwe naamba ku tukwana ndi ku lumbira, Sindi- 74 
dziwa muntu. Ndimo tsopano lino tambala nalira. Ndimo 75 
Petros nakumbukila mau omwe Yesu ananena, Patsogolo 
tambala alira, udzandikana katatu. Ndimo naturuka, 
nalira kwambiri ndi nsozi. 

Ndimo ntawi mamawa anadza, adzukuru akuru onse97 
ndi akuru a antu nafunsana pa Yesu kumpa: ndimo 2 
anammanga, mnamtsogoza, napereka je ku Pilato 
mbiri. 

Ndimo Yuda, emwe anamzonda, ntawi naona kuti anasu- 3 
tsidwa, natembenuka ie eka, nabweza zipinjiri makumi 
atatu za silivere kwa adzukuru akuru ndi akuru, kuti, 
Datshimwa mwa tshimenetshi dazonda mwazi wopanda 4 
kantu. Koma nati, Tshimene tshiri tshiani kwa ife? 
yang'ana iwe ndi tshimene. Naponya pansi zipinjiri za 5 
silivere m’ malo oyera, ndimo namuka; ndimo nangka 
nadzimanga nkosi latshi. Ndimo adzukuru akuru natenga 6 
zipinjiri za silivere, nati, Si tshamau ku ika izi m’ bokosi 
la ndrama, tshifuka kuti ziri ntengo wa mwazi. Nafunsana, 7 
nagula ndi izo munda wa muntu waomba mbia, ku ika 
mianda ya olendo. Mwa kuti munda umene unatshedwa, 
Munda wa mwazi, ku siku limene. Ndimo anadzazidwa 
omwe ananenedwa ndi Yeremiya mprofeti, kuti, Ndimo 
natenga zipinjiri makumi atatu za silivere, ntengo wa emwe 
wawereng'jeredwa, emwe ena a ana a Sirayeli anawereng'- 


kaa 


52 
10 


25 
26 


27 
28 
29 


30 
31 


MATEYU. 27. 9- 


jera; ndimo napatsa izo kwa munda wa muntu waomba 
mbia, monga Mwini wauza ine. 

Ndimo Yesu naima patsogolo pa mbiri: ndimo mbiri 
namfunsa, kuti, Kodi suli Fumu Yotshuka ya Ayuda? 
Ndimo Yesu nanena nal, Uti. Ndimo ntawi anatshulidwa 
ndi adzukuru akuru ndi akuru, sanaiang'ka kantu. Pomwe 
Pilato anena nat, Kodi sumva zintu zingati amariza pa iwe? 
Ndimo sanaiang'’ka ie kantu, inde si mau amodzi: monga 
kuti mbiri nazizwa kwambiri. Ndimo pa kudia mbiri 
nakala ku masula kwa antu ambiri womangidwa modzi, 
emwe anafuna. Ndimo pa ntawi imeneyo anali ndi woma- 
ngidwa wodziwika, atshedwa Baraba. Ndimo ntawi ana- 
song kanidwa, Pilato nanena nao, Ndani mufuna kuti dima- 
sule kwa inu? Baraba, kapena Yesu emwe atshedwa 
Kristu? Kuti nadziwa kuti kwa dano anapereka ie. 
Ndimo ntawi analikukala pa mpando wa kuweruza, nkazi 
watshi natumiza kwa ie, kuti, Mupotshera palibe kantu ku 
tshita ndi muntu wodeka amene: kuti lero dinamva zintu 
zambiri m kulota tshifuka tsha ie. Koma adzukuru akuru 
ndi akuru nakantshizira antu ambiri kuti anangofunsa Baraba, 
ndi ku mwaza Yesu. Koma mbiri naiang'ka nanena nao, 
Uti wa awiri mufuna kuti dimasule kwa inu? Ndimo 
nati, Baraba. Pilato anena nao, Ndimo didzatshita tshiani 
ndi Yesu emwe atshedwa Kristu? Onse anena, Apatshi- 
kidwe. Ndimo nati, Bwanje, tshaipa ndi tshiani anatshita ? 
Koma napfula kopambana, kuti, Apatshikidwe. Ndimo 
ntawi Pilato naona kuti sanadziwa ku pambanitsa kantu, 
konia kopambana kuti pokoso lirikuuka, natenga madzi, 
nasamba manja atshi patsogolo pa antu ambiri, kuti, Diri 
wopanda kantu ndi mwazi wa muntu wodeka amene: 
Yang'anirani iwo. Ndimo antu onse nalang'ka nati, M wazi 
watshi ukale pa ife, ndi pa ana atu, Pomwe namasula ku awo 
Baraba: koma anakwapula Yesu napereka ie ku patslhikidwa. 

Pomwe ankhondo a mbiri natenga Yesu mwa Pretorium, 
nasong'kanitsa kwa ie gulu lonse la ankhondo. Ndimo 
nabvula ie, nabveka ie mwinjiro wofira. Ndimo analuka 
tshisoti tshotshuka tsha minga, natshiika pa mutu watshi, 
ndi nzengo m' dzanja latshi lamanja; nagwada patsogolo 
pa le, nazunza ie, kuti, A, Fumu Yotshuka ya Ayuda! 
Nalabvula mate pa ie, natenga nzengo nagogoda le pa mutu. 
Ndimo ntawi anazunza ie, nabvula mwinjiro kwa ie, nabveka 
nsaru zatshi pa ie, namtsogoza kumpatshika. 


-27. 55. MATEYU. 


Ndimo monga analikuturuka, napeza muntu wa Kirene, 
dzina latshi Sinon: emwe nakakaniza ku enda nao kuti 
anangonyamula nkhwitshi yatshi. Ndimo ntawi anadza ku 
malo atshedwa Golgota, lomwe liri ku nena, Malo a pala, 
napatsa ie vinyo ku mwa wosang'kanizidwa ndi ndulo : ndimo 
ntawi analawa, sanafuna ku mwa. Ndimo ntawi anapa- 
tshika ie, nagawana miinjiro yatshi mwa iwo, kuyesa: ndimo 
nakala pansi nadikira ie apo. Naika pamwamba pa 
mutu watshi kutshula kwatshi kulembedwa, AMENE ALI 
Yesu Fumu YorsnukA YA Ayuda. Pomwe olanda awiri 
apatshikidwa ndi je, modzi pa dzanja latshi lamanja, ndi 
modzi pa lamanzere. Ndimo awo omwe anapita namtu- 
kwana, kupukusa mitu yao, ndi kuti, Iwe emwe umwaza 
malo oyera, ndimo uamanga m’ masiku atatu, udzipulumutse ; 
ngati uli Mwana wa Mulungu, tsika pa nkhwitshi. Ndimo 
tshointsho onso adzukuru akuru kumtonza, ndi akulembera 
ndi akuru, nati, Napulumutsa ena; wosadziwa ku pulumutsa 
ie eka. Ali Fumu Yotshuka ya Sirayeli; leka ie tsopano 
ku tsika pa nkhwitshi, ndimo tidzamvana ndi ie. Amvana 
ndi Mulungu; leka ie kumpulumutsa tsopano, ngati amfuna: 
kuti nati, Diri Mwana wa Mulungu. Ndimo olanda anso 
omwe napatshikidwa nai’, natonza le. 

Ndimo kwa ora latshisanu ndi tshimodzi kunali ndima pa 
dziko lonse kwa ora latshisanu ndi tshinai. Ndimo pa ora 
latshisanu ndi tshinai Yesu napfula ndi liu lalikuru, kuti, 
Eloyi, Eloyi, lama sabakatani? lomwe liri, Mulungu wanga, 
Mulungu wanga, unandisia bwanje? Ndimo ena a omwe 
naima apo, ntawi anamva, nati, Muntu amene aitana Eliya. 
Ndimo tsopano lino modzi wa awa natamanga, natenga 
sponje, nalidzaza ndi vinegre, naliika pa nzengo, napatsa le 
ku mwa. Ndimo ena nati, Lekani; tione ngati Eliya adza 
kumpulumutsa. Ndimo Yesu anapfula anso ndi liu lalikuru, 
nabweza nzimu watshi. Ndimo ona, tshopimba tsha malo 
oyera tshinaganikana kawiri kumwamba ku pansi; ndi 
dziko linantentemera ; ndi matantwe nabanduka ; ndi mianda 
inatsegulidwa ; ndi mitembo yambiri ya oyera omwe ana- 
gona nadzukitswa; ndimo kuturuka m mianda pambuiu 
pa kuukirira kwatshi naloa m’ mzinda woyera nadzisonya kwa 
ambiri. Ndimo kenturione, ndi awo omwe anali nař kudi- 
kira Yesu, ntawi naona tshibvomezi, ndi zintu zomwe zina- 
tshitidwa, naopa kwambiri, kuti, Amene anali Mwana wa 
Mulungu nditu. Ndimo akazi ambiri anali apo kuyang'ana 


44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 


54 


FR 


54 


56 


57 


58 


59 
60 


61 


62 


63 


64 


63 
66 


MATEYU. 27. 55- 


kutali, omwe anatsata Yesu kwa Galileya, kuimirira kwa ie: 
mwa omwe anali Mariya kwa Magadala, ndi Mariya amai 
ao a Yakobi ndi Yose, ndi amai ao a ana a Zebediya. 

Ndimo ntawi madzulo anafika, nadza muntu wolemera 
kwa Arimateya, atshedwa Yosefe, iemwe enso anali 
wopunzira wa Yesu: muntu amene nangka kwa Pilato, 
napempa ntembo wa Yesu. Pomwe Pilato nauza iwo ku 
perekedwa. Ndimo Yosefe natenga ntembo, naukuta m’ 
nsaru ya lini yotsuka, nauika m’ mwanda watshi watsopano, 
womwe unafulidwa w tantwe: nagubuduza mwala woukuru 
ku komo la mwanda, namuka. Ndimo anali apo Mariya 
wa Magadala, ndi Mariya wina kukala pansi pandunji ndi 
mwanda. 

Ndimo pa mawa, lomwe liri siku pambuiu Kukonzetsa, 
adzukuru akuru ndi Afarisi anasong'kanidwa kwa Pilato, 
kuti, Fumu, tikumbukila kuti watshinyengo amene nati, 
ntawi anali kosuntira ndi moyo, Pambuiu masiku atatu 
diuka anso. Ndimo uuze kuti mwanda upangidwa 
wolimbika kwa siku latshitatu, kani kapena akupunzira 
atshi adza namba, nanena ndi antu, Anaukitswa kwa akufa: 
ndimo tshimo lakutungo lidzakala loipa lopambana la- 
patsogolo. Pilato nanena nao, Muli ndi akudikira: mukani, 
pangani iwo wolimbika monga mudziwa. Ndimo namuka, 
napanga mwanda wolimbika, kusindikiza mwala, akudikira 
ali nao. 


08 Mwa pakupita pa siku la sabata, monga kuamba kutsha 


2 


3 


4 


kwa siku loamba la wiki, nadza Mariya kwa Magadala ndi 
Mariya wina ku ona mwanda. Ndimo ona, kunali tshi- 
bvomezi tshatshikuru; kuti njelo wa Mwini natsika 
kumwamba, nadza nafumula mwala, nakala pa iwo. Nkope 
yatshi inali monga mpezi, ndi nsaru zatshi zoyera monga 
khungu : ndimo kwa kuopa kwa ie akudikira nantuntumira, 
nakala monga antu akufa. Ndimo njelo naiang'ka nanena 
ndi akazi, Musaopa inu: kuti didziwa kuti mufuna Yesu, 
emwe wapatshikidwa. Siali pano; kuti anauka, inde 
monga nati. Idzani, ona malo pomwe Mwini nagona, 
Ndimo mukani nsanga, ndimo uzani akupunzira atshi, 
Anauka kwa akufa; ndimo ona, apita patsogolo pa inu m' 
Galileya; apo mudzamona: ona, danena ndi inu. Ndimo 
natshoka nsanga ku mwanda ndi kuopa ndi tshimwemwe 
tshambiri, natamanga ku tengera mau ku akupunzira atshi. 


9 Ndimo ona, Yesu nakomana nao, kuti, Kalani bwino. 


-1. 4. MARKO. 


Ndimo nadza nagwira mapazi atshi, nampembedza. Pomwe 
Yesu anena nao, Musaopa: mukani uzani abali anga kuti 
amuke m’ Galileya, ndimo apo adzaona ine. 

Ndimo ntawi analikumuka, ona, ena a akudikira nadza 
muzinda nauza adzukuru akuru zintu zonse zomwe zina- 
tshitidwa. Ndimo ntawi anasong'kanidwa ndi akuru, ndimo 
anafunsana, anapatsa ndrama zambiri ku ankhondo, kuti, 
Uzani, Akupunzira atshi nadza usiku, naba ie ntawi ti- 
nagona. Ndimo ngati amene adza ku makutu a mbiri, 
tidzafulumiza ie, ndimo tidzatshotsa maganizo kwa inu, 
Ndimo natenga ndrama, natshita monga anapunzitsidwa : 
ndimo mau amene anabukidwa mwa Ayuda, ndimo akalabe 
ku siku limene. 

Koma akupunzira kumi ndi modzi nangka m’ Galileya, 
ku piri lomwe Yesu anasonyeza awo. Ndimo ntawi 
namona, nampembedza: koma ena naganizaganiza. Ndimo 
Yesu nadza ku awo nanena nao, kuti, Mpamvu yonse 
yapatsidwa kwa ine m mwamba ndi pa dziko. Ndimo 


endani, punzitsani mitundu yonse, kubapatiza awo m’ dzina 


la Atate ndi la Mwana ndi la Nzimu Woyera: kupunzitsa 
awo ku sunga zintu zonse zomwe dinauza inu : ndimo ona, 
diri ndi inu masiku onse, inde kwa kumariza kwa 
kugonera. 


55 
10 


11 


12 
13 


14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 





IVANGELI WA MARKO. 





UAMBA kwa ivangeli wa Yesu Kristu, Mwana 
wa Mulungu. 
Inde monga alembedwa m’ Yesaya mprofeti, 

Ona, dituma ntenga wanga patsogolo pa nkope yako, 

Emwe adzakonzetsa njira yako; 

Liu la modzi kulira m’ tshipululu, 

Fotokozani njira ya Mwini, 

Pangani njira zatshi zolungama ; 
Yohane nadza, emwe anabapatiza m tshipululu nauza 
mbapatisma la kutembenuza ntima kwa kubweza kwa 


56 


15 


MARKO. 1. 4- 


zimpulupulu. Ndimo naturuka kwa ie dziko lonse la 
Yudeya, ndi onse omwe a Yerusalem; ndimo nabapatizidwa 
ndi ie m’ ntsinje Yordan, kubvumbula mpulupulu zao. 
Ndimo Yohane wabvala ndi ubwea wa gamila, nali ndi 
lamba la tshikopa m° tshunu mwatshi, ndimo nadia madzo- 
mbe ndi utshi wa muntengo. Ndimo nauza, kuti, Ali- 
nkudza pambuiu pa ine iemwe ali wampamvu wopambana 
ine, Zingwe za dzikwakwata dzatshi sindiri woenera ku 
weramira ku masula. Dinabapatiza inu ndi madzi; koma 
le adzabapatiza inu ndi Nzimu Woyera. 

Ndimo kunali m' masiku adya, kuti Yesu anadzera ku 
Nazarete wa Galileya, nabapatizidwa ndi Yohane m' Yordan. 
Ndimo tsopano Jino kubvuka ku madzi, naona miamba 
inatsegulidwa, ndi Nzimu monga njiwa nutsika pa ie: 
ndimo liu linadzera ku miamba, Uli Mwana wanga wondi- 
konda, mwa iwe disekera bwino. 

Ndimo tsopano lino Nzimu umtsogoza m° tshipululu. 
Ndimo anali m' tshipululu masiku makumi anai nayesedwa 
ndi Satana; ndimo anali ndi zirombo; ndi anjelo anaimirira 
ici 

Koma pambuiu pomwe Yohane naperekedwa, Yesu nadza 
ku Galileya, kuuza ivangeli wa Mulungu, ndimo kuti, 
Ntawi idzazidwa, ndi dziko la Mulungu liandikila : tembe- 
nuzani mitima yanu, ndimo mvanani m’ ivangeli. 

Ndimo kupita mbali mwa nyanja ya Galileya, naona 
Simon ndi Andreya mpwatshi wa Simon kuponya koka m' 
nyanja: kuti anali apodzo. Ndimo Yesu nanena nao, 
Idzani pambuiu pa ine, ndimo didzapanga inu ku kala 
apodzo a antu. Ndimo tsopano lino anasia maukonde, 
naintsata. Ndimo kuenda pang'ono, naona Yakobi mwana 
wa Zebediya, ndi Yohane mpwatshi, omwe enso anali m’ 
tshombo kusoka maukonde. Ndimo tsopano lino anaitana 
awo: ndimo nasia atatu ao Zebediya m° tshombo ndi 
olipidwa, naenda pambuiu pa ie. 

Ndimo naloa m Kapernahum; ndimo tsopano lino pa 
dzua la sabata naloa m° sinagoge napunzitsa. Ndimo 
nazizwa ndi kupunzitsa kwatshi: kuti napunzitsa awa 
monga ali ndi mpamvu, ndimo si monga akulembera. 
Ndimo tsopano lino anali m° sinagoge mwao muntu ndi 
nzimu wosatsuka ; ndimo napfula, kuti, Tiri ndi tshiani ndi 
iwe, Yesu wa Nazarete? Kodi udza kutimwaza? diku- 
dziwa emwe uli, Woyera wa Mulungu, Ndimo Yesu 


-1. 45. MARKO. 


nausulumula, kuti, Tontola, ndimo turuka kwa ie. Ndimo 
nzimu wosatsuka, unampikanyikitsa nupfula ndi liu lali- 
kuru, unaturuka kwa le. Ndimo onse anazizwa, monga 
kuti nafunsana, kuti, Tshiani tshiri tshimenetshi? kupu- 
nzitsa kwatsopano! ndi mpamvu auza inde mizimu yosatsuka, 
ndimo imvera ie. Ndimo mbiri ya ie inaturuka tsopano 
lino m malo onse m dziko lonse la Galileya lozungulira. 

Ndimo tsopano lino, ntawi anaturuka m’ sinagoge, naloa 
ni nyumba ya Simon ndi ya Andreya, ndi Yakobi ndi 
Yohane. Koma amai atshi a nkazi wa Simon anagona 
nadwala malungo; ndimo tsopano lino amuza ndi ie: ndimo 
nafika nagwira ie ndi dzanja latshi, namtukula; ndimo 
malungo namleka, ndimo naimirira kwa awa. 

Ndimo madzulo, ntawi dzua lirikuloa, natenga kwa ie 
onse omwe analikudwala, ndi awa omwe anagwidwa ndi 
ademon. Ndimo mzinda wonse unasong’kanidwa ku komo. 
Ndimo natshiritsa ambiri omwe analikudwala ndi ntenda 
zolekana, naturutsa ademon ambiri; ndimo sanaleka 
ademon ku lankula, tshifuka anamdziwa. 

Ndimo m’ mamawa, ntawi yeikuru patsogolo pa kuamba 
poyera, nauka naturuka, nang'ka ku tshipululu, ndimo uko 
napempera. Ndimo Simon ndi awo omwe anali nai 
namtsata ; ndimo anampeza, ndimo anena na, Onse aliku- 
funa iwe. Ndimo anena nao, Tidzing'ke ku malo ena 
ku midzi, yakuandikana, kuti diuze apo onso; kuti 
kwa tshifukwa tshimene dinaturuka. Ndimo naloa m 
masinagoge ao mwa Galileya lonse, kuuza ndi kuturutsa 
ademon. 

Ndimo adza kwa ie wakate, kupempa ie, ndimo kugwada 
kwa ie, ndimo kunena ndi je, Ngati ufuna, udziwa 
kundisambitsa. Ndimo anali ndi tshisoni mutima, naturutsa 
dzanja latshi, natosa ie, ndimo anena naj', Difuna ; sambitsi- 
dwa. Ndimo tsopano lino kate linatshoka kwa je, ndimo 
nasambiisidwa. Ndimo anamuza kwambiri, ndimo tsopano 
lino namtumiza, ndimo anena nai”, Yang'ana usanena kantu 
kwa muntu modzi: koma muka, sonyeza iwe eka kwa 
ndzukuru, nutsira kwa kusambitsa kwako zintu zomwe 
Moses nauza, kwa kumariza ku awa. Koma anaturuka, 
naamba ku uza kwambiri, ndi ku bukitsa mau, tshointshi 
kuti Yesu sanadziwa ku loa poyera muzinda, koma anali 
kunja m’ malo atshipululu : ndimo anasong'kana kwa ie kwa 
malo onse. 


57 
26 


27 


28 
29 
30 
81 


32 


41 


44 


45 


58 


3 
4 


16 


17 


MARKO. 2. l- 


Ndimo ntawi naloa anso w Kapernahum pambuiu pa 
masiku ena, ananenedwa kuti anali m° nyumba, ndimo 
ambiri anasong'kanidwa, monga kuti kunalibe malo kwa 
awo, iai, si inde pa komo: ndimo nanena mau kwa awo. 
Ndimo adza, kutenga kwa ie muntu wodwala wonjenjemera, 
ananyamulidwa ndi anai. Ndimo ntawi sanadziwa ku fika 
pafupi kwa ie tshifuka tsha antu ambiri, nabvundukuła 
tshindu pomwe anali : ndimo ntawi nalisasula, natsitsa kama 
pomwe wodwala wonjenjemera anagona. Ndimo Yesu 
kuona mvanu wao anena ndi wodwala wonjenjemera, 
Mwana, zakwaipa zako zikululukiridwa. Koma anali ena 
a akulembera nakala pansi apo, ndimo kusing'kasing'ka m’ 
mitima yao, Bwanje muntu amene anena tshointsho? atu- 
kwana Mulungu: ndani adziwa ku kululukira zakwaipa 
koma modzi, ¿nde Mulungu? Ndimo tsopano lino Yesu, 
kudziwitsa m° nzimu watshi kuti anasing'kasing'ka 
tshointshi m' awa oka, anena nao, Bwanje musing’kasing’ka 
zintu zimenezi m’ mitima yanu? Tshiti tshiri tshopepuka, 
ku nena kwa wodwala wonjenjemera, Zakwaipa zako ziku- 
lulukidwa ; kapena ku nena, Uka, tenga kama wako, 
nuenda? Koma kuti mudziwe kuti Mwana wa muntu ali 
ndi mpamvu pansi pano ku kululukira zakwaipa (anena ndi 
wodwala wonjenjemera), Dinena ndi iwe, Uka, tenga kama 
wako, ndimo muka ku nyumba yako. Ndimo nauka, ndimo 
tsopano lino natenga kama, naturuka patsogolo pa onse; 
monga kuti onse anazizwa, napambanitsa Mulungu, kuti, 
Sitinaona ntawi ina tshimwetshi. 

Ndimo naturuka anso mbali mwa nyanja; ndimo antu 
ambiri onse nasong'kana kwa ie, ndimo napunzitsa awo. 
Ndimo monga napita, naona Levi mwana wa Alifeyu kukala 
pa malo polandira tsong'ko, ndimo anena na’, Tsata ine. 
Ndimo nauka namtsata. Ndimo kunali, kuti analikukala 
pa kudia m nyumba mwatshi, ndimo olandira tsong'ko 
ambiri ndi ampulupulu nakala ndi Yesu ndi akupunzira 
atshi: kuti anali ambiri, ndimo namtsata, Ndimo akulembe- 
ra a Afarisi, ntawi naona kuti analinkudia ndi ampulupulu 
ndi olandira tsong’ko, nanena ndi akupunzira atshi, Adia ndi 
ku mwa ndi olandira tsongko ndi ampulupulu. Ndimo 
ntawi Yesu anamva, anena nao, Awa omwe ali olimba osali 
ndi kufunidwa ndi sing'anga, koma awa omwe ali odwala ; 
Dinafika si ku itana odeka, koma ampulupulu. 

Ndimo akupunzira a Yohane ndi Afarisi analeka kudia ; 


3. 7. MARKO. 


ndimo adza kunena na, Akupunzira a Yohane ndi akupu- 
nzira a Afarisi aleka kudia bwanje, koma akupunzira ako 
osaleka kudia? Ndimo Yesu nanena nao, Kodi mapungu 
adziwa ku leka kudia, ntawi wokwati ali nao? ntawi 
yomwe ali ndi wokwati, osadziwa ku leka kudia. Koma 
masiku adzadza, ntawi wokwati adzatshotsedwa kwa awa, 
ndimo pomwe adzaleka kudia m siku limene. Palibe 
muntu asoka tshigamba tsha nsaru tshatsopano pa maraia 
akali : kani tshimene tshomwe tshikakwanira tshitshotsa kwa 
iwo, tshatsopano kwa akali, ndimo tshibo tshatshikuru 
tshipangidwa. Ndimo palibe muntu atsira vinyo watsopano 
mw dzikopa dzakali : kani vinyo adzang'amba dzikopa, ndimo 
vinyo amwazika, ndimo dzikopa: koma atsira vinyo 
watsopano m' dzikopa dzatsopano. 

Ndimo kunali, kuti analikupita pa dzua la sabata mwa 
minda ya dzintu ; ndimo akupunzira atshi naamba, monga 
napita, kukadzula ngala za dzintu. Ndimo Afarisi nanena 
nai, Ona, atshita bwanje pa dzua la sabata tshimene 
tshomwe si tshiri tshamau? Ndimo nanena nao, Kodi 
musanawerenga ntawi ina tshomwe Davide natshita, ntawi 
nasoa, namva njala, ie, ndi awa omwe anali nai? Bwanje 
naloa m nyumba ya Mulungu ntawi Abiyatre anali 
ndzukuru wang'kuru, ndimo nadia mikate yoonetsa, yomwe 
siiri yamau ku dia koma kwa adzukuru, napatsa anso ku 
awa omwe anali nai? Ndimo nanena nao, Sabata 
linapangidwa kwa muntu, ndimo si muntu kwa sabata : 
tshointsho kuti Mwana wa muntu ali mwini inde wa 
sabata. ? 

Ndimo naloa anso m' sinagoge; ndimo umo munali 
muntu emwe anali ndi dzanja latshi lokwinyata. Ndimo 
anayang'anira ie, ngati akatshiritsa ie pa dzua la sabata; 
monga anangotshula ie. Ndimo anena ndi muntu emwe 
anali ndi dzanja lokwinyata, Uka, uli pakati. Ndimo anena 
nao, Kodi si tshamau pa siku la sabata ku tshita tshabwino 
kapena ku tshita mpingo? ku pulumutsa moyo, kapena ku 
pa? Koma natontola. Ndimo ntawi anayang'anitsa pa 
awo ndi kukwia, ali ndi tshisoni m' ntima ndi kulimbikitsa 
kwa mitima yao, anena ndi muntu, Turutsa dzanja lako. 
Ndimo analiturutsa: ndimo dzanja latshi linafotokozedwa. 
Ndimo Afarisi naturuka, ndimo tsopano lino ndi Aherode 
naweruzana pa ie, bwanje anangomwononga. 

Ndimo Yesu ndi akuņpunzira atshi nadzibweza ku nyanja: 


59 


19 
20 


21 


22 


23 


24 


al 


60 


29 


MARKO. 3. 7- 


ndimo antu ambiri kwa Galileya anatsata: ndimo kwa 
Yudeya, ndimo kwa Yerusalem, ndimo kwa Idumeya, 
ndimo patsidia pa Yordan, ndimo azunguniza Tire ndi 
Tsidon, antu ambiri, anamva zintu zazikuru zomwe nazi- 
tshita, nadza kwale. Ndimo nanena ndi akupunzira atshi, 
kuti katshombo kakalindira ie tshifuka tsha antu ambiri, 
kani akaunjikana je: kuti anatshiritsa ambiri; tshointsho 
kuti monga ambiri monga anali ndi dzaola anaunjikana ie 
kuti anangotosa le. Ndimo mizimu yosatsuka, ntawi inaona 
le, inagwa patsogolo pa le, ndimo inapfula, kuti, Iwe uli 
Mwana wa Mulungu. Ndimo nauza iyo kolimba kuti 
siikamdziwitsa. 

Ndimo akwera pa piri, ndimo aitana kwa ie omwe 
ie eka afuna: ndimo namuka kwa ie. Ndimo anapakula 
kumi udi awiri, kuti anangokala mai, ndimo kuti ana- 
ngotumiza awo ku uza, ndimoku potshera mpamvu ku 
turutsa ademon: ndimo Simon wasintanitsa Petros; 
ndimo Yakobi mwana wa Zebediya, ndi Yohane mpwatshi 
wa Yakobi; ndi awo wasintanitsa Bowanerges, lomwe liri, 
Ana a bingu: ndimo Andreya, ndi Filipu, ndi Bartolomeyu, 
ndi Mateyu, ndi Tomas ndi Yakobi mwana wa Alifeyu, ndi 
Tadeyu, ndi Simon Mkanane, ndi Yuda Sikariyoti, emwe 
enso anamzonda. 

Ndimo aloa m' nyumba. Ndimo antu ambiri asong’kana 
anso, monga kuti sanadziwa konse ku dia nkate. Ndimo 
ntawi abali atshi anamva, naturuka kumọgwira : kuti nanena, 
Nzeru zinamsia. Ndimo akulembera omwe natsika kwa 
Yerusalem anati, Apotshera Belzebule, ndimo, Ndi wo- 
weruza wa ademon aturutsa ademon. Ndimo anaitana awo 
kwa ie, nanena nao m mafanizo, Satana adziwa ku turutsa 
Satana bwanje? Ndimo ngati dziko ligawidwa pa loka, 
dziko limene silidziwa ku ima. Ndimo ngati banja 
ligawidwa pa loka, banja limene silidzadziwa ku ima. 
Ndimo ngati Satana wauka pa eka, ndimo wagawidwa, 
wosadziwa ku ima, koma apotshera nsonga. Koma palibe 
modzi adziwa ku loa w nyumba ya muntu wolimba, ku 
ononga zintu zatshi, ngati poiamba amanga muntu wolimba ; 
ndimo pomwe adzaononga nyumba yatshi. Dinena ndi inu 
nditu, Zakwaipa zonse zao zidzakululukidwa kwa ana a 
antu, ndi matukwano ao. ndi omwe adzatukwana: koma 
iemwe adzatukwana pa Nzimu Woyera palibe ntawi ina 
apotshera kukululukidwa, koma ali wotshimwa wa mpulu- 


-4, 16. MARKO. 61 


pulu yosamariza: tshifuka nanena, Apotshera nzimu 30 
wosatsuka. 

Ndimo adza amai atshi ndi abali atshi; ndimo, kuima 31 
kunja, natumiza kwa ie, namwitana. Ndimo antu ambiri 32 
analikukala pansi kozunguniza ie; ndimo anena nai”, Ona, 
amai ako ndi abali ako kunja afuna iwe. Ndimo aiang'ka 33 
awo, ndimo ati, Ndani ali amai anga ndi abali anga? 
Ndimo kuyang'anayang'ana pa awo omwe nakala pansi 34 
kozunguniza je, anena, Ona, amai anga ndi abali anga! 
kuti iemwe adzatshita kufuna kwa Mulungu, iemwe ali 35 
mpwanga, ndi mlongowanga, ndi amai anga. 

Ndimo onso naamba ku punzitsa mbali mwa nyanja, 4 
Ndimo asong'kanidwa kwa ie antu ambiri nditu, monga 
kuti naloa m’ tshombo, nakala m’ nyanja; ndimo antu onse 
ambiri anali mbali mwa nyanja pa ntunda. Ndimo napu- 2 
nzitsa awo zintu zambiri m mafanizo, nanena nao m’ 
kupunzitsa kwatshi, Imvani: Ona, wofesa naturuka ku 
fesa: ndimo kunali, monga nafesa, mbeu ina inagwa mbali 
mwa njira, ndi mbalame zinadza ndi zinaidia. Ndimoina 5 
inagwa pa ntaka yatantwe, pomwe siinali ndi ntaka yambiri; 
ndimo tsopano lino inamera, tshifuka siinali ndi ntaka 
yakuya: ndimo ntawi dzua linali kumwamba, inanyali- 6 
isidwa; ndimo tshifuka inali yopanda ntsitsi, inakwinyata. 
Ndimo ina inagwa mwa minga, ndimo minga inamera, 7 
nikwinyatitsa, ndimo siinabala mitolo. Ndimo zina zinagwa 8 
mwa ntaka yabwino, ndimo zinabala mitolo, kumera ndi 
kukula; ndimo zinamasula, makumi atatu, ndi makumi 
asanu ndi limodzi, ndi makumi okaoka kumi. Ndimo 9 
nanena, Iemwe ali makutu ku mva, amve. 

Ndimo ntawi anali eka, awo omwe anali nai”, ndi kumi ndi 10 
awiri anamfunsa mafanizo. Ndimo nanena nao, Ku inu 11 
kupatsidwa kusadziwika kwa dziko la Mulungu: koma kwa 
awo omwe ali kunja, zintu zonse zipangidwa m mafanizo : 
kuti kuona angoona ndi osadziwitsa; ndi kumva ango- 12 
mva, ndi osamvetsa; kani kapena akatembenuza anso, 
ndimo tshikakululukiridwa ku awo. Ndimo anena nao, 13 
Kodi simudziwa fanizo limene? ndimo bwanje mudzadziwa 
mafanizo onse? Wofesa afesa mau. Ndimo amene ali 1415 
omwe mbali mwa njira, pomwe man afesedwa; ndimo 
ntawi anamva, tsopano lino Satana adza, ndimo atshotsa 
mau omwe anafesedwa mwao. Ndimo amene modzimodzi 16 
ali omwe afesedwa pa malo atantwe, omwe, ntawi anamva 


Aa O9 


62 
17 


18 
19 


20 


21 
22 


23 
24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 


32 


33 
34 


39 
36 


37 


MARKO. 4. 16- 


mau, tsopano lino alandira ndi tshimwemwe ; ndimo osapo- 
tshera ntsitsi m' awo oka, koma akalabe kantawi; pomwe, 
ntawi sautso kapena zunzo ziuka tshifuka tsha mau, tsopano 
lino akwiitsa. Ndimo ena ali omwe afesedwa mwa minga; 
amene ali omwe anamva mau, ndimo maganizo a kugonera, 
ndi tshinyengo tsha zolemera, ndi mafuno a zintu zina kuloa, 
zikwinyatitsa mau, ndimo akala kosabala. Ndimo amene 
ali omwe anafesedwa pa ntaka yabwino; otere monga amva 
mau, nalandira, nabala mitolo, makumi atatu, ndi makumi 
asanu ndi limodzi, ndi makumi okaoka kumi. 

Ndimo nanena nao, Kodi nyali itengedwa ku ikidwa pansi 
pa ntanga, kapena pansi pa kama, ndimo si ku ikidwa pa 
tshogwira nyali? Kuti kulibe kantu kobisala, koma kuti 
kadzasonyezedwa; kapena kantu kanabisidwa, koma kuti 
kadzaonetsa, Ngati muntu modzi ali makutu ku mva, amve. 
Ndimo nanena nao, Yang'ana ndi tshomwe mumve: ndi 
muyezo womwe muyeza udzayezedwa kwa inu: ndimo 
kopambana kadzapatsidwa kwa inu. Kuti iemwe apotshera, 
ku ie adzapatsidwa: ndimo iemwe wosapotshera, kwa ie 
tshidzatshotsedwa inde tshomwe ali natsho. 

Ndimo anati, Tshointshi liri dziko la Mulungu, monga 
ngati muntu akafesa mbeu pa ntaka; ndimo akagona 
nakauka usiku ndi nsana, ndimo mbeu ikamera nikakula, 
wosadziwa bwanje. Dziko libala dzobala kwa loka; 
poiamba kakwata, ndimo ngala, pomwe yatsha ngala. 
Koma ntawi dzobala dzipsa, tsopano lino atema ndi mpeni, 
tshifuka kukung'ka kwafika. 

Ndimo anati, Tidzafaniza lanje dziko la Mulungu ? 
kapena m fanizo lanje tidzaliika? Monga mpetshe ya 
mostade, yomwe, ntawi ifesedwa pa ntaka, ngati iri yeing’- 
ono ndi mbeu zonse zomwe ziri pa ntaka, kosuntira ntawi 
ifesedwa, imera, nikala yeikuru yopambana misipu yonse, 
nibaluka ntambi zazikuru; monga kuti mbalame zaku- 
mwamba zingokala pansi pa ntunzi wa iyo. 

Ndimo ndi mafanizo ambiri otere nanena nao mau, monga 
anadziwa ku mva: ndimo lopanda fanizo sananena nao: 
koma kutseri ku akupunzira atshi nasonyeza zintu zonse. 

Ndimo pa dzua limene, ntawi madzulo anadza, anena nao, 
Tiyambuke kutsidia lina. Ndimo kusia antu ambiri, 
anamtenga nao, inde monga anali, m° tshombo. Ndimo 
dzombo dzina dzinali ndi ie. Ndimo uuka mondwe 
woukuru wa mpepo, ndimo mafunde analikugabvikira m 


-5. 18. MARKO. 


tshombo, tshointshi kuti tsopano tshombo tshinalikudzaza. 
Ndimo ie eka anali ku makaliro kwa tshombo, nagona pa 
ntsamiro : ndimo amgalamutsa, ndimo anena na?’ Mpunzitsi, 
usasamala kuti timwazika? Ndimo nagalamuka, nasulumula 
mpepo, nanena ndi nyanja, Tontola, kala bata. Ndimo 
mpepo inaleka, ndimo linali bata lalikuru. Ndimo nanena 
nao, Bwanje muli oopa ? kodi kosuntira musali ndi mvanu ? 
Ndimo naopa kwambiri, nauzana, Nanga amene ali ani, 
kuti inde mpepo ndi nyanja zimvera ie? 

Ndimo anafika patsidia lina la nyanja, kwa dziko la 
Agerasa. Ndimo ntawi anaturuka m’ tshombo tsopano lino 
nakomana nai kwa mianda mamuna ndi nzimu wosatsuka, 
emwe anali ndi malo atshi m’ mianda: ndimo kulibe muntu 
anadziwa kummanga ntawi ina, iai, si ndi unyolo; tshifuka 
kuti anamangidwa ntawi zambiri ndi magrigadyera ndi 
maunyolo, ndimo maunyolo anadudwa ndi ie, ndimo 
magrigadyera nadudwa m’ zipinjiri: ndimo kulibe muntu 
ali ndi mpamvu kumzolowera. Ndimo ntawi zonse, usiku 
ndi nsana, m' mianda ndi m’ mapiri, analikupfula, ndi 
kudzitsheka ndi miala. Ndimo ntawi naona Yesu kwa 
kutali, natamanga napembedza ie; ndimo kupfula ndi liu 
lalikuru, ati, Ditshita tshiani ndi iwe, Yesu, Mwana wa 
Mulungu Wopambanitsa? dilimbika iwe ndi Mulungu, 
usandizunza: Kuti nanena nai”, Turuka, nzimu wosatsuka, 
kwa muntu. Ndimo namfunsa, Dzina lako ndi iwe ani? 
Ndimo unena nai', Dzina langa liri Lijon ; kuti tiri yambiri. 
Ndimo unamfunsa kwambiri, kuti sakatumiza iyo kunja kwa 
dziko. Ndimo linali apo pa kundu la piri gulu lalikuru la 
nkhumba kueta. Ndimo inamfunsa, kuti, Utitumize mwa 
nkhumba, monga kuti tingoloa mwa izo. Ndimo wabvomera 
iyo. Ndimo mizimu yosatsuka inaturuka, niloa mwa 
nkhumba: ndimo gulu linatsika nsanga malo otseruka m' 
nyanja, mw kuwerenga kwa mazousan awiri; ndimo zina- 
tsekedwa pwea m’ nyanja. Ndimo omwe naeta izo natawa, 
nanena muzinda, ndi m’ minda. Ndimo nafika ku ona 
tshiani tshinali tshomwe tshinakala. Ndimo adza kwa Yesu, 
naona iemwe anagwidwa ndi ademon kukala pansi, nabvala 
ndi m nzeru zatshi, inde emwe anali ndi lijon: ndimo 
naopa. Ndimo omwe anaona nauza kwa awo bwanje anali 
kwa iemwe anagwidwa ndi ademon, ndimo ndi nkhumba. 
Ndimo naamba ku pempa ie ku tshoka kwa maliri ao. 
Ndimo monga analikuloa m’ tshombo, iemwe anagwidwa ndi 


63 


38 
39 
40 


41 


~q o 


© o 


10 
11 
12 
13 


14 


15 


16 


17 
18 


64 
19 


2a 


MARKO. 5. 18- 


ademon napempa ie kuti anangokala ndi ie. Ndimo sanam- 
leka, koma anena nař, Muka ku nyumba yako kwa abali 
ako, nuuza awo bwanje zintu zazikuru Mwini watshita kwa 
iwe, ndimo bwanje anali ndi nsisi ndi iwe. Ndimo namuka, 
naamba ku uza m’ Dekapolis bwanje zintu zazikuru Yesu 
anatshita kwa ie: ndimo antu onse nazizwa. 

Ndimo ntawi Yesu nayambuka anso m’ tshombo kutsidia 
lina, antu ambiri nasong'kanidwa kwa ie: ndimo anali 
mbali mwa nyanja. Ndimo adza modzi wa akuru a sinagoge, 
dzina latshi Yayiro ; ndimo kuona ie, agwa pa mapazi atshi, 
nampempa kwambiri, kuti, Kabutu kanga kakang’ono 
katofuna ku fa: dikupempera, kuti kudza ungoika manja 
ako pa iko, kuti kangotshiritsidwa, ndi ku kala ndi moyo. 
Ndimo naenda nai”; ndi antu ambiri natsata ie, naunjikana 
pa ie. 

Ndimo nkazi, emwe anali ndi kuka mwazi dzaka kumi 
ndi dziwiri, ndimo anamva zintu zambiri kwa asing'anga 
ambiri, nalipira zatshi zonse, ndimo sanatshiritsidwa kantu, 
koma nadwala kopambana, anamva zintu ndi Yesu, nadza 
m kutitimizana pambuiu, natosa mwinjiro watshi. Kuti 
nanena, Ngati ditosa koma miinjiro yatshi, didzatshiritsidwa. 
Ndimo tsopano lino kasope wa mwazi watshi waumitsidwa ; 
ndimo anamva m’ tupi latshi kuti anatshiritsidwa wa ntenda 
yatshi. Ndimo tsopano lino Yesu, kudziwitsa mwa ie eka 
kuti mpamvu kuturuka kwa ie inaturuka, natembenuka m’ 
kutitimizana, nati, Natosa mimjiro yanga ndani? Ndimo 
akupunzira atshi anena nai, Uona antu ambiri atitimiza 
iwe, ndimo uti, Ndani wanditosa? Ndimo anayang'anayang"- 
ana ku ona iemwe anatshita tshintu tshimene. Koma nkazi 
kuopa ndi kuntentemera, kudziwa tshomwe tshatshitidwa 
kwa ie, nadza nagwa patsogolo pa ie, namuza ie nteradi 
wonse. Ndimo nanena nai, Mwana wankazi, mvanu wako 
unakutshiritsa; muka ndi ntendere, nukala wolimba kwa 
ntenda yako. 

Ntawi kosuntira alikulankula, adza kwa nyumba ya mkuru 
wa sinagoge, kunena, Mwana wankazi wako wafa: nkhani 
inso njanje Mpunzitsi? Koma Yesu, sikusamala mau 
ananenedwa, anena ndi mkuru wa sinagoge, Usaopa, mvana 
koka. Ndimo sanaleka muntu kumtsata, koma Petros, ndi 
Yakobi, ndi Yohane mpwatshi wa Yakobi. Ndimo adza ku 
nyumba ya mkuru wa sinagoge; ndimo aona pokoso, ndi 
ambiri kulira misozi ndi kupfula kwambiri. Ndimo ntawi 


-6. 14. MARKO. 


analoa, anena nao, Mupokosera ranje, ndi ku lira misozi? 
kamwana sakanafa, koma kagona. Ndimo nanyodola ie. 
Koma ie, anaturutsa awo onse, atenga atate a kamwana ndi 
amai atshi ndi omwe anali nai, naloa pomwe kamwana 
kanali. Ndimo kutenga kamwana ndi dzanja, anena nako, 
Talita kumi; emwe ali, asandukidwa, Kabutu, dinena ndi 
iwe, Uka. Ndimo tsopano lino kabutu kanauka, nakaenda- 
enda; kuti kanali ndi dzaka kumi ndi dziwiri. Ndimo 
nazizwa tsopano lino ndi kuzizwa kwambiri. Ndimo nauza 
awo kwambiri kuti palibe muntu akadziwa tshimene : ndimo 
nauza kuti kantu kapatsidwe iko ku dia. 

Ndimo naturuka uko ; ndimo adza ku dziko latshi; ndimo 
akupunzira atshi amtsata. Ndimo ntawi sabata linadza, 
naamba ku punzitsa m’ sinagoge : ndimo ambiri anamva ie 
nazizwa, kuti, Muntu amene ali ndi zintu zimenezi kuti? 
ndimo, Nzeru iri yanje yomwe ipatsidwa kwa muntu amene, 
ndimo zitantauza zanje mpamvu zotere zitshitidwa ndi 
manja atshi? Kodi amene siali misiri wa mitengo, mwana 
wa Mariya, ndi njiratshi wa Yakobi, ndi Yose, ndi Yuda, 
ndi Simon? ndi alongwatshi kodi siali pano ndi ife? 
Ndimo anakwiitsidwa ndi ie. Ndimo Yesu nanena nao, 
Mprofeti siali wopanda ulemu, koma m' dziko latshi, ndi 
mwa abali atshi, ndi mw nyumba yatshi. Ndimo apo sana- 
dziwa ku tshita mpamvu, koma kuti naika manja atshi pa 
antu odwala owereng’jeka, natshiritsa awo. Ndimo nazizwa 
tshifuka tsha kusamvana kwao. 

Ndimo napitapita midzi, kupunzitsa. 

Ndimo naitana kwa ie kumi ndi awiri, naamba ku tumiza 
awo awiri ndi awiri; ndimo napatsa awo mpamvu pa mizimu 
yosatsuka ; naauza monga kuti akatenga kulibe kantu kwa 
ulendo wao, koma ndodo yoka; palibe nkate, palibe tumba, 
palibe ndrama m’ mpango; koma ku enda kubvala ndi 
dzikwakwata: ndimo, nati, musabvala miinjiro iwiri. 
Ndimo nanena nao, Malo omwe muloa m’ nyumba, kalani 
apo kwa ntawi mung'ka uko. Ndimo malo omwe sadzafuna 
ku landira inu, ndimo sadzamva inu, monga ntawi mung'ka 
apo, sansani fumbi lomwe liri pansi pa mapazi anu kwa 
kumariza kwa awo. Ndimo naturuka, nauza kuti antu 
akatembenuza mitima. Ndimo naturutsa ademon ambiri, 
nadzosa ndi mafuta ambiri omwe anali odwala, natshiritsa 
awo. 

Ndimo fumu yotshuka Herode inamva ndi tshimene ; kuti 

E 


65 


40 


41 
42 


43 


6 
2 


10 
11 


12 
13 


14 


66 


15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 


22 


23 
24 


25 


26 


27 


28 
29 
30 
31 


32 
33 


MARKO. 6. 14- 


dzina latshi linabukitsidwa: ndimo nanena, Yohane 
Mbapatizi waukirira kwa akufa, ndimo tshointshi mpamvu 
zimene zitshita mwa ie Koma ena nati, Ali Eliya. 
Ndimo ena nati, Ali mprofeti, inde monga modzi wa aprofeti. 
Koma Herode, ntawi anamva, nati, Yohane, emwe dadula 
mutu watshi, waukirira. Kuti Herode ie eka anatumiza 
nagwira Yohane, nammanga m’ nyumba ya ndima kwa 
Herodiya, nkazi wa njiratshi Filipu: kuti anakwata ie. 
Kuti Yohane ananena ndi Herode, Sitshiri tshamau kwa iwe 
ku potshera nkazi wa njirako. Ndimo Herodiya nadzikwiitsa 
pa le, ndimo nafuna kumpa; ndimo sanadziwa; kuti Herode 
naopa Yohane, kudziwa kuti anali muntu wodeka ndi woyera, 
nasungira ie. Ndimo ntawi anamva ie, naganizaganiza kwa- 
mbiri; namvaie kosekera. Ndimo ntawi siku labwino linafika. 
kuti Herode pa siku lobadwa latshi napanga ngonero kwa 
ambiri atshi, ndi akazembe, ndi akuru a Galileya; ndimo ntawi 
mwana wankazi wa Herodiya ie eka naloa nabvina, naseketsa 
Herode ndi omwe nadia nai ; ndimo fumu yotshuka inanena 
ndi butu, Funsa ine tshomwe ufuna, ndimo didzakupatsa. 
Ndimo nalumbirira kwa ilo, Tshomwe udzafunsa kwa ine, 
didzakupatsa, kwa nusu la dziko langa. Ndimo linaturuka, 
nanena ndi amai atshi, Difunsa tshiani? Ndimo nati, Mutu 
wa Yohane Mbapatizi. Ndimo tsopano lino linaloa ndi 
nsangu kwa fumu yotshuka, nafunsa, kuti, Difuna kuti pa 
ntawi yatsopano undipatse m mbale yeikuru mutu wa 
Yohane Mbapatizi. Ndimo fumu yotshuka inali ndi 
tshisoni tshambiri; koma kwa malumbiro atshi, ndi kwa 
omwe adia nai’, isanafuna kulikana. Ndimo tsopano lino 
fumu yotshuka inatumiza wankhondo wa kudikira kwa- 
tshi, nauza ku tenga mutu watshi: ndimo nangka nadula 
mutu watshi w nyumba ya ndima, natenga mutu watshi m’ 
mbale yeikuru, naupatsa kwa butu: ndimo butu linaupatsa 
kwa amai atshi. Ndimo ntawi akupunzira atshi anamva, 
nadza nanyamula ntembo watshi, nauika m mwanda. 
Ndimo apostile anasong'kana kwa Yesu; nauza ie zintu 
zonse, zomwe anatshita, ndi zomwe anapunzitsa. Ndima 
anena nao, Idzani inu noka ozemba ku tshipululu, ku puma 
kantawi. Kuti anali ambiri kudza ndi kupita, ndimo 
sanapotshera ntawi yopuma inde ku dia. Ndimo nangka 
m tshombo ku tshipululu tshozemba. Ndimo antu naona 
awa kupita, ndi ambiri nadziwa awa, natamanga pamodzł 


34 pantunda uko kwa mizinda yonse, napitirira awa, Ndimo 


-6. 56. MARKO. 


naturuka naona antu ambiri, ndimo anali ndi tshisoni 
mutima ndi awa, tshifuka anali ofana ndi nkosa zopanda 
mbusa: ndimo naamba ku punzitsa awa zintu zambiri. 
Ndimo ntawi tsopano dzua linapita kwambiri, akupunzira 
atshi nadza kwa ie, nati, Malo ali tshipululu, ndi tsopano 
dzua linapita kwambiri: tumiza awa, kuti angoenda m' 
dziko ndi m midzi zozungulira, kuti angogula kwa awo oka 
kantu ku dia. Koma naiang'ka nanena nao, Apatseni adie. 
Ndimo anena naľ, Kodi tidzing'ka ku gula madenariyon 
mazana awiri a mikate, tiapatse ku dia? Ndimo anena nao, 
Mikate ingati muli naiyo? endani ku ona. Ndimo ntawi 
nadziwa, ati, Isanu, ndi nsomba ziwiri. Ndimo nauza awa 
kuti onse akakala pansi ndi magulu pa maudzu obiriwiri. 
Ndimo nakala pansi mifunde, ndi mazana, ndi makumi 
asanu, ndi makumi asanu. Ndimo natenga mikate isanu ndi 
nsomba ziwiri, ndi kuyang'ana ku mwamba, nadalitsa, naswa 
mikate; ndimo napatsa ku akupunzira ku ika patsogolo pa 
awa; ndi nsomba ziwiri nagawira onse. Ndimo onse nadia, 
nakuta. Ndimo natola zinyenyeswa, mitanga kumi ndi 
iwiri inadzaza, ndi inso za nsomba. Ndi omwe anadia 
mikate anali amuna mazousan asanu. 

Ndimo tsopano lino nafulumiza akupunzira atshi 
ku loa m’ tshombo, ndi ku tsogolera kutsidia lina ku 
Betsayida, ntawi ie eka atshotsa antu ambiri. Ndimo 
pambuiu anatsazika awo, namuka ku piri ku pempera. 
Ndimo ntawi madzulo anadza, tshombo tshinali pakati pa 
nyanja, ndi ie eka pantunda. Ndimo kuona awo kusauka 
ndi kupalasa, kuti mpepo inali patsogolo pa awo, kwa 
kudikira kanai kwa usiku adza kwa awo, kuendaenda pa 
nyanja; ndimo nakafuna ku pitirira awo: koma awa, ntawi 
anamona kuendaenda pa nyanja, naganizaganiza kuti unali 
nzukwa, napfula: kuti onse anamona, nantuntumiridwa. 
Koma tsopano lino nalankula nao, ndimo anena nao, Kalani 
osekera : diri ine; musaopa. Ndimo nakwera kwa awo 
m’ tshombo; ndimo mpepo inaleka: ndimo nazizwa 
kwambiri mwa awa oka; kuti sanadziwa ndi mikate, kuti 
mitima yao inalimbikidwa. 

Ndimo ntawi anayambuka, nafika ku dziko ku Genesarete, 
nakotsheza pa doko. Ndimo ntawi naturuka m’ tshombo, 
tsopano lino antu namdziwa, natamanga pa dziko lonse lidya 
lozungulira, naamba ku nyamula pa akama ao omwe anali 
ọdwala, pomwe anamva anali. Ndimo komwe naloa, m’ 


67 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


56 


68 


MARKO. 6. 56- 


midzi, kapena m mizinda, kapena m’ minda, naika odwala 
m’ malo a maronda, nampempa kuti anangotosa ngati kunali 
inde mtsheu wa mwinjiro watshi: ndimo monga ambiri 
monga natosa ie anatshiritsidwa. 

Ndimo anasong'kana kwa ie Afarisi, ndi ena a akulembera, 
omwe anadza kwa Yerusalem, ndimo anaona kuti ena a 
akupunzira atshi nadia nkate wao ndi manja anko, omwe ali 
osatsuka. Kuti Afarisi, ndi Ayuda onse, ngati osasamba 
manja ao kwatshangu, osadia, kugwira mwambi wa akuru: 
ndimo ntawi abwera ku bwalo la maronda, ngati osasamba, 
osadia : ndimo ziripo zintu zina zambiri, zomwe anazila- 
ndira kuzigwira, kutsuka kwa ziko, ndi mipika, ndi dziwira 
dza nkua. Ndimo Afarisi ndi akulembera amfunsa, Bwanje 
akupunzira ako osaendaenda ofana ndi mwambi wa akuru, 
koma adia nkate wao ndi manja anko? Ndimo nanena nao, 
Yesaya nalosa bwino ndi inu atshinyengo, monga alembe- 
dwa, 

Antu amene andilemekeza ndi milomo yao, 

Koma mitima yao iri kutali kwa ine. 

Koma kwautsiru andipembedza, 

Kupunzitsa monga zopunzitsa zao mau a antu. 
Musia mau a Mulungu, ndimo mugwira mwambi wa antu. 
Ndimo nanena nao, Bwino mukana mau a Mulungu, kuti 
mungogwira mwambi wanu. Kuti Moses nati, Lemekeza 
atatu ako ndi amai ako; ndimo, Iemwe alankula koipa ndi 
atatu atshi kapena amai atshi, afe imfa: koma muti, Ngati 
muntu adzanena kwa atatu atshi kapena amai atshi, Tshi- 
mene ndi tshomwe munangopindulidwa ndi ine tshiri 
Korban, tshomwe tshirikunena, Tshapatsidwa kwa Mulungu ; 
musamleka ntawi ina ku tshita kantu kwa atatu atshi 
kapena amai atshi; kupanga mau a Mulungu kwa tshabe 
ndi mwambi wanu, womwe munapatsa: ndi zintu zambiri 
zofana muzitshita. Ndimo anaitana kwa ie antu ambiri 
inso, nanena nao, Imvani ine inu nonse, ndi dziwani : kulibe 
kantu kwa kunja kwa muntu, komwe kamloa kadziwa 
kumdetsa: koma zintu zomwe zituruka mwa muntu ziri 
zomwe zidetsa muntu. Ndimo ntawi analoa m’ nyumba kwa 
antu ambiri, akupunzira atshi namfunsa ndi fanizo. Ndimo 
anena nao, Kodi muli tshointsho opanda nzeru unso? 
Musadziwitsa, kuti tshintu tshomwe tshakunja tshiloa m’ 
muntu, tshosadziwa ku detsa ie; tshifuka tshosaloa muntima 
mwatshi, koma m mimba mwatshi, ndimo tshituruka m’ 


-8. 4. MARKO. 


poonyera? Tshimene nanena, kupanga kudia konse kutsuka. 
Ndimo nati, Tshimene tshomwe tshituruka mwa muntu, 
tshomwe tshidetsa muntu. Kuti mwa umo, mwa ntima wa 
antu, maganizo oipa zituruka, madama, zimbala, ambanda, 
zigololo, malisirira, zimpulupulu, tshinyengo, kufuna tshigo- 
lolo, diso loipa, kutukwana, kudzitama, kupusa: zintu 
zonse zimene zoipa zituruka mwa umo, nazidetsa muntu. 

Ndimo apo nauka, nang'ka ku maliri a Tire ndi Tsidon. 
Naloa mw nyumba, ndimo sanafuna muntu modzi ku dziwa: 
ndimo sanadziwa ku bisidwa. Koma tsopano lino nkazi, 
kabutu ka emwe kanali ndi nzimu wosatsuka, anamva ndi 
le, nadza nagwa pa mapazi atshi. Ndimo mkazi anali 
Mgrike, Msirofenisi ndi fuko. Ndimo nampempa kuti 
akaturutse demon mwa kabutu katshi. Ndimo nanena nai’, 
Ana akute patsogolo : kuti sitshiri tshabwino ku tenga nkate 
wa ana, ndi kuutaia kwa agaru. Koma naiang'ka ndimo 
anena nai, Inde, Mwini: inde agaru pansi pa gome adia 
nyenyeswa za ana. Ndimo nanena nai, Kwa kunena 
kuniene muka ; demon waturuka mwa kabutu kako. Ndimo 
napita ku nyumba yatshi, napeza kamwana kaikidwa pa 
kama, ndi demon waturuka. 

Ndimo onso namuka ku maliri a Tire, nafika mwa Tsidon 
ku nyanja ya Galileya, pakati pa maliri a Dekapolis. Ndimo 
atenga kwa ie modzi emwe anali wogonta, ndimo anali ndi 
matutu ; ndimo ampempa ku ika dzanja latshi pa ie. 
Ndimo namtenga kwa antu ambiri kutseri, naika dzala 
dzatshi m’ makutu atshi, nalabvula mate, natosa lilume 
latshi; ndimo kuyang'ana ku mwamba, napuma tuntuli, 
ndimo anena nai, Efata, omwe ali, Tsegudwani. Ndimo 
makutu atshi anatsegudwa, ndi tshingwe tsha lilume latshi 
tshinamasulidwa, ndimo nalankula bwino. Ndimo nauza 
awo kuti sakanena ndi muntu: koma nauza awo kwambiri, 
kopambana awa anabukitsa. Ndimo nazizwa kosayeza, 
kuti, Watshita zintu zonse bwino: apanga inde agonti ku 
mva, ndi osalankula ku lankula. 

M' masiku adya, ntawi anali inso antu ambiri, ndimo 
alibe kantu ku dia, naitana kwa ie akupunzira atshi, ndimo 
anena nao, Diri ndi tshisoni ndi antu ambiri, tshifuka 
tsopano akalabe ndi ine masiku atatu, ndimo alibe kantu 
ku dia: ndimo ngati ditskotsa awa ndi njala kwao, adzafoka 
pa njira; ndi ena a awa anadzera kutali. Ndime akupu- 
nzira atshi namwiang'ka, Kuti modzi adzadziwa ku kutitsa 


25 


a 


70 


m On 


24 


25 


MARKO. 8. 4- 


antu amene ndi mikate muno m' tshipululu? Ndimo 
nafunsa awa, Muli ndi mikate ingati? Ndimo anati, Isanu 
ndiiwiri. Ndimo auza antu ambiri ku kala pansi: natenga 
mikate isanu ndi iwiri, nati tshakoma, naswa, napatsa ku 
akupunzira atshi, ku ika patsogolo pa awo; ndimo naiika 
patsogolo pa antu ambiri. Ndimo anali nazo nsomba 
zazing'ono zowerengjeka: ndimo anadalitsa izo, nauza 
kuziika anso patsogolo pa awo. Ndimo anadia, nakuta: 
ndimo natola, za nyenyeswa zomwe zinatsala, mitanga 
isanu ndi iwiri. Ndimo anali kwa mazousan anai: ndimo 
natshotsa awa. Ndimo tsopano lino naloa m tshombo ndi 
akupunzira atshi, nadza kwa maliri a Dalmanuta. 

Ndimo Afarisi anaturuka, naamba ku funsa ie, kufuna 
kwa ie tshizindikilo kwa kumwamba, kuyesa ie. Ndimo 
napuma tuntuli kolimba m' nzimu watshi, ndimo ati, Fuko 
limeneli lifuna tshizindikilo bwanje ? dinena ndi inu nditu, 
Tshizindikilo palibe tshidzapatsidwa ku fuko limeneli. 
Ndimo nasia awa, ndi kuloa anso mw tshombo namuka 
kutsidia lina. 

Ndimo anaiwala ku tenga nkate; ndimo osali nao m 
tshombo wopambana mkate umodzi. Ndimo nauza awo, 
kuti, Yang'anani, tshenjerani ndi fumba ya Afarisi ndi 
fumba ya Herode. Ndimo nasing'kasing'ka modzi ndi wina, 
kuti, Tiribe nkate. Ndimo Yesu kudziwitsa anena nao, 
Musing'kasing'ka bwanje, tshifuka mulibe mkate? kodi 
simudziwitsa kosuntira, kapena simudziwa? kodi muli ndi 
mitima yanu yolimbikitsidwa? Kupotshera maso, simuona ? 
ndi kupotshera makutu, simumva? ndi simukumbukila ? 

tawi dinaswa mikate isanu mwa mazousan asanu, mitanga 
ingati yodzaza ndi zinyenyeswa munatola? Anena nai, 
Kumi ndi iwiri. Ndimo ntawi isanu ndi iwiri mwa mazousan 
anai, mitanga ingati yodzaza ndi zinyenyeswa munatola ? 
Ndimo anena nai, Isanu ndi iwiri. Nanena nao, Kodi 
simudziwa kosuntira ? 

Ndimo adza ku Betsayida. Ndimo atenga kwa le 
mamuna wakungu, napempa ie kumtosa. Ndimo natenga 
mamuna wakungu ndi dzanja, naturuka nai m mudzi; 
ndimo ntawi nalabvula mate pa maso atshi, ndimo anaika 
manja atshi pa ie, namfunsa, Kodi uona kantu? Ndimo 
nayang'ana ku mwamba, nati, Diona antu; kuti diona awa 
monga mitengo, kuendaenda. Pomwe enso naika manja 
aishi pa maso atshi; nayang'anitsa, natshiritswa, naona 


-9. 6. MARKO. 


bwino zintu zonse. Ndimo, namtumiza kwarshi, kuti, 
Usaloa inde m’ mudzi. 

Ndimo Yesu naturuka, ndi akupunzira atshi, ku midzi ya 
Kesareya wa Filipu: ndimo pa njira nafunsa akupunzira 
atshi, kunena nao, Antu anena kuti diri ani? Ndimo 
nauza ie, kuti, Yohane Mbapatizi: ndi ena, Eliya; koma 
ena, Modzi wa Aprofeti. Ndimo nafunsa awo, Koma 
munena kuti diri ani? Petros aiang'ka ndimo anena na, 
Uli Kristu. Nauza awa kuti akanena palibe muntu ndi 
le. Ndimo naamba ku punzitsa awa, kuti Mwana wa 
muntu akanamva zintu zambiri, nakanidwa ndi akuru, ndi 
adzukuru akuru, ndi akulembera, ndi apedwa, ndi pambuiu 
masiku atatu auka anso. Nalankula mau poyera. Ndimo 
Petros namtenga, naamba ku sulumulaie, Koma ie kute- 
mbenuka, ndi kuona akupunzira atshi, anasulumula Petros, 
ndimo ati, Pita kumbuiu kwa ine, Satana: kuti usasamala 
zintu za Mulungu, koma zintu za antu. Ndimo naitana 


kwa ie antu ambiri ndi akupunzira atshi, nanena nao,. 


Ngati muntu modzi afuna kunditsata, adzikanize, natukule 
nkhwitshi yatshi, nanditsate. Kuti iemwe afuna ku pulu- 
mutsa moyo watshi adzaumwaza; ndimo iemwe adzamwaza 
moyo watshi kwa ine ndi kwa ivangeli adzaupulumutsa. 
Kuti ninje tshipindula muntu, ku lemerera dziko lonse, 
namwaza moyo watshi? Kuti ninje muntu akasinta kwa 
moyo watshi? Kuti iemwe adzakala ndi manyazi ndi ine 
ndi mau anga mwa fukolimeneli latshigololo ndi lampulupulu, 
Mwana wa muntu unso adzakala ndi manyazi ndi le, ntawi 
adza mwa kupambana kwa Atatu atshi ndi anjelo oyera. 


71 
26 


27 


Ndimo nanena nao, Dinena ndi inu nditu, Alipo ena a awa 9 


omwe aima pann, omwe sadzalawa imfa nditu, kwa ntawi 
aona dziko la Mulungu lidza ndi mpamvu. 

Ndimo pambuiu masiku -asanu ndi limodzi Yesu atenga 
ndi ie Petros, ndi Yakobi, ndi Yohane, ndimo atsogolera 


awa pa piri lalitali iwo oka kutseri: nasandulizidwa patso~ ” 


golo pa awo: ndimo miinjiro yatshi inakala yowala, yoyera 
kwambiri; tshointsho monga palibe wotsuka pansi pano 


adziwa ku yeretsa iyo. Ndimo kunaonekera ku awo Eliya . 


ndi Moses: ndimo analikulankulana ndi Yesu. Ndimo 
Petros aiang'ka nanena ndi Yesu, Rabi, tshiri tshabwino 
kwa ife tiri pano: ndimo timange misasa itatu; limodzi 
kwa iwe, ndi limodzi kwa Moses, ndi limodzi kwa Eliya. 
Kuti sanadziwa tshiani ku yang'ka; kuti naopa kwambiri. 


y 


(os i 


72 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


25 


26 


MARKO. 9. 7- 


Ndimo kunafika ntambo kupimba awo: ndimo linaturuka 
liu muntambo, Amene ali Mwana wanga wondikonda: 
imvani ie. Ndimo nsanga kuyang'anayang'ana, naona palibe 
modzi inso, koma Yesu eka ndi awo oka. 

Ndimo monga analikutsika ku piri, nauza awo kuti 
sakauza muntu modzi zintu zomwe anaziona, koma ntawi 
Mwana wa muntu akanauka anso kwa akufa. Ndimo 
nasunga mau, kufunsana ninje kuuka anso kwa akufa kuta- 
ntauza. Ndimo namfunsa, kuti, Akulembera anena kuti 
Eliya akanadza kwiamba. Ndimo nanena nao, Eliya adza 
pakwiamba nditu, nafotokoza zintu zonse: nanga bwanje 
tshilembedwa ndi Mwana wa muntu, kuti akamva zintu 
zambiri nakatonzedwa? Koma dinena ndi inu, kuti Eliya 
wadza, ndimo anatshita anso kwa le zomwe anazifuna, inde 
monga tshilembedwa ndi le. 

Ndimo ntawi nadza ku akupunzira, naona antu ambiri 
ozungulira awa, ndi akulembera kufunsira awa. Ndimo 
tsopano lino antu ambiri onse, ntawi anamona, nazizwa 
kwambiri, ndimo kutamanga kwa le nautsa ie. Ndimo 
nafunsa awo, Mufunsira tshiani ndi awa? Ndimo modzi wa 
antu ambiri naiang’ka ie, Mpunzitsi, datengera kwa iwe 
mwana wanga, emwe ali ndi nzimu wosadziwa ku lankula: 
ndimo pomwe umtengera, numkung’khuniza: ndimo akala 
ndi pobvu, nakukuta mano atshi, naonda: ndimo danena 
ndi akupunzira ako monga kuti akauturutsa ; ndimo sana- 
dziwa. Ndimo aiangka awa, nati, O fuko losamvana, 
ntawi ingati didzakala ndi inu? ntawi ingati didzalekereza 
inu? tengani ie kwa ine. Ndimo namtenga kwa ie: ndimo 
ntawi namona, tsopano lino nzimu wampweteketsa kwa- 
mbiri; nagwa pansi, nakung'khunika nakala ndi pobvu. 
Ndimo nafunsa atatu atshi, Ntawi yapita bwanje kumene 
kunadza kwa ie? Nati, Ntawi anali mwana. Ndimo 
ntawi zambiri unamponya m’ moto ndi m’ madzi, kummwa- 
za: koma ngati udziwa ku tshita kantu, kala ndi tshisoni 
ndi ife, nutitangata. Ndimo Yesu nanena nai, Ngati 
udziwa! Zintu zonse ziteka kwa iemwe amvana. Tsopano 
lino atatu atshi a mwana napfula, nanena, Dimvana; 
utangate kusamvana kwanga. Ndimo ntawi Yesu naona 
kuti antu ambiri natamanga pa modzi, nasulumula 
nzimu wosatsuka, kunena ndi iwo, Nzimu wosadziwa ku 
lankula ndi wogonta, dikuuza, turuka mwa le, nusaloa anso 
mwa ie. Ndimo unapfula, numpweteketsa kwambiri, 


-9. 47. MARKO. 


nuturuka: ndimo mwana anakala monga modzi wafa; monga 
kuti unyinji unanena, Wafa. Koma Yesu namtenga ndi 
dzanja, namtukula; ndimo nauka. Ndimo ntawi analoa 
m’ nyumba akupunzira atshi namfunsa kutseri, kuti, Sitina- 
dziwa kuuturutsa. Ndimo nanena nao, Fuko limene losa- 
dziwa ku turuka ndi kantu kena, koma ndi kupempera. 

Ndimo anatshoka apo, napita mwa Galileya; ndimo 
sanafuna kuti muntu modzi akadziwa. Kuti napunzitsa 
akupunzira atshi, nanena nao, Mwana wa muntu aperekedwa 
ku manja a antu, ndimo adzampa; ndimo ntawi apedwa, 
pambuiu masiku atatu adzauka anso. Koma sanadziwa 
mau, naopa kumfunsa. l 

Ndimo nafika ku Kapernahum: ndimo ntawi anali m’ 
nyumba nafuusa awa, Munaweruzana tshiani m’ njira? 
Koma anatontola: kuti anakangana modzi ndi wina m njira, 
wang'kuru wopambana anali ndani. Ndimo nakala pansi, 
naitana kumi ndi awiri; ndimo anena nao, Ngati muntu 
modzi afuna ku kala patsogolo, ie adzakala pambuiu pa 
onse, ndi woimirira wa onse. Ndimo natenga kamwana, 
nakaika pakati pa awo: ndimo kukaangata, nanena nao, 
Iemwe adzalandira kamodzi ka tiana totere m’ dzina langa, 
alandira ine: ndi iemwe alandira ine, wosalandira ine, koma 
lemwe ananditumiza. 

Yohane naiang'ka ie, Mpunzitsi, tinaona modzi kuturutsa 
ademon w dzina lako: ndimo tinamletsa, tshifuka sanatitsata. 
Koma Yesu wati, Musamletsa: kuti palibe muntu emwe 
adzatshita mpamvu m’ dzina langa, ndimo adziwa nsanga ku 
nena zoipa ndi ine. Kuti emwe wosali pa ife ali kwa ife. 
Kuti emwe adzakupatsani tshiko tsha madzi ku mwa, tshi- 
fuka muli a Kristu, dinena ndi inu nditu, sadzatala sekeretso 
latshi nditu. Ndimo emwe adzakwiitsa modzi wa tating'ono 
timene tomwe timvana ndi ine, kuli bwino kwa ie ngati 
mpero yeikuru inamangidwa pa kosi latshi, naponyedwa m' 
nyanja. Ndimo ngati dzanja lako likukwiitsa, dula: kuli 
bwino kwa iwe ku loa m’ moyo watshipunumbu, kopambana 
kukala ndi manja ako awiri ku loa m’ geena, m’ moto wosa- 
zimika. Ndimo ngati pazi lako likukwiitsa, dula: kuli 
bwino kwa iwe ku loa m moyo watshipunumbu, kopambana 
kukala ndi mapazi ako awiri ku ponyedwa m’ geena. 
Ndimo ngati diso lako likukwiitsa, konombola ilo: kuli 
bwino kwa iwe ku loa m’ dziko la Mulungu ndi diso li- 
modzi, kopambana kukala ndi maso awiri ku ponyedwa m’ 


37 


38 
39 


40 


41 


42 


43 


45 


47 


74 MARKO. 9. 47- 


48 geena; pomwe nyongolotsi yao yosafa, ndi moto wosazi- 

49 midwa. Kuti onse adzapakidwa ndi ntshere wa moto. 

50 Ntshere uli wabwino: koma ngati ntshere unataika nyongo 
yatshi, udzakometsa iwo ndi tshiani? Potsherani ntshere 
mwa inu noka, ndi kalani ndi ntendere modzi ndi wina. 

10 Ndimo nauka uko, ndimo adza m° maliri a Yudeya ndi 
patsidia lina la Yordan: ndi antu ambiri asong'kana anso 
kwa ie: ndimo, monga anazolowera, napunzitsa awa anso. 

2 Ndimo nadza kwa ie Afarisi, namfunsa, Kodi tshiri tshamau 
3 kwa muntu ku tshotsa nkazi watshi? kuyesa ie. Naiang'ka 
4 nanena nao, Moses nakuuzani bwanje? Ndimo anati, Moses 
nalola ku lemba nkalata wa kulekana, ndimo kumtshotsa. 

Koma Yesu nanena nao, Kwa kulimbika kwanu kwa mitima 

nalembera inu mau amene. Koma kwa kwiamba kwa 

kupanga, Wamamuna ndi wankazi napanga awo. Kwa 
tshifukwa tshimene muntu adzasia atatu atshi ndi amai atshi, 
8 nadzagwirizana ndi nkazi watshi; ndimo awiri adzakala 
nyama imodzi: monga kuti palibe awiri inso, koma nyama 

9 imodzi. Ndimo tshomwe Mulungu anapatikiza, muntu 

10 aleke ku lekanitsa. Ndimo m nyumba akupunzira namfunsa 

11 anso ndi tshimenetshi. Ndimo anena nao, lemwe adzaleka 

12 mkazi watshi, nakwata wina, atshita tshigololo pa ie: ndimo 
ngati ie eka adzaleka mamuna watshi, nakwatidwa ndi wina, 
atshita tshigololo. 

13 Ndimo natenga kwa ie tiana tating'ono, kuti akatitose : 

14 ndi akupunzira nasulumula awo. Koma ntawi Yesu naona, 
nakwia, nanena nao, Lekani tiana ku dza kwa ine; musati- 

15 letsa: kuti ndi totere liri dziko la Mulungu. Dinena ndi 
inu nditu, Iemwe sadzalandira dziko la Mulungu monga 

16 kamwana, sadzaloa umo nditu. Ndimo anatiangata, natida- 
litsa, kuika manja atshi pa ito. 

17 Ndimo monga analikupita pa njira, natamanga modzi kwa 
le, nagwada kwa ie, namfunsa, Mpunzitsi wabwino, didza- 

18 tshita tshiani kuti diloe moyo wosamariza? Ndimo Yesu 
nanena nai, Utsha ine wabwino bwanje? palibe modzi 

19 wabwino koma modzi, inde Mulungu. Udziwa mau, Usapa, 
Usatshita tshigololo, Usaba, Usasinjirira, Usanyenga, Leme- 

20 keza atatu ako ndi amai ako. Ndimo nanena nai', Mpunzitsi, 

21 zintu zonse zimenezi dinasunga kwa ubwana wanga. Ndimo 
Yesu kumyang'ana namkonda, nanena nai’, Tshintu tshimodzi 
usoa: muka, gulitsa zomwe uli nazo, nupatsa kwa osauka,ndimo 
udzapotshera kulemera m’ mwamba: ndimo nudza, nundi- 


~q 0a An 


-10. 39. MARKO. 


tsata. Koma nkope yatshi inagwa pa mau, ndimo namuka ndi 
tshisoni: kuti anali modzi emwe anali ndi mapotshero akuru. 

Ndimo Yesu nayang'’anayang’ana, ndimo anena ndi 
akupunzira atshi, Bwanje awa omwe ali ndi zolemera 
adzaloa koserera m’ dziko la Mulungu! Ndimo akupunzira 
nazizwa ndi mau atshi. Koma Yesu aiang’ka anso, nanena 
nao, Ana, kuserera kuli bwanje ku awa omwe amvana ndi 
zolemera ku loa m’ dziko la Mulungu! Kuli kopepuka 
kwa gamila ku pisa mpanda ya kasingano, kopambana ndi 
kwa muntu wolemera ku loa m dziko la Mulungu. Nazi- 
zwa kwambiri, kunena naľ, Pomwe ndani adziwa ku pulu- 
mutsidwa? Yesu kuyang'ana pa iwo ati, Ndi antu tshiri 
tshosateka, koma iai ndi Mulungu: kuti zintu zonse ziteka 
ndi Mulungu. Petros naamba ku nena nař, Ona, tasia 
zonse, ndimo takutsata. Yesu nanena, Dinena ndi inu 
nditu, Palibe muntu emwe anasia nyumba, kapena abali, kape- 
na alongo atshi, kapena amai aishi, kapena atatu atshi, kapena 
ana, kapena minda, kwa ine, ndi kwa ivangeli, koma adza- 
landira makumi okaoka kumi limodzi tsopano m° ntawi 
imene, zinyumba, ndi abali, ndi alongo atshi, ndi amai atshi, 
ndi ana, ndi minda, ndi zinkarwe; ndimo m' kugonera ku 
dza moyo wosamariza. Koma ambiri omwe ali apatsogolo 
adzakala apambuiu; ndi apambuiu apatsogolo. 

Ndimo anali pa njira, kukwera ku Yerusalem; ndi Yesu 
analikupita patsogolo pa awo: ndimo nazizwa; ndimo awo 
omwe natsata naopa. Ndimo natenga anso kumi ndi awiri, 
naamba ku uza awa zintu zomwe zirinkudza kwa le, kuti, 
Ona, tikwera ku Yerusalem; ndimo Mwana wa muntu adza- 
perekedwa kwa adzukuru akuru ndi kwa akulembera; 
ndimo adzasutsa ie kwa imfa, nadzapereka ie kwa Mitundu: 
ndimo adzatonza ie nadzalabvula mate pa ie, nadzakwapula 
ie, nadzapa ie; ndimo pambuiù masiku atatu adzauka anso. 

Ndimo ayandika ie Yakobi ndi Yohane, ana a Zebediya, 
kunena nai’, Mpunzitsi, tifuna kuti ukatshitira ife tshomwe 
tidzatshipempa iwe. Ndimo nanena nao, Mufuna tshiani 
kuti dikatshitira inu? Ndimo ananena nat, Bvomereza ife 
kuti tikale, modzi pa dzanja lako lamanja, ndi wina pa 
dzanja lako lamanzere, m' kupambana kwako. Koma Yesu 
nanena nao, Musadziwa tshomwe mupempa: Kodi mudziwa 
ku mwa ndi tshiko tshomwe dimwera? kapena ku bapa- 
tizidwa ndi mbapatisma lomwe dibapatiziridwa?  Ndimo 
nanena nai, Tidziwa. Ndimo Yesu nanena nao, Tshiko 


Ji 


32 


33 


34 
35 


36 
37 


38 


39 


76 


46 


47 
48 
49 
50 
51 


52 


4 


5 
6 


MARKO. 10. 39- 


tshomwe dimwera mudzamwera; ndimo ndi mbapatisma 
lomwe dibapatizidwa mudzabapatizidwa: koma ku kala 
pa dzanja langa lamanja kapena pa dzanja langa lama- 
nzere si kuli kwanga ku patsa: koma kuli kwa awo kwa 
omwe kwakonzetsedwa. Ndimo ntawi kumi anamva, 
naamba ku kwiira ndi Yakobi ndi Yohane. Ndimo Yesu 
anaitana awo kwa ie, nanena nao, Mudziwa kuti omwe 
aganizidwa ku weruza Mitundu aweruza iyo; ndi akuru ao 
atshita mpamvu pa iyo. Koma sitshiri tshointshi mwa inu : 
koma iemwe afuna ku kala wang'kuru mwa inu, adzakala 
woimirira wanu: ndi iemwe afuna ku kala wapatsogolo 
mwa inu, adzakala kapolo wa onse. Kuti nditu Mwana wa 
muntu sanafika ku imiriridwa, koma ku imirira, ndi ku 
patsa moyo watshi dombolo kwa ambiri. 

Ndimo afika ku Yeriko: ndimo monga naturuka ku 
Yeriko, ndi akupunzira atshi ndi antu ambiri, mwana wa 
Timeyu, Bartimeyu, wopempa wakungu, analikukala mbali 
mwa njira. Ndimo ntawi anamva kuti anali Yesu wa 
Nazarete, naamba ku pfula, nati, Yesu, mwana wa Davide, 
kala ndi nsisi ndi ine. Ndimo ambiri nasulumula ie, kuti 
atontole: koma napfula kolimbika kopambana, Mwana wa 
Davide, kala ndi nsisi ndi ine. Ndimo Yesu naima, nanena, 
Mvwitana ie. Ndimo aitana muntu wakungu, kunena nař, 
Kala wosekera: uka, akuitana. Ndimo ie, kutaia mwinjiro 
watshi, nauka nsanga, nadza kwa Yesu. Ndimo Yesu 
naiang'ka ie, nati, Ufuna tshiani tshomwe ditshita ndi iwe? 
Ndimo muntu wakungu nanena nai, Raboni, kuti dilandire 
kuona kwanga. Ndimo Yesu nanena nai, Muka; mvanu 
wako watshiritsa iwe. Ndimo tscpano lino nalandira kuona 
kwatshi, natsata ie w njira. 

Ndimo ntawi ayandika kwa Yerusalem, kwa Betefage ndi 
Betaniya, pa piri la Maolive, atumiza awiri a akupunzira 
atshi, nanena nao, Mukani m mudzi womwe uli pandunji pa 
inu: ndimo tsopano lino monga muloa momwe, mudzapeza 
mwana wa buru womangidwa, pomwe palibe muntu anakala 
ntawi yapita: masulani ie, ndimo mutenga ie. Ndimo 
ngati modzi anena ndi inu, Mutshita bwanje tshimenetshi ? 
nenani, Mwini ali ndi kufunidwa ndi le; ndimo tsopano 
lino adzamtumiza kuno. Ndimo namuka, napeza mwana 
wa buru womangidwa pa tshitseko kunja pa kwalala; ndimo 
amasula ie. Ndimo ena a awo omwe naima apo nanena 
nao, Mutshita tshiani, kumasula mwana wa buru? Ndime 


—11. 25. MARKO. 


nanena nao inde monga Yesu ananena: ndimo nabvomera. 
Ndimo atenga mwana wa buru kwa Yesu, naika pa je 
miinjiro yao; ndimo nakala pa ie. Ndimo ambiri nayala 
miinjiro yao pa njira; ndi ena matsatsa, omwe anadula kwa 
minda. Ndimo awo omwe anapita patsogolo, ndi omwe 
anatsata, napfula, Hosana; Wodala ali emwe adza m' dzina 
la Mwini: Lodala kri dziko lomwe lidza, dziko la atatu atu 
Davide: Hosana mopambanitsa. 

Ndimo naloa m Yerusalem, mw tempile; ndimo ntawi 
anayang’anayangana pa zintu zonse, tsopano madzulo, 
naturuka kwa Betaniya ndi kumi ndi awiri. 

Ndimo pa mawa ntawi anadzera kwa Betaniya, anamva 
njala Ndimo kuona nkuyu kutali unali ndi masamba, 
nafika, ngati kapena anangopeza kantu pa iwo: ndimo 
ntawi nafika kwa iwo, napeza palibe kantu koma masamba ; 
kuti siinali ntawi ya zinkhuyu. Ndimo naiang'ka nanena 
nao, Palibe muntu adie dzobala kwa iwe kwa ntawi 
imene kwa ntawi zonse. Ndimo akupunzira atshi 
anamva. 

Ndimo adza kwa Yerusalem: ndimo naloa m' tempile, 
naamba ku turutsa awo omwe nagulitsa ndi awo omwe 
nagula m’ tempile, natembenuza magome a akusintana 
ndrama, ndi mipando ya awo omwe nagulitsa zinjiwa; 
ndimo sanaleka kuti muntu modzi akanyamula tshiwira 
pandule pa tempile. Ndimo napunzitsa, nanena nao, Kodi 
sikulembedwa, Nyumba yanga idzatshedwa nyumba ya 
kupempera kwa mitundu yonse? koma munaipanga panga 
la olanda. Ndimo adzukuru akuru ndi akulembera anamva, 
nafuna bwanje anangomwaza: kuti namopa, kuti antu 
ambiri onse nazizwa ndi kupunzitsa kwatshi. 

Ndimo madzulo onse naturuka muzinda. 

Ndimo monga napita mamawa, naona nkuyu wouma kwa 
mitsitsi. Ndimo Petros alikukumbukila anena nai', Rabi, 
ona, nkuyu womwe unautonza wapakatika. Ndimo Yesu 
kuiang'ka anena nao, Potsherani mvanu ndi Mulungu. 
Dinena ndi inu nditu, Emwe adzanena ndi piri limene, 
Tukulidwa nuponyedwa m' nyanja; ndimo sadzakaikiza 
muntima mwatshi, koma adzamvana kuti tshomwe anena 
tshidzakala; adzatshipotshera. Ndimo dinena ndi inu, 
Zintu zonse zomwe mupempera ndi mufunsira, mvanani 
kuti mwalandira izo, ndimo mudzapotshera izo. Ndimo 
ntawi yomwe muima kupempera, kululukirani, ngati muli 


77 


0O ~s 


10 


14 


15 


16 
17 


18 


19 
20 


21 


22 


23 


24 


25 


78 MARKO. 11. 25- 


ndi kantu pa modzi; kuti Atatu anu unso emwe ali m' 
mwamba, angokululukira inu matshimo anu. 

27 Ndimo adza anso ku Yerusalem: ndimo monga analiku- 
endaenda m’ tempile, adza kwa ie adzukuru akuru, ndi 

28 akulembera, ndi akuru; ndimo nanena nai, Ndi mpamvu 
yanje utshita zintu zimenezi? kapena wakupatsa mpamvu 

29 imene ndani ku tshita zintu zimenezi? Ndimo Yesu 
nanena nao, Didzafunsa inu mau amodzi, ndimo yang’kani 
ine, ndimo didzakuuzani ndi mpamvu yanje ditshita zintu 

30 zimenezi. Mbapatisma la Yohane, kodi linali kwa kumwa- 

31 mba, kapena kwa antu? yang'kani ine. Ndimo nasing'ka- 
singka iwo oka, kuti, Ngati tidzanena, Kwa kumwamba; 

32 adzati, Nanga bwanje musanamvana ndi ie? Koma ngati 
tikati, Kwa antu—anaopa antu: kuti onse anaganiza nditu 

33 Yohane anali mprofeti. Ndimo naiangka Yesu ndimo 
anena, Sitidziwa. Ndimo Yesu anena nao, Kapena si- 
ndikuuzani ndi mpamvu yanje ditshita zintu zimenezi. 

19 Ndimo naamba ku nena nao ndi mafanizo. Muntu 
naoka munda wa mvina, naika tshinga kozungulira uo, 
nakumbira tshiwira tsha vinyo, namanga sanja, naubwereka 

2 kwa otshita munda, nang'ka ku dziko lina. Ndimo pa 
nsiku natumiza ku otshita munda kapolo, kuti anangolandira 
kwa otshita munda ndi dzobala dza munda wa mvina. 

3,4 Ndimo namgwira, nammenya, namtumiza tshabe. Ndimo 
onso natumiza kwa awo kapolo wina; ndimo ie namlasa 

5 mutu, ndimo nampyapyaza. Ndimo natumiza wina; ndimo 
ie anampa: ndi ambiri ena; kumenya ena, ndi kupa ena. 

6 Anali ndi modzi kosuntira, mwana wokondedwa: natumiza 

ie patungo ku awo, kuti, Adzalemekeza mwana wanga. 

Koma otshita munda amenewo nauzana, Amene ali woloa ; 

tieni, timpe, ndimo tsholoa tshidzakala tshatu. Ndimo na- 

mgwira, nampa, namturutsa m’ munda wa mvina. Ndimo 
mwini wa munda wa mvina adzatshita tshiani? adzafika 
nadzamwaza otshita munda, ndimo adzapatsa munda wa 

10 mvina kwa ena. Kodi simunawerenga inde lemba limene ; 

Mwala womwe omanga naukana, 
Womwe unapangidwa mutu wa ngondia : 

1 Tshimene tshinali kwa Mwini, 

Ndimo tshiri tshozizwa m’ maso atu? 

12 Ndimo nafuna kumgwira; ndimo naopa antu ambiri; kuti 
nadziwitsa kuti nanena fanizo pa awo: ndimo anamleka, 
namuka. 


© 0 N 





-12. 31. MARKO. 


Ndimo atumiza kwa je ena a Afarisi ndi a Aherode, kuti 
anangomkola m mau. Ndimo ntawi anadza, anena na, 
Mpunzitsi, tidziwa kuti uli wanteradi, ndimo usasamala 
modzi: kuti usayang'ana makalidwe a antu, koma mwa 
nteradi upunzitsa njira ya Mulungu: Kodi tshiri tshamau 
ku patsa tsong'ko ku Kesare, kapena iai? Kodi tipatsa, 
kapena sitipatsa? Koma je, kudziwa tshinyengo tshao, 
nanena nao, Muyesa ine bwanje? tengani denariyon, kuti 
dilione. Ndimo nalitenga. Ndimo anena nao, Kufaniza 
kumene ndi kulemba ziri za ani? Ndimo nanena nař, 
Za Kesare. Ndimo Yesu nanena nao, Perekani kwa Kesare 
zintu zomwe ziri za Kesare, ndi kwa Mulungu zintu zomwe 
ziri za Mulungu. Ndimo nazizwa kwambiri ndi je. 

Ndimo adza kwa ie Asadusi, omwe anena kuukirira 
palibe: ndimo namfunsa, kuti, Mpunzitsi, Moses nalembera 
ife, Ngati njiratshi wa muntu afe, nasia nkazi pambuiu pa 
le, nasia wopanda ana, kuti mpwatshi akatenga nkazi watshi, 
ndimo akaukitsa mbeu kwa njiratshi. Kunali abali ao 
asanu ndi awiri: ndimo woiamba natenga nkazi, nafa, nasia 
palibe mbeu; ndimo watshiwiri namtenga, nafa, kusia 
palibe mbeu; ndi watshitatu modzimodzi: ndimo asanu ndi 
awiri anasia palibe mbeu. Pambuiu pa onse nkazi nafa 
anso., Mwa kuukirira nkazi wa ani adzakala wa awo? kuti 
asanu ndi awiri anapotshera ie, nkazi. Yesu nanena nao, 
Kodi sikuli kwa tshifukwa tshimene kodi musotshera, kuti 
musadziwa malemba, kapena mpamvu ya Mulungu? Kuti 
ntawi adzauka kwa akufa, kapena osakwata, kapena osapa- 
tsidwa ku kwatibwa; koma akala monga anjelo mw mwamba. 
Koma ndi akufa, kuti aukitswa; kodi simunawerenga m’ 
buku la Moses, m malo ndi Tshifutu, bwanje Mulungu 
nanena nai, kuti, Diri Mulungu wa Abraham, ndi Mulungu 
wa Yisake, ndi Mulungu wa Yakobi? Wosali Mulungu 
wa akufa, koma wa amoyo: musotshera kwambiri. 

Ndimo modzi wa akulembera nadza, namva awo kufunsa- 
na, ndimo kudziwa kuti anaiangka awa bwino, namfunsa, 
Tshiani tshiri mau tshopambana pa onse? Yesu naiang'ka, 
Tshopambana tshiri, Imva, O Sirayeli; Mwini Mulungu 
watu, Mwini ali modzi: ndimo udzakonda Mwini Mulungu 
wako ndi ntima wako wonse, ndimo ndi nzimu wako wonse, 
ndimo ndi muwongo wako wonse, ndimo ndi mpamvu yako 
yonse. Ndi atshiwiri ali amene, Udzakonda woiandikila 
wako monga jweeka. Palibe mau ena opambana amenewa. 


79 


13 
14 


15 


16 


17 


18 
19 
20 


21 
22 


23 
24 


29 


26 


27 
28 
29 


30 


31 


80 
32 


33 


34 


39 


36 


37 
38 
39 
40 
41 
42 


43 


44 


MARKO. 12. 32- 


Ndimo wolembera nanena nai, Wa nteradi, Mpunzitsi, 
wanena bwino kuti ie ali modzi; ndimo palibe wina koma 
le: ndimo ku konda ie ndi ntima wonse, ndi kudziwa 
konse, ndi mpamvu yonse, ndi ku konda woiandikila watshi 
monga le eka, kuli kwambiri kopambana nsembe zootsha 
zatuntu zonse, ndi zinsembe. Ndimo ntawi Yesu naona 
kuti anaiang'ka ndi nzeru, nanena nai, Suli kutali ndi 
dziko la Mulungu. Ndimo palibe muntu pambuiu pamene 
nayesa kumfunsa funso lina. i 

Ndimo Yesu naiangka nanena, monga napunzitsa m’? 
tempile, Akulembera ati bwanje kuti Kristu ali mwana wa 
Davide? Davide eka nanena m Nzimu Woyera, 

Mķwini nanena ndi Mwini wanga, 
Kala iwe pa dzanja langa lamanja, 
Kwa ntawi dipanga maliwongo ako mpando wa mapazi 
ako. 
Davide eka atsha ie Mwini; ndimo kuti ali mwana watshi ? 
Ndimo antu atshabe anamva ie kosekera. 

Ndimo m’ kupunzitsa kwatshi nanena, Tshenjerani ndi 
akulembera, omwe afuna ku enda m’ miinjiro yeitali, ndi 
ku potshera mautso m' malo a maronda, ndi mipando yeikuru 
m masinagoge, ndi malo akuru pa kudia: awo omwe 
aononga nyumba za amasie, ndimo kwa tshinyengo apanga 
mapempero atali; amene adzalandira kusutsa kwakukuru. 

Ndimo nakala pansi pandunji pa bokosi la ndrama, naona 
bwanje antu ambiri naika ndrama m’ bokosi la ndrama: 
ndimo ambiri omwe anali olemera naika zambiri. Ndimo 
nadza wamasie modzi wosauka, ndimo naika timite tiwiri, 
tomwe tipanga fardin limodzi. Ndimo naitana kwa ie 
akupunzira atshi, nanena nao, Dinena ndi inu nditu, 
Wamasie wosauka amene anaika kopambana onse omwe 
alikuika m’ bokosi la ndrama: kuti awo onse naika kwa 
zambiri zao; koma ie kwa kusauka kwatshi naika zonse 
zomwe anali nazo, inde moyo watshi wonse. 


13 Ndimo monga analikuturuka m’ tempile, modzi wa aku- 


2 


3 


punzira atshi anena nai, Mpunzitsi, ona, miala yanje ndi 
zomangidwa zanje! Ndimo Yesu nanena nai, Kodi uona 
zomangidwa zimene zazikuru? palibe udzatsala pano mwala 
umodzi pa wina, womwe wosadzaponyedwa. 

Ndimo monga nakala pansi pa piri la Maolive pandunji pa 


tempile, Petros ndi Yakobi ndi Yohane ndi Andreya nafunsa 


4 je kutseri, Uza ife, ntawiiti zintu zimenezi zidzakala? ndimo 











-13. 24. MARKO. 


tshiani #shidzakala tshizindikilo ntawi zintu zonse zimenezi 
zirikufuna ku tedwa? Ndimo Yesu naamba ku nena nao, 
Tshenjerani kuti palibe muntu adzasotshereza inu. Ambiri 
adzafika m dzina langa, kuti, Diri če : ndimo adzasotshereza 
ambiri. Ndimo ntawi mudzamva ndi zinkondo ndi mbiri 
za zinkondo, musatuntumiridwa: zintu zimenezi zikanakala ; 
koma nsonga siiri kosuntira. Kuti ntundu udzauka pa 
ntundu, ndi dziko pa dziko : kudzali zibvomezi m malo ena; 
kudzali dzaola : zintu zimenezi ziri zojamba za tshisoni. 

Koma tshenjerani inu noka: kuti adzakuperekani ku 
magulu a ankoswe; ndi m’ masinagoge mudzakwapulidwa ; 
ndimo patsogolo akuweruza ndi mafumu otshuka mudzaima 
kwa ine, kwa kumariza kwa awo. Ndimo patsogolo ivangeli 
ukanauzidwa kwa mitundu yonse. Ndimo ntawi adzatso- 
goza inu kwa kuweruza, nadzapereka inu, musaganizaganiza 
patsogolo tshomwe mudzalankula: koma tshomwe tshidza- 
patsidwa kwa inu mwa ora limene, tshomwe mulankula: kuti 
simuli inu nomwe mulankula, koma Nzimu Woyera. Ndimo 
mpwatshi adzapereka mpwatshi kwa imfa, ndi atate mwana 
watshi; ndimo ana adzaimirira pa atatu ao ndi amai ao, ndimo 
adzapanga awo ku pedwa. Ndimo mudzakwiiridwa ndi antu 
onse kwa dzina langa: koma emwe akalabe ku nsonga, 
amene adzapulumutsidwa. 

Koma ntawi muona kunyansa kwa dzinja kuima komwe 
sikukanaima (emwe awerenga adziwe), pomwe omwe akala 
m Yudeya atawire m’ mapiri: ndimo emwe ali pamwamba 
pa nyumba asatsike, kapena ku loa umo, ku tshotsa kantu 
kwa nyumba yatshi: ndi emwe ali m’ munda asabwere ku 
tenga tshopfunda tshatshi. Koma kwaipa ku awa omwe ali 
ndi mimba ndi ku awa omwe amwitsa m’ masiku awo! Ndimo 
pemperani kuti sikuli m malimwe. Kuti masiku awo 
adzali sautso, yotere monga siinali yofana kwa kwiamba 
kwa kupanga komwe Mulungu anapanga kwa tsopano, 
ndimo siidzali ntawi ina. Ndimo ngati Mwini sanafupitsa 
masiku, palibe nyama ikanapulumutsidwa : koma kwa osang- 
kidwa, omwe anasang'ka, anafupitsa masiku. Ndimo pomwe 
ngati muntu modzi adzanena ndi inu, Ona, Kristu ali pano; 
kapena, Ona, uko; musamvana: kuti adzauka Akristu 
onyenga ndi aprofeti onyenga, nadzasonya zizindikilo ndi 
zozizwa, kuti angosotshereza, ngati adziwa, osang kidwa. 
Koma yang'anirani: ona, daambirira inu ndi zintu zonse. 

Koma m masiku awo, pambuiu sautso imene, dzya lidza- 

F 


81 


10 


12 


13 


14 


24 


27 


28 
29 
30 


əl 
92 


33 
34 
39 


36 
37 


MARKO. 13. 24- 


detsedwa, ndi mwezi sudzapatsa kuunika kwatshi, ndimo 
nyenyezi zidzalikugwa kwa kumwamba, ndi mpamvu zomwe 
ziri mw miamba zidzatuntumiritswa. Ndimo pomwe adzaona 
Mwana wa muntu adza m’ mitambo ndi mpamvu yeikuru 
ndi kupambana. Ndimo pomwe adzatumiza anjelo, ndimo 
adzasong'ketsa osang'kidwa atshi kwa mpepo zinai, kwa 
pande lakutali la dziko kwa pande lakutali la kumwamba. 

Ndimo kwa ntengo wa nkhuyu punzirani fanizo latshi: 
ntawi ntambi yatshi ikala yotepa, niturutsa masamba atshi, 
mudziwa kuti dzinja liri pafupi ; inde tshointshi inu unso, 
ntawi muona zintu zimenezi zirikukala, mudziwa kuti ali 
pafupi, ¿nde pa dzitseko. Dinena ndi inu nditu, Fuko 
limene losadzapita, kwa ntawi zintu zonse zimenezi zidza- 
tedwa. Kumwamba ndi dziko zidzapita: koma mau anga 
sadzapita. Koma ndi siku limene kapena ora limene palibe 
modzi adziwa, si inde anjelo m’ mwamba, kapena Mwana, 
koma Atate. Yang'anirani, dikirani ndi pemperani: kuti 
musadziwa ntawi iti. Jï monga ntawi muntu, ali mlendo m’ 
dziko lina, nasia nyumba yatshi, napatsa mpamvu ku akapolo 
atshi, kwa onse ntshito yatshi, nauza anso tsatshipata ku 
dikira. Ndimo mudikire: kuti musadziwa ntawi mwini wa 
nyumba adza, kapena pa madzulo, kapena pakati pa usiku, 
kapena pa kulira kwa tambala, kapena m’ mawa; kani 
kudza nsanga akupezani mulikugona. Ndi tshomwe dinena 
ndi inu dinena ndi onse, Dikirani. 


14 Ndimo pambuiu pa masiku awiri kunali kudia kwa 


mpasika ndi nkate wopanga tshabe: ndimo adzukuru akuru 
ndi akulembera nafuna bwanje anangomgwira ndi tshinyengo, 
nangompa: kuti anati, Si muntawi ya kudia, kani kapena 
kudzali pokoso la antu. 

Ndimo ntawi anali m’ Betaniya m nyumba ya Simon 
wakate, monga analikukala pa kudia, nadza nkazi anali 
nayo nsupa ya alabastile ya mafuta a nardo ntengo watshi 
wapatali; ndimo naswa nsupa, natsanula pa mutu patshi. 
Koma anali ena omwe anali ndi kukwia mwa awo oka, kuti, 
Kwa kuyerekeza kwanje kusakaza kumene kwa mafuta 
kwapangidwa? Kuti mafuta amene anangogulitsidwa kwa 
madenariyon opambana mazana atatu, anangopatsidwa kwa 
osauka. Ndimo anang'ung'udza pa ie. Koma Yesu nati, 
Lekani ie; mumvuta bwanje? watshita ntshito yabwino pa 
ine. Kuti mupotshera osauka ndi inu ntawi zonse, ndimo 
ntawi yomwe mufuna mudziwa ku tshita zabwino nao; 





—14. 27. MARKO. 


koma ine musapotshera ntawi zonse. Watshita tshomwe 
wadziwa: wadzosa tupi langa patsogolo kwa kuika m' 
mwanda. Ndimo dinena ndi mu nditu, Pomwe ivangeli 
udzauzidwa mwa dziko lonse, tshimene enso tshomwe nkazi 
amene watshita tshidzalankulidwa kwa tshikumbutso tsha le. 

Ndimo Yuda Sikariyoti, iemwe anali modzi wa kumi ndi 
awiri, nang'ka kwa adzukuru akuru, kuti apereke ie kwa 
awa. Ndimo awa, ntawi anamva, nasekera, nalonjezana ku 
patsa ie ndrama. Ndimo nafuna bwanje anangompereka 
kopepuka kwa awa. 

Ndimo pa siku loamba la nkate wopanga tshabe, ntawi 
anatsira mpasika, akupunzira atshi anena nai, Pati ufuna 
kuti tingke ku fotokoza kuti ungodia mpasika? Ndimo 
atumiza awiri a akupunzira atshi, nanena nao, Mukani 
muzinda, ndimo adzakomana ndi inu muntu anyamula mbia 
ya madzi: tsatani le; ndimo pomwe adzaloa, nenani ku 
mwini wa nyumba, Mpunzitsi ati, Tshipinda tshanga tsha 
olendo tshiri kuti, komwe didzadia mpasika ndi akupunzira 
anga? Ndimo adzasonya ie eka tshipinda tshatshikuru tsha- 
pamwamba ndi zintu ziri umo ndimo tshafotokozedwa : ndimo 
apo fotokozerani ife. Ndimo akupunzira naturuka, nadza 
muzinda, napeza monga nanena nao: nafotokoza mpasika. 


83 


10 


J1 


12 


13 


14 


15 


16 


Ndimo madzulo, adza ndi kumi ndi awiri. Ndimo monga 17, 18 


nakala nalimkudia, Yesu nati, Dinena ndi inu nditu, Modzi 
wa inu adzandizonda, inde emwe adia ndi ine. Anaamba 
ku kala ndi tshisoni, ndi ku nena nai modzi ndi modzi, 
Kodi ndine? Ndimo nanena nao, Ali modzi wa kumi ndi 
awiri, emwe asunsa ndi ine m mbale. Kuti Mwana wa 
muntu apita, inde monga alembedwa ndi ie: koma tshaipa 
kwa muntu amene ndi emwe Mwana wa muntu azondedwa ! 
kunali bwino ku muntu amene ngati sanabadwa. 

Ndimo monga analinkudia, natenga nkate, ndimo ntawi 
anadalitsa, nauswa, napatsa ku awa, nati, Tengani: umeneu 
uli tupi langa. Ndimo natenga tshiko, ndimo ntawi anati 
tshakoma, napatsa ku awa: ndimo onse namwa ndi itsho. 
Ndimo nanena nao, Umene uli mwazi wanga wa testamente, 
womwe uturutsidwa kwa ambiri. Dinena ndi inu nditu, 
sindidzamwa anso ndi tshobala tsha mvina, kwa siku lomwe 
ntawi dimwa ndi itsho tshatsopano m’ dziko la Mulungu. 

Ndimo ntawi naimba nyimbo, naturuka ku piri la 
Maolive. 

Ndimo Yesu anena nao, Inu nonse mudzakwitsidwa: 


19 


20 
21 


22 
23 
24 
25 
26 


27 


84 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
39 
6 
37 
38 


39 
40 


41 


42 


43 


44 
45 
46 
47 


48 


MARKO. 14. 27- 


tshifuka kuti alembedwa, Didzakoma mbusa, ndi nkosa 
zidzabalalitsidwa. Koma, pambuiu diukitswa, didzaenda 
patsogolo pa inu m' Galileya. Koma Petros nanena nai', 
Ngati onse adzakwiitsidwa, kosuntira si ndine. Ndimo Yesu 
anena na’, Dinena ndi iwe nditu, kuti iwe lero, inde usiku 
uno, patsogolo tambala alira kawiri, undikana katatu. 
Koma nanena kolimba kopambana, Ngati dikanafa ndi iwe, 
sindidzakana iwe. Ndimo tshointshi inso nanena onse. 

Ndinio nadza ku malo omwe anatshedwa Getsemane : 
ndimo anena ndi akupunzira atshi, Kalani pano, ntawi 
dipempera. Ndimo atenga nai Petros ndi Yakobi ndi 
Yohane, naamba ku zizwa kwambiri, ndi ku kala ndi nsoni 
zambiri. Ndimo anena nao, Nzimu wanga uli ndi tshisoni 
tshambiri inde kwa imfa: kalani pano, ndi dikirani. 
Ndimo napita patsogolo pang'ono, nagwa pansi, napempera 
kuti, ngati kunali kuteka, ora linangopita kwa ie. Ndimo 
nanena, Aba, Atate, zintu zonse ziri zoteka kwa iwe; sunta 
tshiko tshimenetshi kwa ine: koma si tshomwe difuna, 
koma tshomwe ufuna. Ndimo adza, napeza awa alikugona, 
nanena ndi Petros, Simon, kodi ugona? kodi sudziwa ku 
dikira ora limodzi? Dikirani ndi pemperani, kuti musaloa 
m’ tshinyengo: nzimu ulikufuna nditu, koma nyama ilefuka. 
Ndimo onso namuka, napempera, kunena mau amodzimodzi. 
Ndimo onso nafika, napeza awa alikugona, kuti maso ao 
anali olemera kwambiri; ndimo sanadziwa bwanje kuiang'ka 
le. Ndimo adza ntawi yatshitatu, nanena nao, Gonani 
tsopano, tengani kupuma kwanu: kuli kukwana; ora 
linadza; ona, Mwana wa muntu azondedwa m’ manja a 
ampulupulu. Dzukani, tidzing'ka: ona, iemwe azonda ine 
ali pafupi. 

Ndimo tsopano lino, ntawi kosuntira analikunena, Yuda 
adza, modzi wa kumi ndi awiri, ndimo ndi ie antu ambiri 
ndi mipeni ya nkondo ndi zindodo, kwa adzukuru akuru ndi 
akulembera ndi akuru. Ndino emwe anamzonda wapatsa 
awa tshizindikilo, kuti, Emwe didzamsomsona, emwe ali le; 
mgwireni, mtsogozeni bwino. Ndimo ntawi anadza, tsopano 
lino nadza kwa je, ndimo ati, Rabi; namsomsona. Ndimo 
naika manja pa ie, namgwira. Koma modzi wa awo omwe 
anaima pafupi naturutsa mpeni watshi wa nkondo, namenya 
kapolo wa ndzukuru wang'kuru, nasenga kutu latshi. Ndimo 
Yesu naiang'ka nanena nao, Kodi muturuka, monga pa 
wolanda, ndi mipeni va nkondo ndi zindodo kundigwira ? 


-14. 71. MARKO. 


Masiku onse dinali ndi inu m’ tempile kupunzitsa, ndimo 
musandigwira: koma tshimene tshitshitidwa kuti malemba 
anangodzazidwa. Ndimo onse namleka, natawa. 

Ndimo nyamata modzi anatsata ndi ie, anali ndi nsaru ya 
lini yopfundila ndi ie, pa tupi latshi lamarisetshe : ndimo 
amgwira; koma nasia nsaru ya lini, natawa wamarisetshe. 

Ndimo natsogoza Yesu ku ndzukuru wang'kuru: ndimo 
asong'kana ndi ie adzukuru akuru onse ndi akuru ndi akule- 
mbera. Ndimo Petros anamtsata kutali, inde momo, m’ bwalo 
la ndzukuru wang'kuru; ndimo analikukala ndi akazembe, 
naota m kuunika kwa moto. Ndimo adzukuru akuru ndi 
gulu lonse la ankoswe nafunira kumariza pa Yesu kumpa; 
napeza palibe. Kuti ambiri nasinjirira pa le, ndimo kumariza 
kwao sikunafana. Ndimo naima ena, nasinjirira pa le, kuti, 
Tinamva je ku ti, Didzamwaza malo oyera amene omwe 
apangidwa ndi manja, ndimo m’ masiku atatu didzamanga 
ena opangidwa opanda manja. Ndimo inde si tshointsho 
kumariza kwao kunafana. Ndimo ndzukuru wang'kuru 
naima pakati, nafunsa Yesu, kuti, Suiang'ka kantu? tshiri 
tshiani tshomwe amene amariza pa iwe? Koma nato- 
ntola, sanaiang'ika kantu. Anso ndzukuru wang'kuru 
namfunsa, ndimo anena naji, Kodi uli Kristu, Mwana wa 
Wodala? Ndimo Yesu nati, Diri: ndimo mudzaona Mwana 
wa muntu kukala pa dzanja lamanja la mpamvu, ndi kudza 
ndi mitambo ya kumwamba. Ndimo ndzukuru wang'kuru 
nang'amba nsaru zatshi, ndimo anena, Tifuna bwanje kopa- 
mbana omariza? Mwamva kutukwana: muganiza tshiani ? 
Ndimo awa onse namsutsa ku enera kwa imfa. Ndimo ena 
naamba ku labvula mate pa ie, ndi ku pimba nkope yatshi, 
ndi ku bafamula ie, ndi ku nena nai', Losa: ndi akazembe 
namlandira ndi mabafamulo a manja ao. 

Ndimo monga Petros anali-pansi m’ bwalo, lidza kwa ie 
limodzi la mautu a ndzukuru wang'kuru: ndimo kuona 
Petros kuota, linayang'ana pa ie, nalinena, Ndiwe enso 
unali ndi Mnazarete, inde Yesu. Koma nakana, kuti, 
Sindidziwa, kapena sindidziwitsa tshomwe utshinena : 
ndimo naturuka ku balanda; ndimo tambala nalira. 
Ndimo butu linamona, ndimo linaamba anso ku nena ndi 
awo omwe naima pafupi, Amene ali modzi wa awa. Koma 
anso nakana. Ndimo pambuiu ntawi yeing'ono onso awo 
omwe naima pafupi nanena ndi Petros, Wa nteradi uli 
modzť wa awa; kuti uli Mgalileya. Koma naamba ku 


85 
49 


50 
5l 


52 
58 


54 
59 
56 
57 
58 


59 
60 


61 


62 


69 


71 


86 


72 


MARKO. 14. 71- 


tukwana, ndi ku lumbira, Sindidziwa muntu amene wa 
emwe munena. Ndimo tsopano lino ntawi yatshiwiri tambala 
nalira. Ndimo Petros nakumbukila mau, bwanje kuti Yesu 
nanena nař, Patsogolo tambala alira kawiri, udzakana ine ` 
katatu. Ndimo ntawi naganiza ndi amene, nalira nsozi. 


15  Ndimo tsopano lino mamawa adzukuru akuru ndi akuru 


2 


3 
4 


ndi akulembera, ndi gulu lonse la ankoswe, naweruzana, na- 
manga Yesu, namtsogoza, nampereka kwa Pilato. Ndimo 
Pilato namfunsa, Kodi uli Fumu Yotshuka ya Ayuda? Ndimo 
le kuiang'ka anena nai’, Uti. Ndimo adzukuru akuru natshula 
le ndi zintu zambiri. Ndimo Pilato namfunsa anso, kuti, 
Suiang’ka kantu ? ona zintu zingati azitshula pa iwe. Koma 
Yesu sanaiang'ka kantu unso; monga kuti Pilato nazizwa. 

Ndimo pa kudia nazolowera ku masula kwa awo womangi- 
dwa modzi, emwe anafunsa kwa ie. Ndimo kunali modzi 
atshedwa Baraba, womangidwa ndi awo omwe anapenduka, 
antu omwe mwa kupenduka natshita mbanda. Ndimo antu 
ambiri nakwera naamba ku funsa ie ku tshita monga 
anazolowera ku tshita nao. Ndimo Pilato naiang'ka awo, 
kuti, Kodi mufuna kuti dimasule kwa inu Fumu Yotshuka 
ya Ayuda? Kuti nadziwitsa kuti kwa dano adzukuru akuru 
anapereka ie. Koma adzukuru akuru nakantshizira antu 
ambiri, kuti kopambana akamasula nao Baraba. Ndimo 
Pilato naiang'ka anso nanena nao, Ndimo didzatshita tshiani 
kwa emwe mutsha Fumu Yotshuka ya Ayuda? Ndimo 
napfula anso, Patshika je. Ndimo Pilato nanena nao, 
Bwanje, tshaipa ndi tshiani watshita? Koma napfula kwa- 
mbiri, Patshika ie. Ndimo Pilato, kufuna ku sekeretsa 
antu ambiri, namasula kwa awo Baraba, napereka Yesu, 
ntawi anamkwapula, ku patshikidwa. 

Ndimo ankhondo namtsogoza m° bwalo, lomwe liri Pre- 
torium; ndimo asong'kanitsa gulu lonse. Ndimo abveka ie 
ndi nsaru yakuda, ndi kuluka tshisoti tshotshuka tsha 
minga, natshiika pa ie; ndimo naamba ku utsa ie, A, Fumu 
Yotshuka ya Ayuda! Nagogoda mutu watshi ndi nzengo, 
nalabvula mate pa ie, ndi kugwada maondo ao napembedza 
le. Ndimo ntawi natonza ie, nabvula nsaru yakuda kwa ie, 
naika miinjiro yatshi pa ie. Ndimo atsogoza ie ku patshika ie. 

Ndimo akakamiza modzi alikupita, Simon kwa Kirene, 
kudzera minda, atatu atshi a Alesandire ndi Rufo, ku enda 
nao, kuti anangonyamula nkhwitshi yatshi. Ndimo amtenga 
ku malo Golgota, lomwe liri, kusandukidwa, Malo a pala. 





-15. 46. MARKO. 


Ndiino napatsa ie vinyo wosang'kanizidwa ndi more: koma 
sanalandira. Ndimo ampatshika, nagawana miinjiro yatshi 
mwa awo, kuyesa ndi iyo, yomwe onse akatenga. Ndimo 
linali ora latshitatu, napatshika ie. Ndi lemba la kutshula 
kwatshi linalembedwa pamwamba, Fumu YOTSHUKA YA 
AYUDA. Ndimo ndi ie apatshika olanda awiri; modzi pa 
dzanja lamanja latshi, ndi wina pa dzanja lamanzere latshi. 
Ndimo awo omwe anapita natukwana ie, kupukusa mitu yao, 
ndi kuti, Ha! iwe emwe umwaza malo oyera, nuamanga 
m' masiku atatu, udzipulumutse, nutsika pa nkhwitshi. 
Tshointshi inso adzukuru akuru kutonza če mwa awo oka 
ndi akulembera nati, Napulumutsa ena, wosadziwa ku dzi- 
pulumutsa. Kristu, Fumu Yotshuka ya Sirayeli, atsike 
tsopano pa nklhiwitshi, kuti tione ndimo timvane. Ndi omwe 
anapatshikidwa na? natonza ie. 

Ndimo ntawi ora latshisanu ndi tshimodzi linafika, ulipo 
ndima m’ dziko lonse, kwa ora latshisanu ndi tshinai. 
Ndimo pa ora latshisanu ndi tshinai Yesu napfula ndi liu 
lalikuru, Eloyi, Eloyi, lama sabakatani? omwe ali, kusa- 
ndukidwa, Mulungu wanga, Mulungu wanga, unandisira 
bwanje? Ndimo ena a awo omwe naima pafupi, ntawi 
anamva, nati, Ona, aitana Eliya. Ndimo modzi natamanga, 
nadzaza sponje ndi vinegre, naliika pa nzengo, napatsa le 
ku mwa, kuti, Lekani; tione ngati Eliya adza kum- 
tsitsa. Ndimo Yesu napfula ndi liu lalikuru, natsirizika. 
Ndimo tshopimba tsha malo oyera tshinaganikana kawiri ku 
mwamba ku pansi. Ndimo ntawi kenturione, emwe naima 
pafupi pandunji pa ie, naona kuti tshointsho natsirizika, 
nati, Muntu amene anali Mwana wa Mulungu nditu. 
Ndimo kunali inso akazi kuyang'anira kutali: mwa iwo 
anali Mariya kwa Magadala, ndi Mariya amai atshi a 
Yakobi wang'ono ndi Yose, ndi Salome; omwe, ntawi anali 
m’ Galileya, namtsata, naimirira kwa ie; ndi akazi ambiri 
ena omwe nakwera ndi ie kwa Yerusalem. 

Ndimo ntawi tsopano madzulo nadza, tshifuka kunali Kuko- 
nzetsa, komwe kuli, dzua lapatsogolo sabata, kunadza Yosefe 
kwa Arimateya, nkoswe waulemu, emwe enso ie eka analiku- 
yang'anira dziko la Mulungu; ndimo naloa kolimbika kwa 
Pilato, napempa ntembo wa Yesu. Ndimo Pilato nazizwa ngati 
patsogolo anafa: ndimo kuitana kwa le kenturione, nafunsa 
le ngati wafa kali. Ndimo ntawi nadziwa ndi kenturione, 
napatsa ntembo kwa Yosefe. Ndimo nagula nsaru ya lini, 


87 
23 
24 
25 
26 
i 
29 


30 
31 


32 


33 
34 


35 
36 


87 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


45 
46 


88 


47 


MARKO. 15. 46- 


ndimo kumtsitsa nammanga ndi nsaru ya lini, namika m’ 
mwanda womwe unafulidwa m’ tantwe; nagubuduza mwala 
ku komo la mwanda. Ndimo Mariya kwa Magadala ndi 
Mariya amai atshi a Yose naona pomwe anaikidwa. 


16 Ndimo ntawi sabata linapita, Mariya kwa Magadala, ndi 


2 


3 
4 
5 


14 


15 


16 
17 


Mariya amai atshi a Yakobi, ndi Salome, anagula zonung'- 
kira zabwino, kuti anangofika nadzosa ie. Ndimo mamawa 
siku lakuamba la wiki, adza ku mwanda ntawi dzua lina- 
turuka. Ndimo analikuuzana, Adzagubuduzira mwala pa 
komo la mwanda ndani? ndimo kuyang'ana, aona kuti 
mwala ugubuduzidwa : kuti unali woukuru nditu. Ndimo 
kuloa m’ mwanda, naona nyamata kukala pa kundu lamanja, 
wabvala ndi mwinjiro woyera; ndimo nazizwa. Ndimo 
anena nao, Musazizwa: mufuna Yesu, Mnazarete, emwe 
wapatshikidwa: wauka; siali pano: ona, malo pomwe 
anamwika! Koma mukani, uzani akupunzira atshi ndi 
Petros, Atsogolera inu ku Galileya: uko mudzamona, 
monga ananena ndi inu. Ndimo naturuka, natawa ku 
mwanda; kuti kuntentemera ndi kuzizwa zinafika pa awo: 
ndimo sananena kantu ndi modzi; kuti naopa. 


Ndimo ntawi anauka mamawa pa dzua latshimodzi la wiki, 
nadzisonyeza pakwiamba ku Mariya kwa Magadala, mwa 
emwe anaturutsa ademon asanu ndi awiri. Namuka nauza 
awo omwe anali nai’, monga anali ndi tshisoni nalira misozi. 
Ndimo awa, ntawi anamva kuti anali ndi moyo, ndimo 
anaonedwa ndi ie, sanamvana. 

Ndimo pambuiu zintu zimenezi nasonyezedwa m’ maka- 
lidwe ena kwa awiri a awo, monga naendaenda, pa njira yao 
m’ minda. Ndimo namuka nauza ku omwe atsala: kapena 
sanamvana ndi awo. 

Ndimo pambuiu nadzisonyeza kwa kumi ndi modzi iwo 
oka monga nakala pa kudia; ndimo nadzuma awo ndi 
kusamvana kwao ndi kulimbika kwa mitima, tshifuka sana- 
mvana ndi awo omwe anamona pambuiu anauka. Ndimo 
nanena nao, Endani ku maiko onse, uzani ivangeli ku opangi- 
dwa onse. lemwe amvana ndi ku bapatizidwa adzapulumu- 
tsidwa; koma iemwe wosamvana adzasutsidwa. Ndimo 
zizindikilo zimenezi zidzatsata awo omwe amvana: m dzina 








-1. 12. LUKA. 


langa adzaturutsa ademon ; adzanena ndi mau atsopano ; adza- 
tukula zinjoka, ndimo ngati amwa kantu kakupa, kosadza- 
pweteka awo, adzaika manja pa odwala, ndimo adzatshira. 

Tshointsho pomwe Mwini Yesu, pambuiu analankula nao, 
analandiridwa m’ mwamba, nakala pa dzanja lamanja la 
Mulungu. Ndimo naturuka, nauza pa malo onse, Mwini 
kutshita ndi awo, ndi kulimbikitsa mau ndi zizindikilo 
zomwe zinatsata. Amen. 





IVANGELI WA LUKA. 


YSHIFUKA kuti monga ambiri anayesa ku linganiza 
ku uza kwa zintu zimenezo zomwe zinadzazidwa mwa 
ife, inde monga anazipereka kwa ife, tomwe kwa kuiamba 
tinali omariza ndi maso ndi oimirira a mau, kunaenedwa 
bwino kwa ine enso, dinaronda kolimbitsa kupitirira kwa zintu 
zonse kwa kujamba, ku lemba kwa iwe mwa kulinganiza, 
Teyofilo wabwino wopambana; kuti unangodziwa ku 
limbitsa kwa mau m' omwe unapunzitsidwa. 


Kunali m' masiku a Herode, fumu yotshuka ya Yudeya, 
udzukuru modzi atshedwa Zekariya, wa gulu la Abiya: 
ndimo anali ndi nkazi wa ana akazi a Haron, ndi dzina 
htshi linali Elizabete. Ndimo awa awiri anali odeka 
patsogolo Mulungu, kuendaenda m’ mau onse ndi m 
miambi ya Mwini opanda tshimo. Ndimo anali opanda 
mwana, tshifuka kuti Elizabete anali tshimbwira, ndimo 
awa awiri anali ndi dzaka dzambiri. 

Ndimo kunali, ntawi natshita ntshito ya ndzukuru 
patsogolo Mulungu m' kurondetsa kwa gulu latshi, kwa 
ntengo wa ntshito ya ndzukuru, kuyesa kwatshi kunali ku 
loa m’ malo oyera a Mwini ndi ku fukiza zonung'kira. 
Ndimo antu onse ambiri analikupempera kunja pa ora la 
zonung'kira. Ndimo nasonya kwa ie njelo wa Mwini kuima 
pa kundu lamanja la katshisi wa zonungkira. Ndimo 
Zekariya nantuntumiridwa ntawi namona, ndimo kuopa 


89 
18 


19 


20 


11 
12 


90 
13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


20 


21 
22 
23 
24 


25 


26 


LUKA. 1. 12- 


kunadza pa ie. Koma njelo nanena nai', Usaopa, Zekariya: 
tshifuka pempo lako linamveka, ndi nkazi wako Elizabete 
adzabala mwana wamamuna ndi iwe, ndimo udzatsha dzina 
latshi Yohane. Ndimo udzakala ndi tshimwemwe ndi kuko- 
ndwera; ndimo ambiri adzasekera pa kubadwa kwatshi. 
Kuti adzakala wang'kuru m' kuona kwa Mwini, ndimo 
sadzamwa kapena vinyo kapena kumwa kwakulimba ; 
ndimo adzadzazidwa ndi Nzimu Woyera, inde kwa tshibaliro 
tsha amai atshi. Ndimo ambiri a ana a Sirayeli adzatembe- 
nuza ku Mwini, Mulungu wao. Ndimo adzaenda patsogolo 
pa nkope yatshi m’ nzimu ndi m’ mpamvu za Eliya, ku 
tembenuza mitima ya atatu ao ku ana, ndi osamvera ku enda 
m' nzeru za odeka; ku panga kuta kwa Mwini antu 
okonzetsedwa kwa te. Ndimo Zekariya nanena ndi njelo, 
Bwanje didzadziwa tshimene? kuti diri muntu wankalamba, 
ndi nkazi wanga anali ndi dzaka dzambiri. Ndimo njelo 
kuiang'ka nanena na, Diri Gabriyeli, emwe diima patsogolo 
pa nkope ya Mulungu; ndimo dinatumidwa ku lankula 
ndi iwe, ndi ku uza iwe mau amene abwino. Ndimo ona, 
udzakala watshete nusadziwa ku lankula, kwa siku lomwe 
zintu zimenezi zidzatshitidwa, tshifuka usanamvana mau 
anga, omwe adzadzazidwa pa ntawi yao. Ndimo antu 
analikulindira Zekariya, nazizwa ndi kutshedwa kwatshi m' 
malo oyera. Ndimo ntawi naturuka, sanadziwa ku lankula 
nao: ndimo nadziwitsa kuti anaona kuona m malo oyera: 
ndimo analikukodola kwa awo, nakalabe wosadziwa ku 
lankula. Ndimo kunali, ntawi masiku a kuimirira kwatshi 
anata, nang'ka ku nyumba yatshi. 

Ndimo pambuiu masiku amene Elizabete nkazi watshi 
nabvuuka; nabisala ie eka miezi isanu, kuti, Tshointshi 
Mwini watshita ndi ine m’ masiku m’ omwe wayang'anira pa 
ine, ku tshotsa kusinjirira kwanga mwa antu. 

Ndimo m' mwezi watshisanu ndi tshimodzi njelo Gabriyeli 
anatumidwa ndi Mulungu ku mzinda wa Galileya, utshedwa 


27 Nazarete, ku tshiweta wapalidwa ndi muntu dzina latshi 


28 
29 
30 


31 


linali Yosefe, wa nyumba ya Davide; ndi dzina la tshiweta 
linali Mariya. Ndimo naloa kwa ie, nati, Ea, woanjanidwa, 
Mwini ali ndi iwe. Koma nantuntumiridwa kwambiri ndi 
mau, naganiza kuutsa kwanje kumene kungokala. Ndimo 
njelo nanena nař, Usaopa, Mariya: kuti wapeza kuanjana 
ndi Mulungu. Ndimo ona, udzabvuuka m’ tshibaliro 
tshako, nudzabala mwana wamamuna, nudzatsha dzina 


1150. LUKA. 


latshi Yesu. Adzakala wang'kuru, nadzatshedwa Mwana 
wa Wopambanitsa: ndi Mwini Mulungu adzapatsa kwa je 
mpando wotshuka wa atatu atshi Davide: ndimo adza- 
weruza pa nyumba ya Yakobi kwa magonero; ndimo ndi 
dziko latshi kudzakala palibe kumariza. Ndimo Mariya 
nanena ndi njelo, Bwanje tshimene tshidzakala, monga 
sindidziwa muntu? Ndimo njelo naiangka nanena nai’, 
Nzimu Woyera udzafika pa iwe, ndi mpamvu ya 
Wopambanitsa idzapimba iwe: ndimo onso itsho tshomwe 
tshidzabadwa tshidzatshedwa tshoyera, Mwana wa Mulungu. 
Ndimo ona, Elizabete mbali wako, ie enso wabvuuka 
mwana wamamuna mwa utali wa kugonera kwatshi: ndi 
umene uli mwezi watshisanu ndi tshimodzi ndi ie emwe 
natshedwa tshimbwira. Kuti palibe mau kwa Mulungu 
adzakala opanda mpamvu. Ndimo Mariya nati, Ona, 
ndzakazi wa Mwini; tshikale ndi ine tshofana ndi mau ako. 
Ndimo njelo natshoka kwa ie. 

Ndimo Mariya nauka m’ masiku adya naenda m’ dziko 
lamapiri ndi tshangu, m’ mzinda wa Yuda; naloa mw 
nyumba ya Zekariya nautsa Elizabete. Ndimo kunali, 
ntawi Elizabete anamva kuutsa kwa Mariya, kanda linalumpa 
m’ tshibaliro tshatshi; ndi Elizabete nadzazidwa ndi Nzimu 
Woyera; ndimo nalankula ndi kupfula kwakukuru, nati, 
Wodala uli iwe mwa akazi, ndi wodala ak wobala wa 
tshibaliro tshako. Ndimo bwanje tshiri tshimenetshi kwa 
ine, kuti amai a Mwini wanga akadza kwa ine? Kuti ona, 
ntawi liu la kuutsa kwako linafika m’ makutu anga, kanda 
linalumpa m' tshibaliro tshanga kwa tshimwemwe. Ndimo 
wodala ali ie emwe namvana; kuti kudzakala kumariza kwa 
zintu zomwe zalankulidwa ndi ie kwa Mwini. Ndimo 
Mariya wati, 

Moyo wanga ukulitsa Mwini, 

Ndi nzimu wanga wasekera ndi Mulungu Mpulumutsi 
wanga. 

Kuti wayang'anira kusauka kwa ndzakazi watshi : 

Kuti ona, kwa ntawi yatsopano mafuko onse adzatsha 
ine wodala. 

Kuti emwe ali wampamvu watshita kwa ine zintu 
zazikuru; 

Ndi loyera liri dzina latshi. 

Ndi nsisi yatshi iri kwa mafuko ndi mafuko 

Pa awo omwe aopa ie. 


91 
32 


39 


41 


42 


43 
44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


92 
51 


52 


33 


54 


39 


36 


57 
58 


59 


60 


61 
62 


LUKA. 1. 51- 


Wasonyeza mpamvu ndi nkono watshi ; 

Wabalalitsa akudzitama mwa kuganiza kwa mitima yao. 
Watsitsa ampamvu kwa mipando yotshuka yao, 

Ndi wapambanitsa awa osauka. 

Anjala wakutitswa ndi zintu zabwino ; 

Ndi olemera watumiza tshabe. 

Watangata Sirayeli mwana watshi, 

Kuti anangokumbukila nsisi 

(Monga nalankula ndi atatu atu) 

Kwa Abraham ndi kwa mbeu yatshi, kwa ntawi yonse. 

Ndimo Mariya nakala ndi ie kwa miezi itatu, nabwera ku 
nyumba yatshi. 

Ndimo ntawi ya Elizabete inakwana ku bala; ndimo 
wabala mwana wamamuna. Ndimo oiandikila atshi ndi 
abali atshi namva kuti Mwini anakulitsa nsisi yatshi kwa le; 
ndimo anasekera nai. Ndimo kunali, pa siku latshisanu 
ndi tshitatu, kuti nadza ku dula mwana; ndimo anali 
kumtsha Zekariya, pambuiu pa dzina la atatu atshi. 
Ndimo amai atshi naiang’ka nati, Si tshointshi; koma 
adzatshedwa Yohane, Ndimo nanena nař, Kulibe modzi 
wa abali ako emwe atshedwa ndi dzina limene. Nakodola 


63 ku atatu atshi, lanje akafuna kumtsha. Ndimo nafunsira 


64 
65 


66 


67 
68 
69 
70 
71 


72 


kagome kolembera, nalemba, kuti, Dzina latshi liri Yohane. 
Ndimo onse nazizwa. Ndimo nkamwa mwatshi munatse- 
gulidwa tsopano lino, ndi lilume latshi linamasulidwa, 
nalankula, kudalitsa Mulungu. Ndimo kuopa kunafika pa 
onse omwe nakala kozungulira awa: ndi mau onse amenewa 
nauzidwa mwa dziko lonse lamapiri la Yudeya. Ndimo 
onse omwe anamva naika awo m’ mitima yao, kuti, Nanga 
bwanje mwana amene adzakala? Kuti dzanja la Mwini 
linali nař. 
Ndimo atatu atshi Zekariya anadzazidwa ndi Nzimu 

Woyera, nalosa, kuti, 

Wodala akale Mwiri, Mulungu wa Sirayeli; 

Kuti watsheza ndimo watshita kuombola kwa antu atshi, 

Ndimo watukulitsa nyanga ya kupulunutsa kwa ife 

M nyumba ya mwana watshi Davide 

(Monga nalankula ndi nkamwa mwa aprofeti atshi oyera 

omwe anakala kwa ntawi dziko linaamba), 
Kupulumutsa kwa mariwongo atu, ndi kwa dzanja la 
onse omwe akwiira ife ; 
Ku sonya nsisi kwa atatu atu, 


-2. 12. LUKA, 


Ndi ku kumbukila kupangana kwatshi kwakuyera; 

Lumbiro lomwe nalumbira kwa Abraham atatu atu, 

Ku patsa kwa ife kuti ife kupulumutsidwa kwa dzanja 
la mariwongo atu, 

Tikaimirira le opanda kuopa, 

M' kuyera ndi m' kudeka patsogolo pa ie masiku onse atu. 

Inde ndi iwe, mwana, udzatshedwa mprofeti wa Wopa- 
mbanitsa: 

Kuti udzang’ka patsogolo pa nkope ya Mwini ku fotokoza 
njira zatshi; 

Ku patsa kudziwa kwa kupulumutsa kwa antu atshi 

M' kubwera kwa zakwaipa zao, 

Tshifuka tsha nsisi yabwino ya Mulungu watu, 

Ndi imene mbanda kutsha mwa kumwamba mudza- 
titshezera, 

Ku wala pa awo omwe akala mudima ndi m' tshitunzi- 
tunzi tsha imfa; 

Ku tsogoza mapazi atu m' njira ya ntendere. 

Ndimo mwana nakula, nalimbika m’ nzimu, nali m’ 
zipululu kwa siku la kusonyeza kwatshi kwa Sirayeli. 


93 


73 
74 


75 
76 


77 


78 


79 


80 


Ndimo kunali m masiku adya, naturuka mau kwa Kesare 9 


Augusto, kuti dziko lonse likalembedwa. Kumene kunali 
kulembedwa kwakumwamba kunapangidwa ntawi Kireniyo 
anali mbiri wa Siriya. Ndimo onse nang'ka ku dzilemba, 
onse kwa mzinda watshi. Ndimo Yosefe enso nakwera ku 
Galileya, ku mzinda wa Nazarete, mwa Yudeya, ku mzinda 
wa Davide, womwe watshedwa Betelehem, tshifuka kuti 
anali wa nyumba ndi fuko za Davide; ku dzilemba ndi 
Mariya, emwe anapalidwa ndi ie, ali ndi mimba yeikuru. 
Ndimo kunali, ntawi anali apo, masiku anakwana monga 
kuti akabala. Ndimo nabala mwana wamamuna watshi 
woiamba; namkuta ndi nsaru, namwika mudiero wa nyama, 
tshifuka kuti palibe malo kwa awo m’ bwalo. 

Ndimo kunali m’ dziko limene abusa kukala nm? munda, 
ndi kuyang'anira gulu lao usiku. Ndimo njelo wa Mwini 
naima ndi awo, ndi kupanıibana kwa Mwini kunawala 
kozungulira awo: ndimo naopa kwambiri. Ndimo njelo 
nanena nao, Musaopa; kuti ona, ditengera inu mau abwino 
a tshimwemwe tshatshikuru omwe adzali ku antu onse: kuti 
kwa inu wabadwa lero m mzinda wa Davide Mpulumutsi, 
lemwe ali Kristu Mwini. Ndimo tshimene tshiri tshizi- 
ndikilo kwa inu; Mudzapeza kanda wakutidwa ndi nsaru, ndi 


2 


3 
4 


Nq 


11 


12 


94 
13 


14 


15 


16 


17 
18 


T9 
20 


21 


22 
23 
24 


25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 


LUKA. 2. 12- 


kugona mudiero. Ndimo kwansangu kunali ndi njelo 
ambiri a gulu lamwamba kulemekeza Mulungu, ndi kunena, 
Kupambana kwa Mulungu mo pambanitsa, 
Ndi pansi ntendere mwa antu, mwa omwe asekera bwino. 

Ndimo kunali, ntawi anjelo anamuka kwa awo m 
mwamba, abusa nanena modzi kwa wina, Tieni tsopano inde 
kwa Betelehem, tione tshintu tshimenetshi tshomwe tshinali, 
tshomwe Mwini anadziwitsa kwa ife. Ndimo naenda ndi 
tshangu, napeza Mariya ndi Yosefe, ndi kanda kugona 
mudiero. Ndimo ntawi naliona, nadziwitsa ndi mau omwe 
ananenedwa kwa awo ndi kanda limene. Ndimo onse 
omwe anamva nazizwa ndi zintu zomwe zinalankulidwa 
kwa awo ndi abusa. Koma Mariya nasunga mau onse 
amenewa, naaganizaganiza mutima mwatshi. Ndimo abusa 
nabwera, kupambanitsa ndi kulemekeza Mulungu kwa 
zintu zonse zomwe anazimva naziona, inde monga kunala- 
nkulidwa ku awo. 

Ndimo ntawi masiku asanu ndi atatu anakwana kwa 
kudula ie, dzina latshi linatshedwa Yesu, lomwe linatshedwa 
tshointsho ndi njelo patsogolo naamba ku bvuukidwa m’ 
tshibaliro. 

Ndimo ntawi masiku a kusamba kwao ofana ndi mau a 
Moses anakwana, namtenga kwa Yerusalem, kumpereka 
kwa Mwini (monga kulembedwa m’ mau a Mwini, Amuna 
onse omwe atsegula tshibaliro adzatshedwa oyera kwa 
Mwini), ndi ku tsira nsembe kofana amene omwe anenedwa 
mw mau a Mwini, Njiwa ziwiri, kapena maunda awiri 
ang'ono. Ndimo ona, kunali muntu m' Yerusalem, dzina 
la emwe linali Simon ; ndi muntu amene anali wodeka ndi 
wopembedza, kulindira kwa kusangalatsa kwa Sirayeli: ndi 
Nzimu Woyera unali paie. Ndimo tshinasonyezedwa kwa ie 
ndi Nzimu Woyera, kuti sakaona imfa, patsogolo anaona 
Kristu wa Mwini. Ndimo nafika ndi Nzimu mwa tempile : 
ndimo ntawi atatu atshi ndi amai atshi naloeza kamwana 
Yesu, kuti anangotshitira ie kofana ndi mwambi wa mau, 
ndimo namlandira pa mikono yatshi, nadalitsa Mulungu, nati 

Tsopano uleke kapolo wako ku muka, O Mbuiye, 
Ofana ndi mau ako, m’ ntendere ; 

Kuti maso anga anaona kupulumutsa kwako, 

Komwe wakonzetsa patsogolo pa nkope ya antu onse; 
Kuunika kwa kusonyeza kwa Mitundu, 

Ndi kupambana kwa antu ako Sirayeli. 


2. 51. LUKA. 


Ndimo atatu atshi ndi amai atshi analikuzizwa ndi zintu 
zomwe Zinalankulidwa ndi ie; ndimo Simon nadalitsa awa, 
nanena ndi Mariya amai atshi, Ona mwana amene aikidwa 
kwa kugwa ndi kuuka kwa ambiri mwa Sirayeli: ndi kwa 
tshizindikilo tshomwe tshilankulidwa pa tsho; inde ndi 
mpeni wa nkondo udzabola nzimu wako; kuti maganizo a 
mitima yambiri angosonyezedwa. Ndimo kunali modzi 
Hana, mprofeti wankazi, mwana wankazi wa Fanuweli, wa 
fuko la Asheri (anali ndi kugonera kwambiri, nakala ndi 
mamuna dzaka dzisanu ndi dziwiri kwa utshiweta watshi, 
ndimo anali wamasie inde kwa dzaka makumi asanu ndi 
atatu, ndi dzinai), iemwe sanatshoka m’ tempile, ku 
pembedza ndi ku kala wopanda kudia ndi mapempo usiku 
ndi usana. Ndimo kufika pa ora limeneli nati tshakoma 
kwa Mulungu, nalankula ndi ie kwa onse awo omwe 
analikuyang’anira kuombola kwa Yerusalem. Ndimo ntawi 
anakwanitsa zintu zonse zomwe zinali zofana ndi mau a 
Mwini, nabwera m’ Galileya, ku mzinda wao Naza- 
rete. 

Ndimo kamwana kanakula, kanalimbika, kanadzaza ndi 
nzeru: ndi kufatsa kwa Mulungu kunali pa ie. 

Ndimo atatu atshi ndi amai atshi nang'ka dzaka dzonse 
kwa Yerusalem pa kudia kwa mpasika. Ndimo ntawi 
anali ndi dzaka kumi ndi dziwiri, nakwera kofana ndi 
mwambi wa kudia; ndimo ntawi anakwanira masiku 
monga analikubwera, mwana Yesu nakala pambuiu m’ 
Yerusalem; ndi atatu atshi ndi amai atshi sanadziwa ; 
koma kuganiza ie anali m’ kamu, naenda ulendo wa siku 
limodzi; nafunsira ie mwa abali ao ndi anzao: ndimo 
ntawi sanampeza, nabwera ku Yerusalem, kufuna ie. 
Ndimo kunali, pambuiu masiku atatu nampeza m’ tempile, 
kukala pakati pa apunzitsi, kumva awa, ndi kufunsa awa 
mafunso: ndimo onse omwe anamva je nazizwitswa ndi 
kudziwa kwatshi, ndi kuiang'ika kwatshi. Ndimo ntawi 
anamona, nazizwa: ndimo amai atshi nanena nai', Mwana, 
watshita tshointshi ndi ife bwanje? ona, atatu ako ndi ine 
tafuna iwe ndi nsoni. Ndimo nanena nao, Bwanje kuli 
kuti munafuna ine? musaganiza kuti dikanakala m’ nyumba 
ya Atatu anga? Ndimo sanadziwa mau omwe nanena nao. 
Ndimo natsika nao, nafika kwa Nazarete; namvera awa: 
ndimo amai atshi nasunga mau onse amenewa mutima 
mwatshi, l 


95 
33 


34 
35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 
42 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


50 
51 


96 
52 


15 


LUKA. 2. 52- 


Ndimo Yesu nakula ndi nzeru ndi msing’ku, ndi m’ kufatsa 
ndi Mulungu ndi antu. 

Ndimo mw’ tshaka kumi ndi tshisanu tsha kuweruza kwa 
Tiberiyo Kesare, Pontiyo Pilato anali mbiri wa Yudeya, ndi 
Herode anali woweruza wa tshinai wa Galileya, ndi mpwa- 
tshi Filipu woweruza wa tshinai wa dziko la Yitureya ndi 
la Trakonite, ndi Lisaniyo woweruza wa tshinai wa Abilene, 
m’ udzukuru wa Hana ndi Kayafa, mau a Mulungu 
anadza kwa Yohane mwana wa Zekariya mw tshipululu. 
Ndimo nadza mwa dziko lonse lozungulira Yordan, kuuza 
mbapatisma lą kutembenuza ntima kwa kubweza kwa 
zakwaipa; monga alembedwa m’ buku la mau a Yesaya 
mprofeti, 

Liu la modzi kupfula m tshipululu, 

Fotokozani njira ya Mwini, 

Lungamitsani njira zatshi. 

Mipata yonse idzadzazidwa, 

Ndi mapiri ndi zitunda zonse zidzateretsedwa ; 

Ndi kukotakota kudzalungamitsidwa, 

Ndi njira zokakalala zidzasalalidwa ; 

Ndi nyama zonse zidzaona kupulumutsa kwa Mulungu. 

Ndimo nanena ndi antu ambiri omwe naturuka ku 
bapatizidwa ndi le, Inu fuko la zinjoka, watshenjeza inu 
ndani ku tawa kukwiira kulinkudza? Ndimo balani 
dzobala dzoenera dza kutembenuza ntima, ndimo musaamba 
ku nena mwa inu noka, Tiri ndi Abraham ali atatu atu: 
kuti dinena ndi inu, kuti Mulungu adziwa ndi miala imene 
ku ukitsa ana kwa Abraham. Ndimo inde tsopano 
nkwangwa anso iikidwa pa ntsitsi wa ınitengo: ndimo 
mitengo yonse yomwe yosabala dzobala dzabwino idulidwa, 
niponyedwa pa moto. Ndimo antu ambiri nafunsa le, kuti, 
Ndimo ife tikanatshita tshiani?  Naiang'ka nanena nao, 
Iemwe anali ndi maralia awiri, apatse ku emwe alibe; ndi 
lemwe anali ndi kudia, atshite modzimodzi. Ndimo nadza 
anso olandira tsong'ko ku bapatizidwa, nanena nal, Mpunzitsi, 
tikanatshita tshiani? Ndimo nanena nao, Berani palibe kopa- 
mbana tshomwe tshinenedwa ndi inu. Ndimo ankhondo onso 
nafunsa ie, kuti, Ndimo ife, tikanatshita tshiani? Ndimo 
nanena nao, Musatshita nkarwe ndi muntu modzi, kapena 
musasinjirira ; ndimo mudzakala osekera ndi malipiro anu. 

Ndimo monga antu analikuyang'anira, ndi antu onse 
naganizaganiza w mitima yao ndi Yohane, ngati kapena 








-3. 36. LUKA. 


anali Kristu; Yohane naiang’ka, kunena nao onse, Dibapa- 
tiza mu nditu ndi madzi; koma adza ie emwe ali wolimba 
wopambana ine, zingwe za zikwakwata zatshi sindiri woenera 
ku masula: adzabapatiza mu ndi Nzimu Woyera ndi moto: 
litshero la emwe liri m' dzanja latshi, ku petetsa bwino 
mbua yatshi, ndimo ku song'ketsa trigu m’ nkokwe yatshi ; 
koma muungu adzaotsha ndi moto wosazima. 

Ndimo ndi mayeruzo ambiri ena nauza makalidwe 
abwino kwa antu; koma Herode woweruza wa tshinai, 
kusulumulidwa ndi ie kwa Herodiya nkazi wa mbali watshi, 
ndi kwa zoipa zonse zomwe Herode anatshita, anaong’khetsa 
tshimene kopambana zonse, kuti natsekera Yohane m’ 
nyumba ya ndima. 

Ndimo kunali, ntawi antu onse anabapatizidwa, kuti, 
Yesu unso kunabapatizidwa, ndi kupempera, mwamba 
munatsegulidwa, ndimo Nzimu Woyera unatsika mwa 
makalidwe a tupi, monga njiwa, pa ie, ndi liu linadzera 
kumwamba, Uli Mwana wanga wondikonda; mwa iwe 
disekera bwino. 

Ndimo Yesu eka, ntawi naamba ku punzitsa, anali ndi 
dzaka makumi atatu, ali mwana (monga anaganizidwa) wa 
Yosefe, mwana wa Heli, mwana wa Matati, mwana wa Levi, 
mwana wa Maleki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefe, 
mwana wa Matatiyo, mwana wa Amotse, mwana wa Nahum, 
mwana wa Heseli, mwana wa Nagai, mwana wa Mahati, 
mwana wa Matatiyo, mwana wa Shimehi, mwana wa Yoseke, 
mwana wa Yoda, mwana wa Yohanan, mwana wa Rese, 
mwana wa Zerubabeli, mwana wa Shelatiyeli, mwana wa 
Neri, mwana wa Maleki, mwana wa Adi, mwana wa Kosam, 
mwana wa Alemadam, mwana wa Heri, mwana wa Yesu, 
mwana wa Eliyezere, mwana wa Yoram, mwana wa Matati, 
mwana wa Levi, mwana wa Simon, mwana wa Yuda, mwana 
wa Yosefe, mwana wa Yonam, mwana wa Eliyakim, mwana 
wa Maleya, mwana wa Mayina, mwana wa Mateta, mwana 
wa Natan, mwana wa Davide, mwana wa Yese, mwana wa 
Yobede, mwana wa Bowaze, mwana wa Salimon, mwana wa 
Nashon, mwana wa Haminadabi, mwana wa Arni, mwana wa 
Hetseron, mwana wa Peretse, mwana wa Yuda, mwana wa 
Yakobi, mwana wa Yisake, mwana wa Abraham, mwana wa 
Tera, mwana wa Nahore, mwana wa Seruge, mwana wa Rehu, 
mwana wa Pelege, mwana wa Hebere, mwana wa Shela, 
mwana wa Kenan, mwana wa Arpakshade, mwana wa Sheme, 

G 


97 
16 


17 
18 
19 


20 


21 


22 


23 
24 


25 
26 


27 


28 
29 


30 
əl 


32 


33 
34 


35 


36 


98 


38 


D An e 


YA 


18 


LUKA. 3. 36- 


mwana wa Nowa, mwana wa Lameki, mwana wa Metushela, 
mwana wa Henoki, mwana wa Yeredi, mwana wa Mahalalele, 
mwana wa Kenan, mwana wa Enoshe, mwana wa Sheti, 
mwana wa Adam, mwana wa Mulungu. 

Ndimo Yesu, wodzaza ndi Nzimu Woyera, nabwera ku 
Yordan, natsogozwa ndi Nzimu mw’ tshipululu kwa masiku 
makumi anai, ku nyengedwa ndi diabolos. Ndimo m’ 
masiku amenewo sanadia kantu: ndimo ntawi anakwanidwa, 
anamva njala. Ndimo diabolos nanena naji, Ngati uli 
Mwana wa Mulungu, uza mwala umene kuti upangike nkate. 
Ndimo Yesu naiang'ka ie, Alembedwa, Muntu wosadzakala 
ndi moyo ndi mikate yoka. Ndimo namtsogoza, nasonyeza 
kwa ie maiko onse a dziko m kantawi kakang'ono. Ndimo 
diabolos nanena nai, Kwa iwe, didzapatsa mpamvu yonse 
imene, ndi kupambana kwa awo: kuti kwaperekedwa kwa 
ine; ndi kwa emwe difuna dipatsa iko. Ndimo ngati 
udzapembedza patsogolo pa ine, konse kudzakala kwako. 
Ndimo Yesu naiang'ka nanena nai, Alembedwa, Udzape- 
mbedza Mwini Mulungu wako, ndi ie eka udzaimirira, 
Ndimo namtsogoza kwa Yerusalem, namwika pa tshimbudzi 
tsha tempile, nanena nai, Ngati uli Mwana wa Mulungu, 
udziponye kuno: kuti alembedwa, 

Adzauza anjelo atshi ndi iwe, ku sunga iwe: 
ndi, 

Pa manja ao adzatukula iwe, 

Kani kapena udzagunda pazi lako pa mwala. 
Ndimo Yesu kuiang'ka nanena nai, Anenedwa, Usayesa 
Mwini Mulungu wako. 

Ndimo ntawi diabolos anata zinyengo zonse, natshoka 
kwaje kwa ntawi. 

Ndimo Yesu nabwera m’ mpamvu ya Nzimu mwa Galile- 
ya: ndimo mbiri nituruka ndi ie m’ dziko lonse lozungulira. 
Ndimo napunzitsa m’ masinagoge ao, kupambanitsidwa ndi 
onse. 

Ndimo nafika kwa Nazarete, pomwe anakuliridwa : ndimo 
naloa, monga mwambi watshi unali, m’ sinagoge pa siku la 
sabata, naima ku werenga. Ndimo linapatsidwa kwa ie 
buku la mprofeti Yesaya. Ndimo natsegula buku, napeza 
malo pomwe analembedwa, 

Nzimu wa Mwini uli pa ine, 
Tshifuka anadzosa ine ku uza ivangeli kwa osauka: 
Wanditumiza ku uza kupulumutsa kwa mikoli, 





4. 38. LUKA. 


Ndi kubwera kwa kuona kwa akungu, 

Ku masula awo omwe azunzidwa, 

Ku uza tshaka tshosekera tsha Mwini. 
Ndimo natseka buku, nalipatsa anso ku woimınra, nakala 
pansi: ndi maso a onse ni sinagoge anayang'anitsa ie. 
Ndimo naiamba ku nena nao, Lero lemba limene ladzazidwa 
m’ makutu anu. Ndimo onse namariza nai, nazizwa ndi 
mau a kufatsa omwe naturuka m’ nkamwa mwatshi: ndimo 
nati, Kodi amene sali mwana wa Yosefe? Ndimo nanena 
nao, Mudzanena ndi ine nditu fanizo limene, Sing'anga, 
udzitshiritse: zomwe tinamva zatshitidwa pa Kapernahum, 
utshita anso kuno m’ dziko lako. Ndimo nati, Dinena ndi inu 
nditu, Palibe mprofeti alandiridwa m’ dziko latshi. Koma 
dinena ndi inu kwa nteradi, Amasie ambiri anali mwa 
Sirayeli m’ masiku a Eliya, ntawi mwamba munali motseka 
dzaka dzitatu ndi miezi isanu ndi umodzi, ntawi tshaola 
tshatshikuru tshinali m’ dziko lonse; ndimo kwa palibe kwa 
awo Eliya anatumidwa, koma woka kwa Tsarefate, m’ dziko 
la Tsidon, kwa nkazi emwe anali wamasie. Ndimo anali 
ambiri akate m Sirayeli m’ ntawi ya Elishya mprofeti; ndi 
palibe modzi wa awo anatsukidwa, koma Nahaman Msiriya 
eka. Ndimo onse anadzazidwa ndi kukwiira m’ sinagoge, 
monga anamva Zintu zimenezi; ndimo nauka, namturutsa 
muzinda, namtsogoza ku phompo la piri pomwe mzinda 
wao unamangidwa, kuti anangomponya ndi mutu. Koma 
ie kupita pakati pa awo namuka. 

Ndimo natsika kwa Kapernahum, mzinda wa Galileya. 
Ndimo analikupunzitsa awo pa dzua la sabata: ndimo 
nazizwa ndi kupunzitsa kwatshi; kuti mau atshi anali ndi 
mpamvu. Ndimo m sinagoge munali muntu, emwe anali 
ndi nzimu wa demon wosatsuka; ndimo napfula ndi liu 
lalikuru, A! tiri ndi tshiani ndi iwe, Yesu wa Nazarete? 
kodi udza kutimwaza? dikudziwa iemwe uli, Woyera wa 
Mulungu. Ndimo Yesu nasulumula ie, kuti, Tontola, ndimo 
turuka kwa ie. Ndimo ntawi demon anamgwetsa pakati, 
naturuka kwa ie, ndimo sanampweteketsa. Ndimo kuzizwa 
kunali pa onse, nalankulana, modzi ndi wina, kuti, Mau 
anje amenewa? kuti ndi kuweruza ndi mpamvu auza 
mizimu yosatsuka, ndimo ituruka. Ndimo inaturuka mbiri 
ya ie pa malo onse a dziko lozungulira. 

Ndimo nauka ku sinagoge, naloa m nyumba ya Simon. 
Ndimo pongozi wa Simon nagwidwa ndi malungo akuru; 


99 


19 
20 


21 
22 


23 


24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 


33 
34 
35 


36 


37 


38 


100 LUKA. 4. 38- 


39 


41 


42 


n 


11 


12 


ndimo nampempa kwa ie. Ndimo naima pa ie, nasulumula 
malungo; ndimo anatshoka kwa ie: ndimo tsopano lino 
nauka naimirira kwa awo. 

Ndimo ntawi dzua linalikuloa, onse awo omwe analı ndi 
ena odwala ndi ntenda dzina natenga awa kwa ie; ndimo 
naika manja atshi pa awo onse, natshiritsa awo. Ndimo 
ademon anso naturuka mwa ambiri, kupfula, ndi kuti, Uli 
Mwana wa Mulungu. Ndimo kusulumula awa, sanaletsa 
awa ku lankula, tshifuka nadziwa kuti anali Kristu. 

Ndimo ntawi kunali dzua, naturuka nang'ka m’ tshipululu : 
ndimo antu ambiri nafuna ie, nafika kwa ie, nafuna kumle- 
tsa, kuti sakang'ka kwa awo. Koma nanena nao, Dikana- 
uza ivangeli wa dziko la Mulungu kwa mizinda ina anso: 
kuti kwa komwe dinatumidwa. 

Ndimo analikuuza m’ masinagoge a Galileya. 

Ndimo kunali, ntawi antu ambiri natitimizana pa ie 
namva mau a Mulungu, kuti analikuima mbali mwa nyanja 
ya Genezarete; ndimo naona dzombo dziwiri dzirikuima 
mbali mwa nyanja: koma apodzo anaturuka mwa idzo, 
ndimo analikutsuka maukonde ao. Ndimo naloa m’ tshi- 
modzi tsha dzombo, tshomwe tshinali tsha Simon nafunsa ie 
ku kang'ka pang'ono kuntunda. Ndimo nakala pansi napu- 
nzitsa antu ambiri kwa tshombo. Ndimo ntawi naleka 
kulankula, nanena ndi Simon, Kang'kirani kwa kuya, ndi 
ponyani maukonde anu kwa kukoka. Ndimo Simon naiang’- 
ka nanena, Ambuiye, tinagwira ntshito usiku wonse, ndimo 
sitinagwira kantu : koma pa mau ako didzaponya maukonde. 
Ndimo ntawi anatshita kumene, nakomaniza nsomba zambiri; 
ndimo maukonde ao anatofuna ku ng'ambika; ndimo nako- 
dola anzao m° tshombo tshina, kuti akadza ku tangata awa. 
Ndimo nadza, nadzaza dzombo dziwiri, monga kuti dzinali- 
kubira. Koma Simon Petros, ntawi nakuona, nagwa pa 
maondo a Yesu, kuti, Tshoka kwa ine; kuti diri muntu 
woipa, O Mwini. Kuti nazizwa, ndi onse omwe anali nai, 
ndi kukoka kwa nsomba komwe anagwira ; ndimo tshointsho 
onso anali Yakobi ndi Yohane, ana a Zebediya, omwe anali 
anzatshi a Simon. Ndimo Yesu nanena ndi Simon, Usaopa; 
kwa ntawi yatsopano udzagwira antu. Ndimo ntawi ana- 
tenga dzombo dzao pantunda, nasia zonse, namtsata, 

Ndimo kunali, ntawi anali m’ umodzi wa mizinda, ona, 
muntu wodzaza ndi kate: ndimo ntawi naona Yesu, nagwa 
pa nkope yatshi, napempa ie, kuti, Mwini, ngati ufuna, 


-5. 30. LUKA. 101 


udziwa kunditsuka. Ndimo naturutsa dzanja latshi, namtosa, 13 
kuti, Difuna; utsukidwe. Ndimo tsopano lino kate lina- 
tshoka kwa ie. Ndimo namuza sikuuza muntu modzi: 14 
koma enda, nudzisonyeza kwa ndzukuru, nutsira kwa 
kutsuka kwako, kofana Moses nauza, kwa kumariza ku awo. 
Koma tshointsho tshambiri tshopambana inaturuka mbiri ya 15 
ie: ndi antu ambiri nasong'kana ku mva, ndi ku tshiritsidwa 
ndi mafoko ao. Koma nadzisunta ku dzipululu, na- 16 
pempera. 

Ndimo kunali pa limodzi la masiku amenewo, kuti anali- 17 
kupunzitsa; ndimo analikukala pafupi Afarisi ndi apunzitsi 
a mau, omwe naturuka midzi yonse ya Galileya ndi ya 
Yudeya ndi Yerusalem: ndi mpamvu ya Mwini inali ndi ie 
ku tshiritsa. Ndimo ona, amuna nanyamula pa kama 18 
muntu iemwe wagwidwa ndi kunjenjemera: nafuna kumlo- 
eza, ndimo kumika patsogolo pa ie. Ndimo sanapeza 19 
bwanje anangomloeza tshifuka tsha antu ambiri, nakwera 
pa mwamba pa nyumba, namtsitsa pakati pa mapale ndi 
kama watshi mkati patsogolo pa Yesu. Ndimo kuona mvanu 20 
wao, nati, Muntu zakwaipa zako zikululukidwa kwa iwe. 
Ndimo akulembera ndi Afarisi naamba ku funsana, kuti, 21 
Amene ali ndani, iemwe alankula matukwano? Ndani 
adziwa ku kululukira zakwaipa, koma Mulungu eka? 
Koma Yesu kudziwitsa maganizo ao, naiang'ka nanena nao, 22 
Mufunsana tshiani m mitima yanu? Tshiti tshiri tshope- 23 
puka tshopambana, ku nena, Zakwaipa zako zikululukidwa 
kwa iwe; kapena ku nena, Uka nuenda? Koma kuti 24 
mudziwe kuti Mwana wa muntu ali ndi mpamvu pansi pano 
ku kululukira zakwaipa (nanena ndi wodwala wonjenjemera), 
Dinena ndi iwe, Uka, nutenga kama wako, numuka ku 
nyumba yako. Ndimo tsopano lino nauka patsogolo pa 25 
awo, natukula uyu pomwe nagona, namuka ku nyumba 
yatshi, ku pambanitsa Mulungu. Ndimo kuzizwa kuna- 26 
gwira onse, napambanitsa Mulungu ; nadzazidwa ndi kuopa, 
kuti, Taona zintu zozizwa lero. 

Ndimo pambuiu pa zintu zimenezi naturuka, naona 27 
wolandira tsong'ko, atshedwa Levi, kukala pa malo polandira 
tsong'ko, nanena nai’, Tsata ine. Ndimo nasia zonse, nauka 28 
uamtsata. Ndimo Levi nafotokozera ie kudia kwambiri m’ 29 
nyumba mwatshi: ndimo kunali antu ambiri a olandira 
tsong'ko ndi a ena omwe anakala pa kudia ndi awo. 
Ndimo Afarisi ndi akulembera ao nang'ung'udza pa akupu- 30 





LI 





102 LUKA. 5. 30- 


31 


32 
33 


34 


39 


10 


nzira atshi, kuti, Bwanje mudia ndi ku mwa ndi olandira 
tsong'iko ndi ampulupulu? Ndimo Yesu kuiang'ka nanena 
nao, Awo omwe ali olimba osali ndi kufunidwa ndi sing- 
anga; koma awo omwe ali odwala. Sindafika ku itana 
odeka koma ampulupulu kwa kutembenuza ntima. Ndimo 
nanena nal, Akupunzira a Yohane aleka kudia ntawi 
zambiri, napanga mapempo; ndimo onso akupunzira a 
Afarisi; koma ako adia ndi ku mwa. Ndimo Yesu nanena 
nao, Kodi mudziwa ku panga mapungu ku leka kudia, ntawi 
wokwati ali nao? Koma masiku adzadza; ndimo ntawi 
wokwati adzatshotsedwa kwa awo, pomwe adzaleka kudia m' 
masiku amenewo. Ndimo nanena nao onso fanizo ; Palibe 
muntu ang'amba tshigamba tsha maraia atsopano, natshiika 
pa maraia akali; kani adzang'amba atsopano, ndimo onso 
tshigamba tsha atsopano tshosadzafana ndi akali. Ndimo 
palibe muntu atsira vinyo watsopano m’ dzikopa dzakali; 
kani, vinyo watsopano adzang'amba dzikopa, ndi adzatai- 
kidwa, ndi dzikopa dzidzamwazika. Koma vinyo watsopano 
akanaikidwa m' dzikopa dzatsopano. Ndimo palibe muntu 
anamwa vinyo wakali, afuna watsopano: kuti ati, wakali ali 
wabwino. 

Ndimo kunali pa sabata, kuti analikupita pandule minda 
ya dzintu; ndi akupunzira atshi nakadzula ngala za dzintu, 
nadia, kusikisa izo m’ manja ao. Koma ena a Afarisi nati, 
Bwanje mutshita tshomwe sitshiri tshamau ku tshita pa siku 
la sabata? Ndimo Yesu kuiang'ka awo nati, Kodi simuna- 
werenga inde tshimenetshi, tshomwe Davide natshita, ntawi 
anamva njala, ie, ndi awo omwe anali nait ; bwanje naloa 
m' nyumba ya Mulungu, natenga nadia mikate yoonetsa, 
napatsa anso ku awo omwe anali na? ; yomwe siiri yamau 
ku dia koma kwa adzukuru oka? Nanena nao, Mwana wa 
muntu ali mwini wa sabata. 

Ndimo kunali pa sabata lina, kuti naloa m' sinagoge 
napunzitsa: ndimo kunali muntu apo, ndi dzanja latshi 
lamanja linauma. Ndimo akulembera ndi Afarisi nadikira 
je, ngati akatshiritsa pa sabata; kuti anangopeza bwanje ku 
tshula ie. Koma nadziwa maganizo ao; ndimo nanena ndi 
muntu emwe anali ndidzanja latshi louma,Uka, ima uli pakati. 
Ndimo nauka naima. Ndimo Yesu nanena nao, Dikufu- 
nsani, Kodi kuli kwamau pa sabata ku tshita bwino, kapena 
ku tshita koipa? ku pulumutsa moyo, kapena kuumwaza? 
Ndimo mnayang'anayang'ana pa awo onse, nanena nai, 


-6. 30. LUKA. 103 


Turutsa dzanja lako. Ndimo natshita tshointsho: ndimo 
dzanja latshi linatshiritsidwa. Koma nakala ndi misala; 11 
nauzana modzi ndi wina tshomwe anangotshita ndi Yesu. 

Ndimo kunali m' masiku amene, kuti nang'ka ku piri ku 12 
pempera; nakalabe usiku wonse m kupempera kwa 
Mulungu. Ndimo ntawi kunali dzua, naitana akupunzira 18 
atshi : ndimo kwa awo nasang'ka kumi ndi awiri, omwe enso 
natshedwa apostile; Simon, iemwe enso natshedwa Petros, 14 
ndi Andreya mpwatshi, ndi Yakobi ndi Yohane, ndi Filipu 
ndi Bartolomeyu, ndi Mateyu ndi Tomas, ndi Yakobi mwana 15 
wa Alifeyu, ndi Simon emwe anatshedwa Zelote, ndi Yuda 16 
mwana wa Yakobi, ndi Yuda Sikariyoti, iemwe anali nzondi; 
ndimo natsika ndi awo, naima pa dambo, ndi antu ambiri a 17 
akupunzira atshi, ndi antu ambiri kwa Yudeya lonse ndi 
Yerusalem, ndi ku doko la Tire ndi Tsidon, omwe nadza ku 
mva je, ndi ku tshiritsidwa ndi ntenda zao; ndimo awo 18 
omwe anapwetekedwa ndi mizimu yosatsuka natshiritsidwa. 
Ndi antu ambiri onse nafuna ku tosa ie: kuti mpamvu 19 
inaturuka mwa ie, ndimo inatshiritsa onse. 

Ndimo natukula maso atshi pa akupunzira atshi, nati, 20 
Odala muli mu osauka: kuti lanu liri dziko la Mulungu. 
Odala mult inu nomwe mumva njala tsopano: kuti mu- 21 
dzadzazidwa. Odala muli imu nomwe mulira tsopano: kuti 
mudzaseka. Odala muli inu, ntawi antu adzakwiira inu, 22 
ndimo ntawi adzagawa inu kwa gulu lao, nadzasautsa inu, 
nadzaturutsa dzina lanu monga loipa, kwa Mwana wa muntu. 
Sekerani m’ dzua limene, ndimo lumpani kwa tshimwemwe : 23 
kuti ona, sekeretso lanu liri lalikuru m mwamba: kuti 
tshointshi atatu ao natshita ndi aprofeti. Koma tshaipa 24 
kwa inu nomwe muli olemera! kuti mwalandira kusanga- 
latsa kwanu. Tshaipa kwa inu, inu nomwe muli odzaza 25 
tsopano! kuti mudzamva njala. Tshaipa kwa inu, inu 
nomwe museka tsopano! kuti mndzamva tshisoni ndi ku lira 
nsozi. 'shaipa kwa inu, ntawi antu onse adzanena bwino 26 
ndi inu! kuti tshointshi atatu ao natshita ndi aprofeti 
onyenga. 

Koma dinena ndi inu nomwe mumva, Kondani maliwongo 27 
anu, tshitani bwino ndi awo omwe akwiira imu, dalani awo 28 
omwe akutukwana inu, pemperani kwa awo omwe anyansa 
inu. Kwa jemwe akumenya pa tsaia limodzi sonyeza anso lina; 29 
ndimo kwa iemwe atshotsa tshopfundira tshako usakaniza 
marala ako onso. Patsa ku onse omwe afunsa iwe; ndi 30 











104 CUKA 6. 30- 


31 kwa iemwe atshotsa zintu zako usazifunsa anso. Ndimo 
monga mufuna kuti antu akatshita ndi inu, mutshite ku 
32 awa anso modzimodz:i. Ndimo ngati mukonda awo omwe 
akonda inu, sekero lanje mupotshera ? kuti inde ampulu- 
33 pulu akonda awo omwe akonda awa. Ndimo ngati mutshita 
bwino ndi awo omwe atshita bwino ndi inu, sekero lanje 
mupotshera? kuti inde ampulupulu atshita modzimodzi. 
34 Ndimo ngati mubwereka ku awo kwa omwe mulingalira 
ku landira, sekero lanje mupotshera? inde ampulupulu 
abwereka ku ampulupulu, ku landira modzimodzi inso. 
35 Koma kondani maliwongo anu, ndimo tshitani bwino nawo, 
ndimo bwerekani, palibe ntawi ku lizinga; ndimo sekeretso 
lanu lidzakala lalikuru, ndimo mudzakala ana a Wopamba- 
30 nitsa: kuti ali wokoma kwa osamika ndi oipa. Kalani inu 
37 ndi nsisi, inde monga Atatu anu ali ndi nsisi. Ndimo 
musaweruza, ndimo musadzaweruzidwa : ndimo musasutsa, 
ndimo musadzasutsidwa : masulani, ndimo mudzamasulidwa : 
38 patsani, ndimo tshidzapatsidwa kwa inu; kuyeza kwabwino, 
kosindikiza, kosukisira, ndi kotula, adzapatsa inu m’ dzifua 
mwanu. Kuti ndi muyezo womwe muyeza udzayezedwa 
kwa inu unso. 
39 Ndimo nanena nao onso fanizo, Kodi akungu adziwa ku 
tsogolera akungu? kodi sadzagwa awiri m dzenje? 
40 Wopunzira wosali wopambana mpunzitsi watshi: koma 
onse ntawi anatetsedwa adzakala monga mpunzitsi wao. 
41 Ndimo bwanje uona tshitolo tshomwe tshiri m’ diso la 
mbali wako, koma usaganiza ndi ntanda womwe uli m’ diso 
42 lako? Kapena bwanje udziwa ku nena ndi mbali wako, 
Mbali, leka ine ku tshotsa tshitolo tshomwe tshiri m’ diso 
lako, ntawi iwe eka suona ntanda womwe uli m’ diso lako? 
Watshinyengo iwe, patsogolo tshotsa ntanda kwa diso lako, 
ndimo pomwe udzaona bwino ku tshotsa tshitolo tshomwe 
43 tshiri m’ diso la mbali wako. Kuti palibe ntengo wabwino 
womwe ubala dzobala dzobvunda; kapena anso ntengo wo- 
44 bvunda womwe ubala dzobala dzabwino. Kuti mitengo 
yonse idziwidwa ndi dzobala dza iyo. Kuti kwa minga 
antu osakung'kha zinkhuyu, kapena kwa tshifutu tsha 
45 ntungwi osakungkha magrepe. Muntu wabwino kwa 
kulemera kwabwino kwa ntima watshi aturutsa tshomwe 
tshiri tshabwino; ndi muntu woipa kwa kulemera koipa 
aturutsa tshomwe tshiri tshoipa : kuti kwa kutshuruka kwa 
ntima, nkamwa mwatshi mulankula. 








-7. 13. LUKA. 105 


Ndimo bwanje mutsha ine, Mwini, Mwini, ndimo 46 
musatshita zintu zomwe dinena? lemwe adza kwa ine, 47 
namva mau anga, naatshita didzasonyeza inu ku emwe ali 
wofana: ali wofana ndi muntu kumanga nyumba, emwe 48 
nakumba kuya, nazika pa tantwe: ndimo ntawi tshigumula 
tshinauka, ntsinje unamenya pa nyumba imeneyo, ndimo 
usanadziwa kuigwedeza: tshifuka kuti inamangidwa bwino. 
Koma iemwe amva, ndimo wosatshita, ali wofana ndi muntu 49 
iemwe namanga nyumba pa ntaka yopanda kuzika; pa 
yomwe ntsinje unamenya, ndimo tsopano lino inagwa 
mbwalo; ndi kupasuka kwa nyumba imene kunali 
kwakukuru. 

Pambuiu anata kunena kwatshi konse m’ makutu a antn, 7 
naloa m Kapernahum. 

Ndimo kapolo wa kenturione modzi, emwe anakondedwa 
ndi ie, anadwala, nafuna ku fa. Ndimo ntawi anamva ndi 
Yesu, natumiza kwa ie akuru a Ayuda, kufunsa ie kuti 
akadza nakapulumutsa kapolo watshi. Ndimo awo, ntawi 4 
anadza kwa Yesu, napempa ie kolimba, kuti, Ali woenera 
kuti ukatshita tshimenetshi kwa ie: kuti akonda mtundu 5 
watu, ndimo ie eka anamanga kwa ife sinagoge latu. 
Ndimo Yesu namuka nao. Ndimo ntawi tsopano anali si 6 
kutali kwa nyumba, kenturione natumiza abali kwa ie, 
kunena ndi ie, Mwini, usasautsa iwe eka: kuti sindiri 
woenera kuti ukaloa pansi pa tshindu langa: mwa kuti 7 
kapena sindinaganiza ine ndeka woenera ku fika kwa iwe; 
koma nena mau, ndimo mwana wanga adzatshiritsidwa. 
Kuti diri inso mamuna kuikidwa pansi pa kuweruza, kupo- 8 
tshera pansi pa ine ankhondo: ndimo dinena ndi amene, 
Muka, ndimo amuka; ndimo kwa wina, Idza, ndimo adza; 
ndi kwa kapolo wanga, Tshita tshimenetshi, ndimo atshi- 
tshita Ndimo ntawi Yesu anamva zintu zimenezi, nazi- 9 
zwa ndi ie, natembenuka nanena ndi antu ambiri omwe 
anatsata ie, Dinena ndi inu, Sindinapeza mvanu woukuru 
tshointshi, iai, si mwa Sirayeli. Ndimo awo omwe anatu- 10 
midwa, ku bwera ku nyumba, napeza kapolo wolimba. 

Ndimo kunali nsanga pambuiu, kuti namuka ku mzinda 11 
utshedwa Nayin; ndi akupunzira atshi nangka nai, ndi 
antu ambiri. Ndimo ntawi nayandika ndi tshipata tsha 12 
mzinda, ona, kunanyamulidwa kunja modzi emwe anafa, 
mwana modzi wa amai atshi, ndimo ie anali wamasie: ndi 
antu ambiri a mzinda anali na. Ndimo ntawi Mwini 13 


a 


106 LUKA. 7. 13- 


namona, nakala ndi tshisoni nai, nanena nai, Usalira. 

14 Ndimo nayandika natosa tshitanda: ndimo akunyamula 
naima. Ndimo nati, Nyamata, dinena ndi iwe, Uka. 

15 Ndimo wakufa nauka, naamba ku lankula. Ndimo napatsa 

16 ie ku amai atshi. Ndimo kuopa kunagwira onse: ndimo 
napambanitsa Mulungu, kunena kuti, Mprofeti wang'kuru 
anauka mwa ife: ndimo kuti, Mulungu anatsheza ndi antu 

17 atshi. Ndimo mbiri imene inaturuka ndi ie m’ Yudeya 
lonse, ndi dziko lonse lozungulira. 

18 Ndimo akupunzira a Yohane namsonyeza ndi zintu zonse 

19 zimenezi. Ndimo Yohane kuitana kwa ie awiri a akupu- 
nzira atshi natumiza awa ku Mwini, kuti, Kodi uli iemwe 

20 alikufika, kapena tiyang'anire wina? Ndimo ntawi antu 
anafika kwa ie, nanena, Yohane Mbapatizi anatumiza ife 
kwa iwe, kuti, Kodi uli iemwe alikufika, kapena tiyang’a- 

21 nire wina? Ndimo mwa ora lomwe natshiritsa ambiri kwa 
zintenda ndi kwa miliri ndi kwa mizimu yoipa; ndi kwa 

22 ambiri akungu napatsa kuona. Ndimo naiang'ka nanena 
nao, Mukani, uzani Yohane zintu zomwe munaziona ndi 
munazimva; akungu alandira kuona kwao, opunduka 
miendo aenda, akate atsukidwa, ndi ogonta amva, akufa 

23 adzukitswa, osauka auzidwa ivangeli. Ndimo wodala ali 
le, emwe wosadzakwiitsidwa ndi ine. 

24  Ndimo ntawi mitenga ya Yohane inatshoka, naamba ku 
nena ndi antu ambiri ndi Yohane, Munang'ka m’ tshipululu 
ku ona tshiani? nzengo inagwedezedwa ndi mpepo kodi? 

25 Koma munaturuka ku ona tshiani? muntu anabvala nsaru 
zofewa? Onani, awo omwe abvala nsaru zolemera, naeta 

26 zintu zabwino, ali m° malo a mafumu otshuka. Koma 
munaturuka ku ona tshiani? mprofeti? Inde, dinena ndi 

27 inu, ndi wambiri wopambana mprofeti. Amene ali ie wa 
lemwe tshilembedwa, 

Ona ditumiza ntenga wanga patsogolo pa nkope yako, 
Iemwe adzakonzetsa njira yako patsogolo pa iwe. 

28 Dinena ndi inu, Mwa awo omwe abadwa ndi akazi wosali 
modzi wang'kuru wopambana Yohane: koma iemwe ali 
wang'ono wopambana m’ dziko la Mulungu ali wang'kuru 

29 wopambana ie. Ndimo antu onse ntawi anamva, ndi 
olandira tsong’ko, nadeketsa Mulungu, kunabapatizidwa ndi 

30 bapatisma la Yohane. Koma Afarisi ndi ankoswe nataia 
kwa awo oka kwiyeruza kwa Mulungu, sikunabapatizidwa 

31 ndiie. Ndimo ndi tshiani didzafaniza antu a fuko limeneli, 


—7. 49. LUKA. 107 


ndi kwa tshiani ali ofana? Ali ofana ndi ana omwe akala 32 
m’ malo a maronda, naitana modzi kwa wina; omwe ati, 
Tinaomba milumbwi kwa inu, ndimo musanabvina; tina- 
pfula, ndimo musanalira nsozi. Kuti Yohane Mbapatizi 33 
anadza sanadia nkate kapena sanamwa vinyo; ndimo muti, 
Apotshera demon. Mwana wa muntu anafika kudia ndi 34 
kumwa; ndimo munena, Ona, muntu wosusuka, ndi 
wakumwa vinyo, mbali wa olandira tsong'ko ndi ampulu- 
pulu!  Ndimo nzeru ideketsedwa ndi ana atshi 35 
onse. 

Ndimo modzi wa Afarisi nafuna ie kuti akadia nai. 36 
Ndimo naloa m nyumba ya Mfarisi, nakala pa kudia. 
Ndimo ona, nkazi emwe anali muzinda, wampulupulu ; 37 
ndimo ntawi nadziwa kuti analikukala pa kudia m’ nyumba 
ya Mfarisi, natenga nsupa ya alabastile ya mafuta, ndimo 38 
kuima pambuiu pa mapazi atshi, kulira nsozi, naamba ku 
katamiza mapazi atshi ndi misozi yatshi, napukuta awa ndi 
tsisi la mutu watshi, namsomsona mapazi atshi, nadzosa awo 
ndi mafuta. Ndimo ntawi Mfarisi iemwe anaitana ie naona, 39 
nanena mwa ie eka, kuti, Muntu amene, ngati anali 
mprofeti, akanadziwa ndani ndi wanje nkazi amene ali emwe 
atosa ie, kuti ali wampulupulu. Ndimo Yesu kuiang’ka 40 
nanena nal, Simon, diri ndi kantu ku nena ndi iwe. 
Ndimo ati, Mpunzitsi, nena. Wagongole modzi anali ndi 41 
amangawa awiri: modzi wakong’gola madenariyon madzana 
asanu, ndi wina makumi asanu. Ndimo ntawi analibe 42 
kantu ku lipira, nakululukira awa awiri. Ndimo uti wa 
awa adzakonda ie kopambana? Simon najang'ka nati, Ie, 43 
diganiza, kwa emwe nakululukira kopambana. Ndimo 
nanena nai, Waweruza bwino. Ndimo kutembenuka kwa 44 
nkazi, nanena ndi Simon, Kodi uona nkazi amene? Daloa 
m' nyumba yako, sunapatsa ine madzi kwa mapazi anga: 
koma je anakatamiza mapazi anga ndi misozi yatshi, napu- 
kuta awo ndi tsisi latshi. Sunapatsa ine kumsomsona: 45 
koma ie, kwa ntawi daloa, sanaleka ku somsona mapazi anga. 
Mutu wanga ndi mafuta sunadzosa: koma ie wadzosa 46 
mapazi anga ndi mafuta. Ndimo dinena ndi iwe, Zakwaipa 47 
zatshi, zomwe ziri zambiri, zikululukidwa; kuti nakonda 
kwambiri: koma ku iemwe kang'ono kakululukidwa, čemwe 
akonda kang'ono. Ndimo nanena naji, Zakwaipa zako 48 
zikululukidwa. Ndimo awo omwe anakala pa kudia ndi ie 49 
naamba ku nena mwa iwo oka, Ndani ali amene iemwe inde 





108 LUKA. 7. 49- 


50 


8 


ar e 


13 


14 


l5 


16 


akululukira zakwaipa? Ndimo nanena ndi nkazi, Mvanu 
wako wapulumutsa iwe; muka ndi ntendere. 

Ndimo kunali nsanga pambuiu, kuti nangka m’ mizinda 
ndi m midzi, kuuza ndi kutenga ivangeli wa dziko la 
Mulungu, ndimo ndi ie kumi ndi awiri, ndi akazi ena omwe 
anatshiritsidwa ndi mizimu yoipa ndi mafoko, Mariya emwe 
natshedwa kwa Magadala, mwa emwe naturuka ademon 
asanu ndi awiri, ndi Yohana nkazi wa Kuza ndindo wa 
Herode, ndi Susana, ndi ena ambiri, omwe naimirira kwa 
awo ndi zintu zao. 

Ndimo ntawi antu ambiri anasong'kana, ndimo awo a 
mizinda yonse nafika kwa ie, nanena ndi fanizo: Wofesa 
naturuka ku fesa mbeu yatshi: ndimo monga analikufesa, 
ina inagwa mbali mwa njira; ndimo inapondedwa, ndi 
mbalame za mlengalenga zinaidia. Ndimo ina inagwa pa 
tantwe ; ndimo nsanga monga inamera, inanyala, tshifuka 
inakala yopanda nyonto. Ndimo ina inagwa pakati 'pa 
minga; ndi minga inamera naiyo, ndimo inaikwinyatitsa. 
Ndimo ina inagwa pa ntaka yabwino, ndimo inamera, ndimo 
inabala dzobala dzatshi makumi okioka kumi. Monga 
ananena zintu zimenezi, napfula, Tlemwc ali makutu ku mva, 
amve. 

Ndimo akupunzira atshi namfunsa fanizo limene linango- 
kala bwanje. Ndimo nati, Kwa inu kupatsidwa ku dziwa 
zosadziwika za dziko la Mulungu: koma kwa ena m' 
mafanizo ; kuti kuona osangoona, ndi kumva osangomvetsa. 
Ndimo fanizo liri limeneli: Mbeu iri mau a Mulungu. 
Ndi amene mbali mwa njira ali omwe anamva; ndimo 
diabolos adza, natshotsa mau kwa mitima yao, kuti sangoa- 
mvana ndi ku pulumutsidwa. Ndimo amene pa tantwe ali 
awo omwe, ntawi anamva, alandira mau ndi tshimwemwe ; 
ndi amene ali opanda ntsitsi, omwe kwa ntawi amvana, 
ndimo pa ntawi ya tshinyengo aleka. Ndi imene yomwe 
inagwa mwa minga, amene ali awo omwe anamva, ndi 
monga analikupita nakwinyatitswa ndi zisoni ndi zolemera 
ndi masekeretso a moyo umene, ndimo osabala dzobala 
dzopsa dzabwino. Ndimo imene pa ntaka yabwino, amene 
ali otere monga mutima wosaba ndi wabwino, anamva mau, 
asunga kolimba, nabala dzobala ndi kulongosoka. 

Ndimo palibe muntu, ntawi waatsa muni, avundikila uo 
ndi tshiwira, kapena auika pansi pa kama; koma auika pa 
tshogwirira, kuti omwe aloa angoona kuunika. Kuti kulihe 


Saa, LUKA. l 109 


kantu kobisidwa, komwe kosadzasonyezedwa ; kapena kantu 
kakutseri, komwe kosadzadziwidwa ndi kadzaturukira 
poyera. Ndimo yang'anirani bwanje mumva: kuti iemwe 18 
apotshera, kwa ie adzapatsidwa; ndi emwe wosapotshera, 
kwa le adzatshotsedwa inde tshomwe aganiza apotshera. 

Ndimo nafika kwa ie amai atshi ndi abali atshi, ndimo 19 
sanadziwa kumwandika tshifuka tsha antu ambiri. Ndimo 20 
tshauzidwa ie, Amai ako ndi abali ako aima kunja, kufuna 
ku ona iwe. Koma naiang'ka nanena nao, amai anga ndi 21 
abali anga ali amene omwe amva mau a Mulungu, naatshita. 

Ndimo kunali pa limodzi la masiku amenewo, kuti naloa 22 
m’ tshombo, ie eka ndi akupunzira atshi; ndimo nanena nao, 
Tiyambuke patsidia lina la nyanja: ndimo nakang’ka. 
Koma monga analikupita ndi matanga nagona: ndimo 283 
unatsika mondwe wa mpepo pa nyanja; ndimo analikudzaza 
ndi madzi, nakala ndi madzidzi. Ndimo nafika kwa ie, 24 
nadzutsa ie, kuti, Ambuiye, ambuiye, timwazika. Ndimo 
nadzuka, nasulumula mpepo ndi kukwia kwa madzi: ndimo 
zinaleka, ndimo kunali bata. Ndimo nanena nao, Mvanu 25 
wanu uli kuti? Ndimo kuopa nazizwa, kuti modzi ndi 
wina, Ndimo amene ali ani, kuti auza inde mpepo ndi madzi, 
ndimo zimvera ie? 

Ndimo nafika pa dziko la Agerasa, lomwe liri pandunji 26 
ndi Galileya. Ndimo ntawi naturuka pa ntunda, nakomana 27 
ndi ie ku mzinda muntu modzi, emwe anapotshera ademon; 
ndi kwa ntawi yambiri sanabvala nsaru, ndi sanakala m’ 
nyumba :?modzi, koma m’ mianda. Ndimo ntawi naona 28 
Yesu, napfula, nagwa patsogolo pa ie, ndi liu lalikuru wati, 
Dirikutshita tshiani ndi iwe Yesu iwe Mwana wa Mulungu 
Wopambanitsa? Dipempa iwe, usandizunze. Kuti anauza 29 
nzimu wosatsuka ku turuka kwa muntu. Kuti ntawi 
zambiri unagwira ie: ndimo nadikiridwa, namangidwa ndi 
maunyolo ndi magrigadyera; ndimo kudula zomangira, 
natsogozwa ndi demon m dzipululu. Ndimo Yesu namfunsa, 30 
Dzina lako liri lani? Ndimo nati, Lijon; kuti adenion 
ambiri analoa mwa ie. Ndimo namfunsa kuti sakauza awa 31 
ku turuka mwa mphompo. Ndimo linali apo gulu la 32 
nkhumba zambiri kueta pa piri: ndimo nafunsa je kuti 
akaloleza awo ku loa mwa izo. Ndimo naloleza. Ndimo 33 
ademon naturuka kwa muntu, naloa mwa nkhumba: ndimo 
gulu linatsika nsanga malo otseruka m' nyanja, natseka 
pwea Ndimo ntawi omwe naeta izo naona tshomwe 34 





110 


39 


36 
37 


38 


39 


40 
41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 
51 


LUKA. 8. 34- 


tshinali, natawa, nauza w mzinda ndi m’ minda. Ndimo 
naturuka ku ona tshomwe tshinali; ndimo nafika kwa 
Yesu, napeza muntu, mwa emwe ademon aratshoka, kukala, 
nabvala, ndi nzeru zatshi zabwino, pa niapazi a Yesu: ndimo 
anaopa. Ndimo awa omwe anatshiona nauza awa bwanje 
lemwe anagwidwa ndi ademon anatshiritsidwa. Ndimo 
antu onse a dziko la Agerasa lozungulira napempa ie ku 
tshoka kwa awa; kuti nagwidwa ndi kuopa kwambiri: 
ndimo naloa m' tshombo, nabwera. Koma muntu mwa 
emwe ademon anaturuka napempera ie kuti anangokala 
nai: koma namtshotsa, kuti, Bwera ku nyumba yako, 
nusonyeza bwanje zintu Mulungu anatshita kwa 
iwe. Ndimo namuka, ku uza muzinda wonse bwanje zintu 
zazikuru Yesu anatshita nař. 

Ndimo monga Yesu nabwera, antu ambiri nalandira je 
ndi kusekera; kuti onse analikulindira ie. Ndimo ona, 
nafika muntu atshedwa Yayiro, ndimo anali mkuru wa 
sinagoge: ndimo nagwa pa mapazi a Yesu, napempa le ku 
loa m' nyumba yatshi; kuti anali ndi butu limodzi loka, 
linali ndi dzaka kumi ndi dziwiri, ndimo linagona linafuna 
ku fa. Koma monga analikupita antu ambiri naunjikana 
pa ie. 

Ndimo nkazi anali ndi kuka mwazi dzaka kumi ndi 
dziwiri, emwe anata zomwe anali nazo kwa asing'anga, 
ndimo sanadziwa ku tshiritsidwa ndi wina, nadza pambuiu 
pa ie, natosa mtsheu wa mwinjiro watshi: ndimo tsopano 
lino kuka kwa mwazi watshi kwaleka. Ndimo Yesu wati, 
Wanditosa ndani? Ndimo ntawi onse nakana, Petros 
nanena, ndi awa omwe anali nai, Ambuiye, antu ambiri 
aunjikana pa iwe natitimiza iwe. Koma Yesu wati, Wina 
wanditosa: kuti dinadziwitsa kuti mpamvu yaturuka kwa 
ine. Ndimo ntawi nkazi naona kuti 'sanabisidwa, nadza ndi 
kuntentemera, ndimo kugwa patsogolo pa ie nauza patsogolo 
pa antu onse kwa tshifukwa tshanje anatosa le, ndimo 
bwanje anatshiritsidwa tsopano lino. Ndimo nanena na, 
Mwana wankazi, mvanu wako wakutshiritsa; enda ndi 
ntendere. 

Ntawi analikulankula, afika modzi ku nyumba ya mkuru 
wa sinagoge, kuti, Butu lako lafa; leka nkhani Mpunzitsi. 
Koma Yesu analikumva, naiang'ika ie, Usaopa: mvana 
koka, ndimo lidzatshiritsidwa. Ndimo ntawi nafika ku 
nyumba, naletsa, muntu palibe ku loa ndi ie, koma Petros, 


-9. 14. LUKA. 111 


ndi Yohane, ndi Yakobi, ndi atatu atshi ndi amai atshi a 
butu. Ndimo onse analikulira nsozi, ndi kupfulira ie: 52 
koma nati, Musalira nsozi ; kuti sanafa, koma ligona. Ndimo 53 
naseka ie kwambiri, kudziwa kuti linafa. Koma ie, kutenga 54 
ilo ndi dzanja, naitana, kuti, Butu, uka. Ndimo nzimu 55 
watshi unabwera, ndimo linauka nsanga: nauza ku patsa 
ilo ku dia. Ndimo atatu atshi ndi amai atshi nazizwa: 56 
koma nauza awa sikuuza muntu ndi tshomwe tshinatshi- 
tidwa. 

Ndimo nasong’kanitsa kumi ndi awiri, napatsa awa 9 
mpamvu ndi kuweruza pa ademon onse, ndi ku tshiritsa 
zintenda. Ndimo natumiza awa ku uza dziko la Mulungu, 
ndi ku tshiritsa odwala. Ndimo nanena nao, Musatenga 
kantu kwa ulendo wanu, kapena ndodo, kapena katumba, 
kapena nkate, kapena ndrama ; kapena musapotshera miinji- 
ro iwir. Ndi m’ nyumba yomwe muloa, kalani apo, ndimo 
apo mumuka. Ndimo monga ambiri monga osafuna ku 
landira inu, ntawi muturuka muzinda umene, sansani fumbi 
kwa mapazi anu kwa kumariza pa awo. Ndimo namuka, 6 
napita m’ mizinda, kuuza ivangeli, ndi kutshiritsa m’ malo 
onse. 

Ndimo Herode woweruza wa tshinai anamva ndi zonse 7 
zomwe zinatshitidwa: nasautswa kwambiri, tshifuka kuti 
ananenedwa ndi ena, kuti Yohane anaukitswa kwa akufa ; 
ndimo ndi ena, kuti Eliya anasonyeza; ndimo ndi ena, kuti 
modzi wa aprofeti akali anaukitswa anso. Ndimo Herode 
nati, Yohane dinadula mutu: koma amene ali ani, ndi 
emwe dimva zintu zotere? Ndimo nafuna ku ona je. 

Ndimo apostile, ntawi anabwera, nauza ie zintu zomwe 10 
anazitshita. Ndimo natenga awa, nang'ka kutseri ku mzinda 
utshedwa Betsayida. Koma antu ambiri kudziwitsa na- 11 
mtsata; ndimo nalandira awo ndi kusekera, nalankula nao 
ndi dziko la Mulungu, ndi awo omwe anali ndi kufunidwa 
ndi kutshiritswa, natshiritsa. Ndimo dzua linalikupita; 12 
ndimo kumi ndi awiri nadza, nanena naji, Tshotsa antu 
ambiri, kuti angoenda m' midzi ndi m' dziko lozungulira, 
` ku gona, nalandira kudia: kuti pano tiri m’ malo atshipu- 
~ lulu. Koma nanena nao, Patsani awa ku dia. Ndimo 13 
| nati, Tiribe kantu kopambana mikate isanu ndi nsomba 
ziwiri; kani tikaenda ku gula kudia kwa antu onse amene. 
Kuti anali amuna kwa mazousan asanu. Ndimo nanena 14 
ndi akupunzira atshi, Pangani awo ku kala pansi m’ magulu, 


o w 


Q A 


© o 








114 LUKA. 9. 14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 


2i 


22 


23 


24 


25 


26 


Zi 


28 


29 


30 
əl 


33 


ndi kwa makumi asanu pa limodzi. Ndimo natshita tshoi- 
ntsho, napanga awo onse ku kala pansi. Ndimo natenga 
mikate isanu ndi nsomba ziwiri, nayangana ku mwamba, 
nadalitsa izo, naswa ; napatsa ku akupunzira ku ika patso- 
golo pa antu ambiri. Ndimo nadia, nakuta onse: ndimo 
kunatoledwa zomwe zinatsala ku awo za nyenyeswa, mitanga 
kumi ndi iwiri. 

Ndimo kunali, monga analı eka kupempera, akupunzira 
anali nai: ndimo nafunsa awa, kuti, Antu ambiri anena 
kuti diri ani? Ndimo awo kuiang'ka nati, Yohane Mbapa- 
tizi; koma ena, Eliya; ndi ena, kuti modzi wa aprofeti 
akali aukitswa anso. Ndimo nanena nao, Koma munena 
kuti diri ani? Ndimo Petros kuiang'ka nati, Kristu wa 
Mulungu. Koma nanena nao, nauza awa siauza muntu 
tshimenetshi; kuti, Mwana wa muntu akanamva zintu 
zambiri, ndi akanakanidwa ndi akuru ndi adzukuru akuru 
ndi akulembera, ndi akanapedwa, ndi pa dzua latshitatu 
akanaukitswa. Ndimo nanena ndi onse, Ngati muntu modzi 
afuna ku tsata pambuiu pa ine, leka je ku dzikana, ndi ku 
tukula nkhwitshi yatshi masiku onse, nanditsata. Kuti 
lemwe afuna ku pulumutsa moyo watshi adzaumwaza; koma 
iemwe adzamwaza moyo watshi kwa ine, iemwe adzaupulu- 
mutsa. Kuti, muntu apindulidwa bwanje, ngati apeza 
dziko lonse, nadzimwaza ie eka kapena ku tshotsedwa? 
Kuti iemwe adzakala ndi manyazi, tshifuka tsha ine ndi tsha 
mau anga, ndi ie Mwana wa muntu adzakala ndi manyazi, 
ntawi adza m' kupambana kwatshi, ndi kupambana kwa 
Atate, ndi kwa anjelo oyera. Koma dinena ndi inu kwa 
nteradi, Alipo ena a awo omwe aima pano, omwe sadzalawa 
nditu ndi imfa, kwa ntawi aona dziko la Mulungu. 

Ndimo kunali pa masiku asanu ndi atatu pambuiu mau 
amene, natenga nai’ Petros ndi Yohane ndi Yakobi, nakwera 
pa piri ku pempera. Ndimo monga analikupempera, maka- 
lidwe a nkope yatshi anasandulizidwa, ndi nsaru zatshi 
zinali zoyera ndi zowala. Ndimo ona, analankula ndi ie 
antu awiri, omwe anali Moses ndi Eliya; omwe nasonyeza 
m' kupambana, nanena ndi imfa yatshi yomwe anatofuna 
ku ta pa Yerusalem. Koma Petros ndi awo omwe anali nar’ 
analemedwa ndi ntulo: koma ntawi anali maso nditu, naona 
kupambana kwatshi, ndi antu awiri omwe naima ndi ie. 
Ndimo kunali, monga analikumuka kwa ie, Petros nanena 
ndi Yesu, Ambuiye, tshiri tshabwino kwa ife tiri pano; 


-9. 51. LUKA. 113 


ndimo timange masasa atatu; limodzi kwa 1we, ndi limodzi 
kwa Moses, ndi limodzi kwa Eliya: siadziwa tshomwe 
nanena. Ndimo ntawi nanena zintu Zimenezi, unadza 
ntambo, ndimo unatsita awo: ndimo naopa monga naloa 
muntambo. Ndimo liu linaturuka muntambo, kuti, Amene 
ali Mwana wanga, wosang'kidwa wanga: imvani ie. Ndimo 
ntawi liu linadza, Yesu anapezedwa eka. Ndimo natontola, 
ndimo sanauza muntu m°’ masiku amenewo zina za zintu 
zomwe anaziona. 

Ndimo kunali, pa mawa, ntawi anatsika pa piri, antu 
ambiri nakomana ndi ie. Ndimo ona, muntu kwa antu 
ambiri napfula, kuti, Mpunzitsi, dipempa iwe ku yang'anira 
mwana wanga; kuti ali mwana wanga modzi: ndimo ona, 
nzimu ugwira le, ndimo apfula kwansangu; ndimo upweteketsa 
ie kuti akala ndi povu, ndimo kolimbika uleka ie, kutundudza 
le kwambiri. Ndimo dinapempa akupunzira ako ku turutsa 
iwo; ndimo sanadziwa ku ishita. Ndimo Yesu naiang'ka 
nati, O fuko lopanda mvanu ndi losasamala, ntawi ingati 
didzakala ndi inu, ndimo didzalola inu? tenga mwana wako 
kuno. Ndimo monga analinkudza kosuntira, demon na- 
mgwetsa pansi, nampweteketsa kwambiri. Koma Yesu 
nadzudzula nzimu wosatsuka, natshiritsa mwana, nambweza 
ku atatu atshi. Ndimo onse nazizwa ndi ukuru wa 
Mulungu. 

Koma ntawi onse analikuzizwa ndi zintu zonse zomwe 
natshita, nanena ndi akupunzira atshi, Lekani mau amene 
ku bira m’ makutu mwanu: kuti Mwana wa muntu adza- 
perekedwa m’ manja mwa antu. Koma sanadziwika ku 
nena kumene, ndimo kunabisidwa kwa awo, kuti sakaonetsa : 
ndimo naopa kumfunsa ndi kunena kumene. 

Ndimo kunauka kuuzana mwa awo, ndani wa awo akakala 
wang'kuru. Koma Yesu kuonetsa ganizo la mitima yao, 
natenga kamwana, nakaika pa kundu patshi, nanena nao, 
Iemwe adzalandira kamwana kamene m’ dzina langa 
alandira ine: ndi iemwe adzalandira ine, alandira iemwe 
ananditumiza: kuti iemwe ali wang'ono mwa inu nonse, 
iemwe akala wang'kuru. 

Ndimo Yohane naiang'ka nati, Ambuiye tinaona modzi 
kuturutsa ademon m' dzina lako; ndimo tinamletsa, tshi- 
fuka wosatsatana ndi ife. Koma Yesu nanena nai, Usa- 
mletsa: kuti iemwe wosali pa inu ali ndi inu. 


Ndimo kunali, ntawi masiku analikukwanira kuti akana- 
H 


34 


99 
36 


37 
38 


39 


40 
41 


42 


43 


44 


45 
46 


47 
48 


114 LUKA. 9. 51- 


landiridwa kumwamba, naika kolimbika nkope yatshi ku 

52 muka ku Yerusalem, ndimo natumiza mitenga patsogolo pa 
nkope yatshi : ndimo namuka, naloa m’ mudzi wa Asamariya, 

53 ku konzetsa kwa ie. Ndimo sanalandira ie, tshifuka nkope 
yatshi mali monga ngati nafuna ku ng'ka kwa Yerusalem. 

34 Ndimo ntawi akupunzira atshi Yakobi ndi Yohane anaona 
tshimenetshi, nati, Mwini, kodi ufuna kuti tiuze moto ku 

53 tsika kwa kumwamba, ku otsha awa? Koma natem- 

56 benuka, nadzudzula awo. Ndimo namuka ku mudzi wina. 

57 Ndimo monga napita pa njira, muntu modzi nanena nai’, 

98 Didzatsata iwe pomwe umuka. Ndimo Yesu nanena nai', 
Ankhandwe ali ndi mapanga, ndi mbalame za mlengalenga 
ziri ndi dzisa: koma Mwana wa muntu wosapotshera malo 

59 ku ika mutu watshi. Ndimo nanena ndi wina, Tsata ine. 
Koma nati, Mwini, leka ine patsogolo ku ng'ka ku ika atatu 

60 anga m’ mwanda. Koma nanena nai, Leka akufa ku ika 
akufa ao m' mwanda; koma muka iwe nubukitsa dziko la 

61 Mulungu. Ndimo wina anso nati, Didzatsata iwe, Mwini; 
koma leka ine patsogolo ku tsazika awo omwe ali ku 

62 nyumba yanga. Koma Yesu nanena na, Palibe. muntu, 
waika dzanja latshi pa tshokoketsa, nayang'ana kumbuiu, 
ali woenera kwa dziko la Mulungu. 

10 Ndimo pambuiu pa zintu zimenezi Mwini naloeza 
makumi asanu ndi awiri ena, ndimo natumiza awo awiri 
ndi awiri patsogolo pa nkope yatshi m' mizinda yonse ndi 

2 m’ malo onse, pomwe ie eka anafuna ku fika. Ndimo 
nanena nao, Masika ali otshuruka, koma antshito ali 
owerengjeka: ndimo pemperani Mwini wa masika, kuti 

3 atumize antshito mwa masika atshi. Mukani: ona, ditu- 

4 miza inu monga ana a nkosa pakati pa zirombo. Musanya- 
mula kapena katumba, kapena tumba, kapena zikwakwata : 

5 ndimo musautsa muntu pa njira. Ndimo w nyumba 
yomwe mudzaloa, pakuamba mudzanena, Ntendere ukale pa 

6 nyumba imene. Ndimo ngati mwana wa ntendere ali apo, 
ntendere wanu udzakala pa ie: koma ngati iai, udzate- 

7 mbenuka anso kwa inu. Ndimo m' nyumba yomwe kalani, 
kudia ndi kuniwa zintu zomwe monga apatsa: kuti wan- 
tshito ali woenera kwa kulipira kwatshi. Musamuka ku 

8 nyumba ndi nyumba. Ndimo muzinda womwe muloa, 
ndimo alandira inu, idiani zintu zotere monga ziikidwa 

9 patsogolo pa inu: ndimo tshiritsani odwala omwe ali mo- 
mo, ndimo munena nao, Dziko la Mulungu laandika ndi 


-10. 27. LUKA. 115 


inu. Koma muzinda womwe mudzaloa, ndimo osalandira 10 
inu, mukani m’ makwalala a iwo ndimo munena, Inde 11 
fumbi la mzinda wanu, lomwe likala pa mapazi atu, tipu- 
kutira pa inu: koma dziwani tshimene, kuti dziko la 
Mulungu laandika. Dinena ndi inu, kudzamva pang'ono 12 
m.” siku lidya kwa Sodom, kopambana mzinda udya. 
Tshaipa kwa iwe, Korazin! tsnaipa kwa iwe, Betsayida! 13 
kuti ngati mpamvu zinatshitidwa m° Tire ndi m’ Tsidon, 
zomwe zinatshitidwa mwa inu, kali akanatembenuza mitima 
yao, kukala ndi tshiguduli ndi mapolusa. Koma kudzali 14 
kumva pang'ono kwa Tire ndi Tsidon m’ kuweruza, ndi kwa 
inu. Ndi iwe, Kapernahum, kodi udzakulitsidwa ku 15 
mwamba? udzatsitsidwa kwa Hadesi. ĮIemwe amva inu, 16 
amva ine; ndi iemwe anyadira inu anyadira ine; 
ndi iemwe anyadira ine anyadira jemwe ananditu- 
miza. 

Ndimo makumi asanu ndi awiri nabwera ndi kusekera, 17 
kuti, Mwini, inde ademon ali pansi pa ife mwa dzina lako. 
Ndimo nanena nao, Daona Satana kugwa monga mpezi kwa 18 
kumwamba. Ona, dapatsa inu mpamvu ku ponda zinjoka 19 
ndi zinkanira, ndi pa mpamvu yonse ya liwongo: ndi palibe 
kantu nditu kadzapweteketsa inu. Koma musasekera ndi 20 
tshimene, kuti mizimu iri pansi pa inu; koma sekerani kuti 
maina anu alembedwa kumwamba. 

Mwa ora limene nasekera m’ Nzimu Woyera, nati, 21 
Diamika iwe, O Atate, Mwini wa kumwamba ndi pansi, 
kuti unabisa zintu zimenezi kwa anzeru ndi kwa odziwa, 
ndimo unazisonyeza ku makanda: inde, Atate; kuti 
tshointsho kunali kusekera kwabwino m' kuona kwako. 
Zintu zonse zinaperekedwa kwa ine ndi Atatu wanga; 22 
ndimo palibe muntu adziwa iemwe. Mwana ali, koma Atate; 
ndi iemwe Atate ali, koma Mwana, ndi je kwa emwe Mwana 
afuna ku sonyeza te. Ndimo kutembenuka kwa akupun- 23 
zira, nanena kutseri, Odala ali maso omwe aona zintu zomwe 
muona: kuti dinena ndi inu, kuti ambiri aprofeti ndi 24 
mafumu otshuka anafuna ku ona zintu zomwe muona, 
ndimo sanaziona; ndi ku mva zintu zomwe mumva, ndimo 
sanazimva. 

Ndimo ona, nkoswe modzi naima nayesa ie, kuti, Mpun- 25 
zitsi, didzatshita tshiani ku loa m' moyo wosamariza? 
Ndimo nanena nai’, Tshiani tshilembedwa m’ mau? bwanje 26 
uwerenga? Ndimo kuiang'ka nati, Udzakonda Mwini 27 


116 


28 
29 


30 


əl 


32 
33 


34 


39 
36 
37 
38 
39 


40 


41 


42 


11 


W oo 


LUKA. 10. 27- 


Mulungu wako ndi ntima wako wonse, ndimo ndi nzimu 
wako wonse, ndimo ndi mpamvu yako yonse, ndimo ndi 
nzeru zako zonse; ndi woiandikila wako monga iwe eka. 
Ndimo nanena nař, Walang'ka bwino: tshita tshimene, 
ndimo udzakala ndi moyo. Koma ie, kufuna ku dzide- 
ketsa, nanena ndi Yesu, Ndimo ndani ali woiandikila 
wanga? Yesu naiang’ka nati, Muntu modzi analikutsika 
ku Yerusalem ku Yeriko; ndimo nagwa mwa olanda, omwe 
nabvula ie nsaru zatshi nammenya, namuka, kusia ie 
nafuna ku fa. Ndimo nangotsika ndzukuru modzi pa njira 
imene: ndimo ntawi naona le, nalambalala pa kundu lina. 
Ndimo tshointsho onso Mlevi, ntawi anafika pa malo, ndimo 
naona le, nalambalala pa kundu lina. Koma Msamarya 
modzi, monga naenda ulendo, nadza pomwe anali; ndimo 
ntawi namona, anakala ndi tshisoni, nadza kwa ie, namanga 
mabala atshi, kutsanula mafuta ndi vinyo; ndimo naika ie 
panyama yatshi, namtenga ku bwalo, nayang'anira ie. 
Ndimo mawa naturutsa madenariyon awiri, napatsa awo ku 
mwini wa nyumba, nanena, Sungira le; ndi tshomwe upatsa 
tshopambana, ine, ntawi didza anso, didzalipira iwe. Uti 
wa awa atatu, uganiza, anadzisonya woiandikila kwa ie 
emwe anagwa mwa olanda? Ndimo nati, Jemwe nasonyeza 
nsisi pa ie. Ndimo Yesu nanena nai, Muka, nutshita 
modzimodzi. 

Ndimo monga napita, naloa m’ mudzi umodzi: ndimo 
nkazi modzi atshedwa Marta nalandira ie m’ nyumba yatshi. 
Ndimo anali ndi mpwatshi atshedwa Mariya, iemwe enso 
nakala pa mapazi a Mwini, namva mau atshi. Koma Marta 
analemedwa ndi kuimirira kwambiri ; ndimo nadza kwa ie, 
nati, Mwini, kodi usasamala kuti mpwanga anandisiira ku 
imirira ndeka? ndimo uza ie kuti atangate ine. Koma 
Mwini naiang'ka nanena na, Marta, Marta, uyang'anira 
ndi kuganizaganiza ndi zintu zambiri: koma tshintu 
tshimodzi tshifunidwa: kuti Mariya wasang'ka tshabwino 
tshimene, tshomwe tshosadzatshotsedwa kwa le. 

Ndimo kunali, monga analikupempera m' malo amodzi, 
kuti ntawi naleka, modzi wa akupunzira atshi nanena nai’, 
Mwini, punzitsa ife ku pempera, inde monga Yohane enso 
napunzitsa akupunzira atshi. Ndimo nanena nao, Ntawi 
mupempera, nenani, Atate, Liyeretsedwe dzina lako. Dziko 
lako lidze. Patsa ife siku ndi siku kudia kwa siku. 
Ndimo kululukira ife zakwaipa zatu; kuti ife toka anso 





-11. 23. LUKA. 


tikululukira onse omwe ali ndi mangawa ndi ife. Ndimo 
usatenga ife m’ tshinyengo. 

Ndimo nanena nao, Ndani wa inu adzapotshera mbali, 
ndimo adzang'ka kwa ie pakati pa usiku, nadzanena na, 
Mbali, bwereka ine mikate itatu; kuti mbali wanga wadza 
kwa ine kwa ulendo, ndimo diribe kantu ku ika patsogolo 
pa ie; ndimo ie kwa umo adzaiang'ka nati, Usandilongoloza : 
tshitseko tshitsekedwa tsopano, ndimo ana anga ali ndi ine 
m' kama; sindidziwa ku uka ndi ku patsa iwe? Dinena 
ndi inu, Ngati wosadzauka ku patsa ie, tshifuka kuti ali 
mbali watshi, kosuntira tshifuka tsha kuumirira kwatshi 
adzauka nadzampatsa monga yambiri monga aifuna. Nadi- 
mo dinena ndi inu, Funsani, ndimo tshidzapatsidwa kwa 
inu; sakani, ndimo mudzapeza; gogodani, ndimo tshi- 
dzatsegulidwa kwa inu. Kuti onse omwe afunsa alandira ; 
ndi emwe asaka apeza; ndi kwa emwe agogoda tshidza- 
tsegulidwa. Ndimo wa emwe wa inu emwe ali atate mwana 
watshi adzafunsa nkate, kodi adzampatsa mwala ? kapena 
nsomba, kodi ie kwa nsomba adzampatsa njoka? Kapena 
ngati adzafunsa dzira, kodi adzampatsa tshinkanira? Ndimo 
ngati inu, muli oipa, mudziwa bwanje ku patsa zolere 
zabwino kwa ana anu, bwanje kopambana Atatu anu 
amwamba adzapatsa Nzimu Woyera kwa awo omwe 
amfunsa? 

Ndimo analikuturutsa demon emwe anali wosalankula. 
Ndimo kunali, ntawi demon naturuka, wosalankula nala- 
nkula; ndi antu ambiri nazizwa. Koma ena a awo nati, 
Ndi Belzebule fumu ya ademon aturutsa ademon. Ndimo 
ena, kumyesa, afunsa je tshizindikilo kwa kumwamba. 
Koma ie, kudziwa matintu 20, nanena nao, Dziko lonse 
lagawidwa pa loka litengedwa ku bwinja; ndi nyumba 
inagawidwa pa nyumba igwa. Ndimo ngati Satana anso 
agawidwa pa eka, bwanje dziko latshi lidzaima? tshifuka 
munena kuti diturutsa ademon ndi Belzebule. Ndimo ngati 
ine ndi Belzebule diturutsa ademon, ana anu aturutsa ndi 
ani? ndimo awa adzakala oweruza anu. Koma ngati ine 
ndi tshala tsha Mulungu diturutsa ademon pomwe dziko la 
Mulungu linafika pa inu. Ntawi muntu wolimba anali ndi 
ntungo asunga kuka kwatshi, zintu zatshi ziri ndi ntendere : 
koma ntawi wolimba wopambana ie adzafika pa ie, nadza- 
tsitsa ie atshotsa kwa ie tshamuna tshatshi tshonse mwa 
tshomwe namvana, nagawa zintu zatshi za nkondo. lemwe 


117 


12 
13 


14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


118 


24 


25 
26 


27 


28 


29 


30 


əl 


32 


33 


34 


35 
36 


37 
38 


39 


40 


LUKA. 11. 23- 


wosali ndi ine ali pa ine; ndi iemwe wosakung'ka ndi ine 
ataia, Nzimu wosatsuka ntawi unaturuka kwa muntu, 
uenda pandule malo opanda madzi, kusaka kupuma; ndimo 
usapeza, uti, Didzabwera ku nyumba yanga yomwe dinatu- 
ruka. Ndimo ntawi unafika, uipeza yosesedwa ndi 
yokonzedwa. Pomwe upita, nutenga ku wo mizimu isanu 
ndi iwiri ina yoipa yopambana ndi iwo; ndimo iloa nikala 
umo: ndimo makalidwe akutungo a muntu amene ali oipa 
opambana apatsogolo. 

Ndimo kunali, monga nanena zintu zimenezi, nkazi modzi 
wa antu ambiri natukula liu latshi, nanena nar, Tshodala 
tshiri tshibaliro tshomwe tshabala iwe, ndi maere omwe 
unamwa. Koma nanena, Inde opambana, odala ali awo 
omwe amva mau a Mulungu, naasunga. 

Ndimo ntawi antu ambiri analikusong'kana kwa ie, naamba 
ku nena, Fuko limene liri fuko loipa: lisaka tshizindikilo ; 
ndimo palibe tshizindikilo tshidzapatsidwa kwa ilo koma 
tshizindikilo tsha Yona. Kuti inde monga Yona anali 
tshizindikilo ku Aninive, tshointsho onso Mwana wa muntu 
adzakala ku fuko limene. Fumu yeikazi yotshuka ya 
kumwela idzauka m' kuweruza ndi antu a fuko limene, 
ndimo idzasutsa awo: kuti inadzera kwa malo akutali ku 
mva nzeru za Solomon; ndimo ona, wang'kuru ndi Solomon 
ali pano. Amuna a Ninive adzauka mwa kuweruza ndi 
fuko limene, ndimo adzalisutsa: kuti natembenuka pa kuuza 
kwa Yona; ndimo ona, wang'kuru ndi Yona ali pano. 

Palibe muntu, ntawi anaatsa muni, auika m malo 
akutseri, kapena pansi pa ntanga, koma pa tshogwirira, kuti 
awo omwe aloa angoona kuunika. Muni wa tupi lako uli 
diso lako: ntawi diso lako liri limodzi, tupi lako lonse 
enso liri lodzaza ndi kuunika; koma ntawi liri loipa, tupi 
lako onso lidzaza ndi ndima. Ndimo yang'anirani kuti 
kuunika komwe kuli mwa iwe sikuli ndima. Ndimo ngati 
tupi lako lonse liri lodzaza ndi kuunika, kuli ndi palibe 
malo a ndima, lonse lidzadzaza ndi kuunika, monga ntawi 
muni ndi kuwala kwabwino kwatshi ukupatsa kuunika. 

Ndimo monga nanena, Mfarisi afunsa ie ku dia nar: 
ndimo naloa, nakala pansi pa kudia. Ndimo ntawi 
Mfarisi naona, nazizwa kuti pakuamba sanasamba patsogolo 
kudia. Ndimo Mwini nanena nai, Tsopano Afarisi inu 
mutsukitsa kunja kwa tshiko ndi kwa mbale; koma pakati 
panu padzaza ndi kubera ndi mpulupulu. Mwapusa inu, 














-12. 4. LUKA. 119 


kodi iemwe anapanga tshomwe tshiri kunja napanga 
tshomwe tshiri mbwalo onso? Koma patsani kwa zolere 41 
zintu zimenezo zomwe ziri umo; ndimo ona, zintu zonse 
ziri zotsuka kwa inu. 

Koma tshaipa kwa inu Afarisi! kuti mupatsa mpambu ya 42 
minte ndi rue ndi zitsamba zonse, ndimo muleka kuweruza 
ndi kukonda za Mulungu: koma zimenezi mukanatshita, 
ndimo sikuleka kena kosatshitidwa. Tshaipa kwa inu 43 
Afarisi! kuti mukonda mipando yopambana m' masinagoge, 
ndi mautso m’ mabwalo a maronda. 'Ishaipa kwa inu! 44 
kuti muli monga mianda yomwe yosasonyeza, ndimo antu 
omwe apita pamwamba pa zyo osadziwa iyo. 

Ndimo modzi wa ankoswe kuiang’ka anena nai”, Mpunzitsi, 45 
m' kunena tshointsho udzudzula ife enso. Ndimo nati, 46 
Tshaipa kwa inu unso ankoswe! kuti musenza antu'ndi 
akatundu olemera ku nyamulidwa, ndi inu noka musatosa 
akatundu ndi tshimodzi tsha dzala dzako. Tshaipa kwa 47 
inu! kuti mumanga mianda ya aprofeti, ndi atatu anu 
anaapa. Tshointsho muli omariza ndi mubvomereza ntshito 48 
za atatu anu: kuti anapa awa, ndinio mumanga mianda yao. 
Ndimo onso inanena nzeru ya Mulungu, Didzatumiza ku 49 
awo aprofeti ndi apostile ; ndi ena a awa adzapa nadzazunza ; 
kuti mwazi wa aprofeti onse, womwe waturutsidwa kwa 50 
kuzika kwa dziko, ungofunidwa ndi fuko limene; kwa 51 
mwazi wa Habeli ku mwazi wa Zekariya, emwe namwazidwa 
pakati pa katshisi ndi nyumba: inde, dinena ndi inu, 
udzafunidwa kwa fuko limene. Tshaipa kwa inu ankoswe! 5? 
kuti munatshotsa mfungulo ya kudziwa : simunaloa inu noka, 
ndi awa omwe analikuloa munatshedwetsa. 

Ndimo ntawi naturuka umo, akulembera ndi Afarisi 34 
naamba kumkakamiza kwambiri, ndi kumputa ku nena ndi 
zintu zambiri; kubisalira je;>ku gwira kantu w nkamwa 54 
mwatshi. 

Ntawi yomwe, ntawi antu ambiri osawereng'jeka anaso-1 9 
ng'kanidwa, monga ambiri kuti anaponda modzi pa wina, 
naamba ku nena ndi akupunzira atshi, patsogolo pa onse, 
Tshenjerani inu ndi fumba ya Afarisi, yomwe iri tshinyengo. 
Koma palibe kantu kovundukilidwa, komwe kosadzasonye- 2 
zedwa: ndi kobisidwa, komwe kosadzadziwidwa. Ndimo 3 
tshomwe mwanena mudima tshidzamvedwa m° kuunika ; 
ndi tshomwe mwanena m’ kutu m' dzipinda tshidzauzidwa pa 
matshindu. Ndimo dinena ndi inu abali anga, Musaopa 4 


120 LUKA. 12. 4- 


0o N 


10 


11 


12 


13 
14 


15 
16 
17 
18 


19 


20 


21 


22 


23 


awo omwe apa tupi, ndi pambuiu kumene osapotshera kantu 
komwe adziwa ku tshita. Koma didzatshenjeza inu emwe 
mudzaopa: Opani ie, emwe pambuiu anapa ali ndi mpamvu 
ku ponya m’ geena; inde, dinena ndi inu, Opani ie. Kodi 
sikuli mpiningo zisanu zigulitsidwa kwa mafardin awiri? 
ndimo palibe imodzi ya izo iwalidwa patsogolo pa Mulungu. 
Koma inde matsisi a mutu wanu onse awerengedwa. 
Musaopa: muli opambana mpiningo zambiri. Ndimo dinena 
ndi inu, Emwe adzabvomera ine patsogolo pa antu, ie 
Mwana wa muntu unso adzabvomera patsogolo pa anjelo a 
Mulungu : koma iemwe akana ine patsogolo pa antu adza- 
kanidwa patsogolo pa anjelo a Mulungu. Ndimo iemwe 
adzanena liu pa Mwana wa muntu, kudzakululukidwa ie: 
koma kwa iemwe atukwana pa Nzimu Woyera kosadzakulu- 
lukidwa. Ndimo ntawi atenga inu kwa masinagoge, ndi 
kwa oweruza, ndi ampamvu, musaganizaganiza bwanje 
kapena tshintu tshiti mudzaiang'ka, kapena tshomwe 
mudzanena: kuti Nzimu Woyera udzapunzitsa mu mwa 
ora limeneli tshomwe mukananena. 

Ndimo modzi wa antu ambiri nanena nay, Mpunzitsi, uza 
njiranga ku gawa zoloa ndi ine. Koma nanena nai, 
Mamuna, ndani wapanga ine woweruza kapena wogawa pa 
inu? Ndimo nanena nao, Yang'anirani, ndi mudzisungire 
kwa kusirira konse: kuti moyo wa muntu wosakala ndi 
zambiri za zintu zomwe azipotshera. Ndimo nanena nao 
fanizo, kuti, Ntaka ya muntu modzi wolemera inabala 
zambiri: ndimo naganiza mwa le eka, kuti, Didzatshita 
tshiani, tshifuka sindipotshera malo pomwe ku ika dzobala 
dzanga? Ndimo nati, Tshimene didzatshita: didzagwetsa 
nkokwe zanga, didzamanga zazikuru; ndimo apo didzaika 
dzintu dzanga dzonse ndi zintu zanga. Ndimo didzanena 
ndi nzimu wanga, Nzimu, uli ndi zintu zambiri zaikidwa 
kwa dzaka dzambiri; tenga kupuma kwako, udie, umwe, 
usekere. Koma Mulungu nanena nař, Wapusa iwe, siku 
limene nzimu wako udzafunidwa kwa iwe: ndimo zintu 
zomwe unazikonzetsa, zidzakala za ani? Tshointshi ali 
lemwe aika kulemera kwa le eka, ndimo wosali wolemera 
kwa Mulungu. 

Ndimo nanena ndi akupunzira atshi, Ndimo dinena ndi 
inu, Musaganizaganiza kwa moyo wanu, tshomwe mudzadia ; 
kapena kosuntira kwa tupi lanu, tshomwe mudzabvala, 
Kuti moyo uli wopambana kudia, ndi tupi lopambana nsaru. 





~12. 42. LUKA. 121 


Ganizani ndi makungubwi, kuti kapena osafesa, kapena 
osatema; omwe osapotshera nyumba ya dzintu kapena 
nkokwe; ndimo Mulungu aeta awa: ntengo wapatali 
bwanje muli opambana zimtalame! Ndimo ndani wa inu 
ndi kuganizaganiza adziwa ku ong'khetsa nkono ku nsing'ku 
watshi? Ndimo ngati musali ndi mpamvu ku tshita inde 
tshimene tshomwe tshiri tshatshingono tshopambana, 
muganizaganiza bwanje ndi zotsala? Ganiza ndi dzikombo- 
kombo, bwanje dzimera: dzosatshita kolimba, kapena 
dzosapota; koma dinena ndi inu, Inde Solomon m' kupa- 
mbana kwatshi konse sanabvalira kofana ndi tshimodzi tsha 
idzo. Koma ngati Mulungu tshointsho abveka maudzu m' 
munda, omwe lero akala, ndi mawa aponyelwa m’ stoko; 
bwanje kopambana adzabveka inu, O inu a mvanu ung'ono? 
Ndimo musafuna tshomwe mudzadia, ndi tshomwe mudza- 
mwa, kapena musakala ndi ntima woganizaganiza. Kuti 
zintu zonse zimenezi mitundu ya dziko ifuna: koma Atatu 
anu adziwa kuti muli ndi kufunidwa ndi zintu zimenezi. 
Koma funani dziko latshi, ndimo zintu zimenezi zidzao- 
ng'khetsedwa kwa inu. Musaopa, kagulu kang'ono; kuti 
kuli kufuna kwabwino kwa Atatu anu ku patsa inu dziko. 
Gulitsani zomwe muli nazo, ndimo patsani zolere; konzetsani 
inu noka timatumba tomwe tosakala takali, kulemera m' 
miamba komwe kosaleka, komwe kulibe woba woyandika, 
kapena tshikululu tshibvunditsa. Kuti pomwe kulemera 
kwanu kuli, pomwe ntima wanu udzali inso. 

Mtshuuno mwanu mudzakale momangidwa, ndi miuni 
yanu iake; ndimo kalani inu noka ofana ndi antu kuyang’- 
anira mwini wao, ntawi adzabwera kwa kudia kwa kukwa- 
titsa; kuti, ntawi afika nagogoda, angotsegula kwa ie 
tsopano lino. Odala ali akapolo amene, omwe mwini ntawi 
afika adzapeza kudikira: dinena ndi inu nditu, kuti adza- 
mangitsa le eka, napanga awa ku kala pansi pa kudia, 
ndimo adzafika nadzaimirira awo. Ndimo ngati adzafika 
n kudikira kwatshiwiri, ndimo ngati m’ kwatshitatu, napeza 
awo tshointsho, odala ali amenewo. Koma dziwani tshime- 
netshi, kuti ngati mwini wa nyumba anadziwa mwa ora liti 
woba analikufika, akanadikira, ndimo sanasia nyumba yatshi 
ku boledwa. Kalani inso akuta: kuti mwa ora lomwe 
musaganiza Mwana wa muntu afika. 

Ndimo Petros nanena, Mwini, kodi unena fanizo limene 
kwa ife, kapena inde kwa onse? Ndimo Mwini nati, 


24 


25 
26 


27 


28 


29 
30 


əl 


32 


33 


34 


39 


36 


37 


38 


39 


40 


41 
42 


122 LUKA. 12. 42- 


Ndimo ndani ali ndindo wamvanu ndi wanzeru, emwe mwini 
watshi adzaika pa banja latshi, ku patsa awo poso lao pa 
43 ntawi yabwino. Wodala ali kapolo amehe, emwe mwini 
44 watshi ntawi afika adzapeza kutshita tshointsho. Dinena 
ndi inu koona, kuti adzamwika pa zonse zomwe ali nazo. 
45 Koma ngati kapolo amene adzanena mutima mwatshi, 
Mwini wanga atshedwetsa kufika kwatshi; ndimo adzaamba 
ku menya abandazi ndi abandazi akazi, ndimo ku dia ndi 
46 ku mwa, ndi ku ledzedwa ; mwini wa kapolo amene adzafika 
m’ siku ntaw1 wosayang'anira, ndi mwa ora ntawi wosadziwa, 
ndimo adzamdula pakati, ndimo adzaika malo atshi ndi 
47 osamvana. Ndimo kapolo amene, emwe nadziwa kufuna 
kwa mwini watshi, ndimo sanakonzetsa, kapena sanatshita 
kofana ndi kufuna kwatshi, adzamenyedwa ndi mikakato 
48 yambiri; koma emwe sanadziwa, ndimo natshita zintu 
zoenera za mikakato, adzamenyedwa ndi mikakato yowe- 
reng'jeka. Ndimo kwa emwe zambiri zinapatsidwa, ndi ie 
zambiri zidzafunidwa: ndimo kwa emwe apatsa zambiri, 
ndi ie adzafunsa zopambana. 
49  Dinafika ku ponya moto pa dziko; ndimo difuna tshiani, 
50 ngati tsopano waatsidwa? Koma diri ndi mbapatisma ku 
bapatizidwa nalo; ndimo bwanje diri ndi kufuna kwa ntawi 
51 lidzatedwa! Kodi muganiza kuti dinafika ku patsa ntendere 
m dziko? Dikuuzani, Iai; koma kopambana kugawa: 
52 kuti kwa ntawi imene kudzali asanu m nyumba imodzi 
53 agawidwa, atatu pa awiri, ndi awiri pa atatu. Adzagawi- 
dwa, atate pa mwana wamamuna, ndimo mwana wamamuna 
pa atate; amai pa mwana wankazi, ndi mwana wankazi pa 
amai atshi; mpongozi pa mpongozi watshi, ndi mpongozi 
pa mpongozi watshi, 
54 Ndimo nanena anso kwa antu ambiri, Ntawi muona 
ntambo kuturuka ku zambwe, tsopano lino munena, Kudza 
55 mvula; ndimo kuli tshointsho. Ndimo ntawi mwela uomba, 
56 munena, kudzali kutenta kwambiri; ndimo kuli. Atshi- 
nyengo inu, mudziwa bwanje ku dziwitsa nkope ya dziko 
ndi ya mlengalenga; koma kuli bwanje kuti musadziwa ku | 
57 dziwitsa ntawi imene? Ndimo bwanje inde ndi inu noka 
58 musaweruza tshomwe tshiri tshabwino? kuti monga uliku- 
enda ndi liwongo lako patsogolo pa woweruza, pa njira 
yang’anira bwino kuti ungopulumuka kwa ie; kani kapena 
atsogoza iwe ku woweruza, ndimo woweruza adzapereka 
iwe kwa kazembe, ndi kazembe adzaponya iwe m' nyumba 








aa. .—— 


-13. 17. LUKA. 123 


ya ndima. Dikuuza, Usadzaturuka umo nditu kwa ntawi 59 
walipira kamite kakutungo. 

Ndimo kunali pa ntawi imene ena omwe nauza ie ndi] 3 
Agalileya, mwazi wa omwe Pilato anasang'kaniza ndi nsembe 
zao. Ndimo naiang'ka nanena nao, Kodi muganiza kuti 2 
Agalileya amene anali ampulupulu opambana Agalileya 
onse, tshifuka anamva zintu zimenezi? Dikuuzani, Iai: 3 
koma, kani mutembenuza mitima, mudzamwazika nonse 
tshointsho. Kapena adya kumi ndi asanu ndi atatu, pa 4 
omwe nsanja m’ Silowa inagwa, ndimo inapa awo, kodi 
muganiza kuti anali amangawa opambana antu onse omwe 
akala m’ Yerusalem? Dikuuzani, Iai: koma, kani mute- 5 
mbenuza mitima, mudzamwazika nonse enso, 

Ndimo nanena fanizo limene; Muntu modzi anali ndi 6 
ntengo wa nkhuyu unaokedwa m’ munda wa mvina watshi; 
ndimo nadza kufuna dzobala pa iwo, napeza palibe. Ndimo 7 
nanena ndi wotshita m’ munda, Ona, dzaka dzitatu dzime- 
nedzi didza kusaka dzobala pa ntengo wa nkhuyu umene, 
ndimo dipeza palibe: dula iwo; bwanje iwo onso usakaza 
ntaka? Ndimo ie kuiang'ka anena nai, Mwini, reka iwo 3 
tshaka tshimenetshi inso, kwa ntawi didzakumba kozungu- 
lira iwo, nditukusa iwo: ndimo ngati kwa ntawi yatsopano 9 
ubala dzobala, bwino; koma ngati iai, udzadula iwo. 

Ndimo analikupunzitsa m’ limodzi la masinagoge pa dzua 10 
la sabata. Ndimo ona, nkazi emwe anali ndi nzimu wa 11 
kufoka dzaka kumi ndi dzisanu ndi dzitatu; ndimo nawera- 
midwa, ndimo sanadziwa ku ong'goka konse eka. Ndimo 12 
ntawi Yesu namona, namwitana, nanena na, Nkazi, umasu- 
lidwa kwa kufoka kwako. Ndimo naika manja atshi pa ie: 13 
ndimo tsopano lino nalungamitswa, napambanitsa Mulungu. 
Ndimo woweruza wa sinagoge, kusuntidwa ndi kukwia, 14 
tshifuka kuti Yesu anatshirits4 pa 'sabata, naiang'ka nanena 
ndi antu ambiri, Kunali masiku asanu ndi limodzi mwa 
omwe antu akanagwira ntshito: ndimo mwa iwo idzani ndi 
mutshiritsidwa, ndimo si pa dzua la sabata. Koma Mwini 15 
naiang'ka ie, nati, Atshinyengo inu, kodi inu nonse pa 
sabata mumasula ng'ombe yanu kapena buru wanu kwa 
malo ao, ndi mutsogoza izo ku kumwa madzi? Ndimo 16 
kodi nkazi amene, ali mwana wankazi wa Abraham, iemwe 
Satana anamanga, ona, dzaka kumi ndi dzisanu ndi dzitatu, 
akanadza masulidwa kwa tshomangira tshimene pa dzua la 
sabata? Ndimo monga ananena zintu zimenezi, maliwongo 17 


124 


18 
19 
20 
21 


22 
23 


24 


25 


26 


27 


28 i 


29 


39 


LUKA. 13. 17- 


atshi onse anapatsidwa manyazi: ndi antu onse nasekera 
kwa zintu zonse zopambana zomwe zinatshitidwa ndi le. 

Ndimo nati, Dziko la Mulungu liri lofana ndi tshiani? 
ndimo kwa tshiani didzafaniza ilo? Liri lofana ndi mpetshe 
ya mostade, yomwe muntu natenga, naponya m' munda 
mwatshi: ndimo inamera, ndimo inakala ntengo; ndi 
mbalame za mlengalenga zinakala m' matsatsa aiwo. Ndimo 
nanena anso, Didzafaniza dziko la Mulungu ndi tshiani? 
Liri lofana ndi fumba, yomwe nkazi natenga nabisa m’ 
miezo itatu ya ufa, kwa ntawi wonse watupitsidwa. 

Ndimo napita m' mizinda ndi m' midzi, kupunzitsa, ndi 
kuenda ku Yerusalem. Ndimo modzi nanena naľ, Mwini, 
kodi ali owereng'jeka omwe apulumutsidwa? Ndimo 
nanena nao, Yesani ku loa pa tshitseko tshopapatiza: kuti 
ambiri, dinena ndi inu, adzafuna ku loa, ndimo sadzadziwa. 
Ntawi Mwini wa nyumba wauka, ndimo watseka tshitseko, 
ndimo muamba ku ima kunja, ndi ku gogoda pa tshitseko, 
kuti, Mwini, tsegula kwa ife; ndimo adzaiang'ka nadzanena 
ndi inu, Sindidziwa inu komwe mudzera; pomwe mudza- 
amba ku nena, Tinadia ndimo tinamwa patsogolo pa iwe, 
ndimo unapunzitsa m’ makwalala atu; ndimo adzanena, 
Dikuuzani, sindidziwa inu komwe mudzera; tshokani kwa 
ine, inu nonse otshita a mpulupulu. Pomwe kudzali 
kulira, ndi kukukuta mano, ntawi mudzaona Abraham, 
ndi Yisake, ndi Yakobi, ndi aprofeti onse, m° dziko 
la Mulungu, ndi inu noka munaturutsidwa kunja. Ndimo 
adzadzera ku bvuma ndi ku zambwe, ndi ku mpoto ndi 
ku mwela, ndimo adzakala pansi m° dziko la Mulungu. 
Ndimo ona, kuli akutungo omwe adzali oiamba, ndimo kuli 
oiamba omwe adzali akutungo. l 

M’ ora lomwe kunadza ena a Afarisi, kunena ndi je, 
Turuka iwe, tshoka pano: kuti Herode afuna ku pa iwe. 
Ndimo nanena nao, Mukani, uzani nkhandwe amene, Ona, 
diturutsa ademon ndimo ditshita matshiritso lero ndi mawa, 
ndimo nkutsha ditedwa. Koma dikanaenda lero ndi 
mawa ndi nkutsha: kuti kusadzali kuti mprofeti amwa- 
zika kunja kwa Yerusalem. 0 Yerusalem, Yerusalem, 
womwe upa aprofeti, nuponya miala awo omwe atumidwa 
kwa iwo! bwanje zambiri dafuna ku song'kanitsa ana ako, 
inde monga nkuku yatadzi isong'kanitsa anapie atshi pansi 
pa mapiko atshi, ndimo simunafuna! Ona nyumba yako 
isiidwa dzinja kwa inu: ndimo dinena ndi inu, Simudzaona 








—14. 18. LUKA. 125 


ine, kwa ntawi mudzanena, Wodala ali iemwe adza m’ dzina 
la Mwini. 

Ndimo kunali, ntawi naloa m nyumba ya modzi wa 14 
akuru a Afarisi pa sabata ku dia nkate, kuti analikudikira 
iee Ndimo ona, kunali muntu modzi patsogolo pa ie emwe 2 
anali ndi tsempo. Ndimo Yesu kuiangka nanena ndi 3 
ankoswe ndi Afarisi, kuti, Kodi tshiri tshamau ku tshiritsa 
pa sabata, kapena iai? Koma nakala tshete. Ndimo 4 
natenga ie, namtshiritsa, namleka ku ng'ika. Ndimo nanena 5 
nao, Ndani wa inu adzakala ndi buru kapena ng'ombe 
zinagwa m tshitsime, ndimo wosafuna tsopano lino ku koka 
izo pa dzua la sabata? Ndimo sanadziwa ku yang'ka anso 6 
ndi zintu zimenezi. 

Ndimo nanena fanizo kwa awo omwe anaitanidwa, ntawi 
naona bwanje nasang'ka malo akuru; kunena nao, Ntawi 8 
uitanidwa ndi muntu modzi kwa kudia kwa kukwatitsa, 
usakala pansi m' malo opambana; kani kapena muntu ndi 
ulemu wopambana ndi iwe aitanidwa ndi ie, ndimo iemwe 9 
anaitana iwe ndi ie adzafika nadzanena ndi iwe, Patsa muntu 
amene malo; ndimo pomwe udzaamba ndi manyazi ku 
tenga malo apansi opambana. Koma ntawi uitanidwa, 10 
enda nukala m’ malo apansi opambana; kuti ntawi emwe 
wakuitana adza, angonena ndi iwe, Mbali, pita pamwamba : 
pomwe udzakala ndi kupambana patsogolo pa onse omwe 
akala pa kudia ndi iwe. Kuti iemwe adzikulitsa adzatshe- 11 
petsedwa; ndi iemwe adzifatsitsa adzakulitsid wa. 

Ndimo nanena anso ndi ie emwe anaitana ie, Ntawi 12 
upanga kudia kwa nsana kapena ngonero, usaitana ma- 
bwenzi ako, kapena abali ako, kapena fuko lako, kapena 
oiandikila olemera; kani kapena awo onso akuitana iwe 
enso, ndimo kulipira kupangidwa ndi iwe. Koma ntawi 13 
upanga kudia, itana osauka; opunduka mikono, opunduka 
miendo, akungu ; ndimo udzadalitsidwa; tshifuka siali ndi 14 
kantu ku lipira iwe: kuti udzalipidwa pa kuukirira kwa 
odeka. 

Ndimo ntawi modzi wa awa omwe nakala pa kudia na? 15 
anamva zintu zimenezi, nanena nai, Wodala ali emwe 
adzadia nkate m’ dziko la Mulungu. Koma nanena nai, 16 
Muntu modzi napanga ngonero wambiri; ndimo naitana 
ambiri: ndimo natuma kapolo watshi pa ntawi ya ngonero 17 
ku nena nao omwe anaitanidwa, Idzani; kuti zintu zonse 
tsopano zata. Ndimo awa onse ndi ntima umodzi naamba 18 


=] 


126 LUKA. 14. 18- 


19 


20 
21 


22 
23 


24 


29 


26 


27 


28 


29 


30 
31 


32 
33 
34 


39 


15 


2 


ku panga pambanuzo. Woiamba nanena nař, Dagula 
munda, ndimo dikanaenda kuuona: dipempa iwe ku 
pambanuza ine. Ndimo wina nati, Dagula zikondo zisanu 
za ng'ombe, ndimo ding'ka ku yesa izo: dipempa iwe ku 
pambanuza ine. Ndimo wina nati, Dakwata nkazi, ndimo 
tshointsho sindidziwa ku dza. Ndimo kapolo nadza, nauza 
mwini watshi zintu zimenezi. Pomwe mwini wa nyumba 
ali ndi kukwia nanena ndi kapolo watshi, Enda nsanga mwa 
makwalala ndi njira za mzinda, nutenga muno osauka ndi 
opunduka mikono ndi akungu ndi opunduka miendo, 
Ndimo kapolo nati, Mwini, tshomwe unauza tshitshitidwa, 
ndimo kosuntira alipo malo. Ndimo mwini nanena ndi 
kapolo, Muka m’ zinjira ndi m matshinga, nufulumiza awo 
ku loa, kuti nyumba yanga ingodzazidwa. Kuti dinena 
ndi inu, kuti palibe modzi wa antu amenewo omwe anait- 
anidwa adzalawa ngonero wanga. 

Ndimo anang'ka na? antu ambiri: ndimo natembenuka, 
nanena nao, Ngati muntu modzi adza kwa ine, ndi wosa- 
kwiira atatu atshi, ndi amai atshi, ndi nkazi, ndi ana, ndi 
abali, ndi alongo atshi, inde, ndi moyo watshi inso, wosa- 
dziwa ku kala wakupunzira wanga. lemwe wosanyamula 
nkhwitshi yatshi, nanditsata, wosadziwa ku kala wakupu- 
nzira wanga. Kuti ndani wa inu, kufuna ku manga nsanja, 
wosakala pansi patsogolo ku werenga ntengo watshi, ngati 
anali ndi zambiri ku ta iyo? Kani kapena, ntawi waika 
kuzika, ndimo wosali ndi mpamvu ku ta, onse omwe aona 
aamba ku nyoza je, kuti, Muntu amene naamba ku manga, 
ndimo wosali ndi mpamvu ku ta. Kapena fumu yotshuka 
ndani, monga ienda ku panga nkondo pa fumu yotshuka 
ina, kodi yosakala pansi patsogolo niganiza ngati inali ndi 
mpamvu ndi mazousan kumi ku koniana ndi iyo yomwe 
idza pa iyo ndi mazousan makumi awiri? Kapena kani, 
ntawi ina tsopano iri kosuntira kutali, itumiza mitenga, 
nifunsa mau a ntendere. Ndimo tshointsho ie wa inu emwe 
wosasia zonse zomwe ali nazo, wosadziwa ku kala waku- 
punzira wanga. Ndimo ntshere uli wabwino: koma inde 
ngati ntshere unataiika nyongo yatshi, ndi tshiani udza- 
kometsedwa? Suli wabwino kapena kwa ntaka kapena 
kwa dzara: antu aturutsa iwo. lemwe ali makutu ku mva, 
amve. 

Ndimo akulandira tsong'ko onse ndi ampulupulu ana- 
likuandika ie kuti amve ie. Ndimo Afarisi ndi akulembera 











-15, 21. LUKA. 127 


nandandaula, kuti, Muntu amene alandira ampulupulu, 
nadia nao. 

Ndimo nanena nao fanizo limene, kuti, Muntu uti wa 3,4 
inu, ali ndi nkosa makumi okaoka kumi, ngati anataia 
imodzi ya izo, wosasia makumi asanu ndi anai, ndi zisanu 
ndi zinai m tshipululu, natsata yomwe yataiika, kwa ntawi 
naipeza? Ndimo ntawi naipeza, alika pa mapuzi atshi, 5 
kusekera. Ndimo ntawi afika kwatshi, asong'kanitsa abali 6 
atshi ndi oiandikila atshi, kunena nao, Sekerani ndi ine, 
kuti dapeza nkosa yanga yomwe inataiika. Dinena ndi 7 
inu, kuti inde tshointsho tshidzakala tshimwemwe m’ 
mwamba pa wampulupulu modzi emwe atembenuza ntima, 
tshopambana pa antu odeka makumi asanu ndi anai, ndi 
asanu ndi anai, omwe osafuna kutembenuza ntima. 

Kapena mkazi uti ali ndi madrakim kumi, ngati ataia 8 
limodzi, wosaatsa nyali, nasesa nyumba, nafuna kwatshangu 
kwa ntawi apeza ilo? Ndimo ntawi wapeza ilo, asong- 9 
kanitsa abali atshi ndi oiandikila, kuti, Sekerani ndi ine, . 
kuti dapeza didrakim lomwe dinataia. Inde tshointsho, 10 
dinena ndi inu, tshiri tshimwemwe patsogolo pa anjelo a 
Mulungu pa wampulupulu modzi emwe atembenuza ntima. 

Ndimo nati, Muntu modzi anali ndi ana awiri: ndimo 1.1% 
wang'ono wa awa nanena ndi atatu atshi, Atate, patsa ine 
pande la zintu zako lomwe lirinkudza kwa ine. Ndimo 
nagawira awo moyo watshi. Ndimo si masiku ambiri 13 
pambuiu mwana wang'ono nasong'ketsa zonse, natenga 
ulendo watshi ku dziko lakutali ; ndi pomwe namwaza zintu 
zatshi koledzera. Ndimo ntawi anamwaza zonse, kudzakala 14 
tshaola tshatshikuru m’ dziko limene ; ndimo naamba ku kala 
ndi kusauka. Ndimo nang'ka nadzipatika ndi modzi wa 15 
amuzinda a dziko limene; ndimo ie namtuma ku minda 
yatshi ku eta nkhumba. Ndimo nafuna ku kutitswa ndi 16 
madea omwe nkhumba zinadia: ndimo palibe muntu 
napatsa kwa ie. Koma ntawi naganiza eka nati, Olipidwa 17 
angati a atatu anga ali ndi mikate yokuta ndi ku leka, 
ndimo dimwazika kuno ndi njala! Didzauka ndienda kwa 18 
atatu anga, ndidzanena nař, Atate, dalapa pa kumwamba, 
ndi m' kuona kwako: sindiri woenera anso ku tshedwa 19 
mwana wako: panga ine monga modzi wa olipidwa ako. 
Ndimo nauka, nadza ku atatu atshi. Koma ntawi anali 20 
kosuntira kutali, atatu atshi namona, nakala ndi tshisoni, 
natamanga, nagwa pa kosi latshi, namsomsona. Ndimo 21 


128 LUKA. 15. 21- 


8l 


32 


mwana nanena nai, Atate, dalapa pa kumwamba, ndi m 
kuona kwako: sindiri woenera anso ku tshedwa mwana 
wako. Koma atate nanena ndi akapolo atshi, Turutsani 
nsanga mwinjiro wopambana, ndimo muike uo pa ie; ndimo 
muike mpete pa dzanja latshi, ndi dzikwakwata pa mapazi 
atshi: ndimo tengani mwana wa ng'ombe wonenepetsedwa, 
mumpe, ndimo tidie, ntisekere; kuti amene mwana wanga 
anafa, ndimo ali ndi moyo onso ; anataiika, ndimo apezedwa. 
Ndimo anaamba ku sekera. Ndimo mwana watshi wa- 
ng'kuru anali m munda: ndimo monga anadza, naandika 
nyumba, namva kuimba ndi kubvina. Ndimo naitana kwa 
ie modzi wa akapolo, nafunsa zintu zimenezi zinangokala 
bwanje. Ndimo nanena na, Mpwako anafika; ndimo 
atatu ako wapa mwana wa ng'ombe wonenepetsedwa, 
tshifuka walandira ie wopulumuka ndi wolimba. Koma 
nakwia, ndimo sanafuna ku loa: ndimo atatu atshi na- 
turuka, napempa ie. Koma naiang'ka nanena ndi atatu 
atshi, Ona, dzaka dzimene dzambiri diimirira iwe, ndimo 
sindaswa ntawi ina mau ako: ndimo kosuntira usanapatsa 
ine ntawi ina mwana wa gogo, kuti dinangosekera ndi abali 
anga: koma ntawi amene mwana wako anadza, emwe wadia 
moyo wako ndi akazi atshigololo, wapa kwa ie mwana wa 
ng'ombe wonenepetsedwa. Ndimo nanena nai', Mwana, uli 
ndi ine ntawi yonse, ndi zonse Zomwe ziri za ine ziri zako. 
Koma kunali bwino ku sekera ndi ku kondwera: kuti 
amene mpwako anafa, ndimo ali ndi moyo onso, ndimo 
natalika, ndimo apezedwa. 


16 Ndimo nanena anso ndi akupunzira, Kunali muntu 


Or 


modzi wolemera, iemwe anali ndi ndindo; ndi emwe 
anatshulidwa ndi le kuti analikusakaza zintu zatshi. 
Ndimo naitana ie, nanena nai, Tshimene tshiri tshiani 
tshomwe dimva ndi iwe? tshula kuwerengera kwa udindo 
wako; kuti usadziwa ku kala anso ndindo. Ndimo ndindo 
nanena muntima watshi, Didzatshita tshiani, kuona kuti 
mwini wanga atshotsa kwa ine udindo? Sindiri ndi 
mpamvu ku lima; ku pempa diri ndi manyazi. Dili- 
mbikira tshiani ku tshita, kuti, ntawi ditshotsedwa mwa 
udindo, angolandira ine mwa nyumba zao. Ndimo kuitana 
kwa ie amangawa onse a mwini watshi, nanena ndi woamba, 
Ukong’gola bwanje ndi mwini wanga? Ndimo nati, Miyezo 
makumi okaoka kumi ya mafuta. Ndimo nanena nar, 
Tenga nkarata wako, nukala pansi nsanga nulemba makumi 











aa ad 


-16. 23. LUKA. 


asanu. Ndimo nanena ndi wina, Ndimo iwe ukong’gola 
bwanje? Ndimo nati, Miyezo makumi okaoka kumi ya 
trigu. Anena nai, Tenga nkarata wako, nulemba makumi 
asanu ndi atatu. Ndimo mwini watshi nasimba ndindo 
wosadeka tshifuka anatshita kotshenjera: kuti ana a 
kugonera kumene ali kwa fuko lao otshenjera opambana 
ana a kuunika. Ndimo dinena ndi inu, Pangani kwa inu 
noka abali ndi kulemera za kusadeka; kuti, ntawi kudzale- 
pera, angolandira inu mwa masasa osamariza. lemwe ali 
wanıvanu m’ komwe kali kakang'ono ali wamvanu unso m’ 
kwakukuru: ndimo iemwe ali wosadeka m’ kakang'ono ali 
wosadeka anso ni kwakukuru. Ndimo ngati musanakala 
amvanu m' kulemera kwa kusadeka, ndani adzapatsa kwa 
mvanu wanu zolemera zoona? Ndimo ngati musanakala 
amvanu m’ tshimene tshomwe tshiri tsha wina, ndani 
adzapatsa inu, tshomwe tshiri tshanu? Palibe bandazi 
adziwa ku imirira eni awiri: kuti kapena adzakwia ndi 
modzi, nadzakonda wina; kapena kani adzakala ndi modzi, 
nadzanyoza wina. Simudziwa ku imirira Mulungu ndi 
kulemera. 

Ndimo Afarisi, omwe anali okonda ndrama, anamva 
zintu zonse zimenezi; ndimo naseka ie. Ndimo nanena nao, 
Muli awo omwe mudzideketsa m’ kuona kwa antu; koma 
Mulungu adziwa mitima yanu: kuti tshimene tshomwe 
tshiri tshotalitsidwa mwa antu tshiri tshonyansa m’ kuona 
kwa Mulungu. Mau ndi aprofeti zinali kwa Yohane: kwa 
ntawi imene ivangeli wa dziko la Mulungu uuzidwa, ndi 
antu onse atitimiza mwa ilo. Koma tshiri tshopepuka kwa 
kumwamba ndi dziko ku pita, tshopambana kwa kakang'ono 
kamodzi ka mau ku gwa. lemwe atshotsa nkazi waishi, 
nakwata wina, atshita tshigololo: ndimo iemwe akwata 
modzi emwe atshotsedwa kwa-mamuna atshita tshigololo. 

Ndimo kunali muntu modzi wolemera, ndimo nabvala 
yakuda ndi nsaru ya lini yabwino, kudia zabwino masiku 
onse: ndimo muntu modzi wosauka atshedwa Lazaro 
naikidwa pa tshipata tshatshi, wodzaza ndi zironda, ndimo 
kufuna ku etedwa ndi nyenyeswa zomwe zinagwa kwa gome 
la muntu wolemera; koma inde agaru nadza naseteka 
zironda zatshi. Ndimo kunali, kuti wosauka nafa, ndimo 
kuti nanyamulidwa ndi anjelo m' tshifua tsha Abraham: 
ndimo muntu wolemera anso nafa, naikidwa m' mwanda. 
Ndimo mwa Hadesi natukula maso atshi, anali ndi masautso, 

I 


E25 


10 


11 
12 


13 


14 
15 


16 
17 


18 


t9 


20 


21 


22 


23 


130 LUKA. 16. 23- 


ndimo aona Abraham kutali, ndi Lazaro m' tshifua tshatshi. 
24 Ndimo napfula nati, Atate Abraham, kala ndi nsisi ndi ine, 
nutumize Lazaro, kuti angobiza nsonga ya tshala tshatshi m’ 
madzi, naziziritsa lilume langa; kuti dipwetekwa m’ lilume 
25 la moto limene. Koma Abraham nati, Mwana, kumbukila 
kuti iwe m' moyo wako unalandira zintu zako zabwino, 
ndimo onso Lazaro zintu zoipa: koma tsopano kuno 
26 asangalatsidwa, ndimo upwetekwa. Ndimo opambana zonse 
zimene, pakati pa ife ndi inu, liripo phompo lalikuru 
loikidwa: kuti awo omwe afuna ku pita kuno kwa inu 
osadziwa, ndi kuti palibe angoyambuka kwa uko kwa ife. 
27 Ndimo nati, Ndimo dipempera iwe, atate, kuti ukatumiza je 
28 ku nyumba ya atatu anga; kuti diri ndi abali asanu ; kuti 
angomariza ndi awo, kani awo onso afika m' malo amene a 
29 kupwetekwa. Koma Abraham anena, Ali ndi Moses ndi 
30 aprofeti; angomvera awo. Ndimo nati, Iai, atate Abraham: 
koma ngati modzi ang'ka nao kwa akufa, adzatembenuza 
31 mitima yao. Ndimo nanena nai’, Ngati osamvera Moses ndi 
aprofeti, kapena osadzakantshiziridwa, ngati modzi auka 
kwa akufa. 
17 Ndimo nanena ndi akupunzira atshi, Kuli kusata koma 
kuti makwiitso akadza: koma tshaipa kwa le, mwa emwe 

2 adza! Tshiri tshabwino kwa ie ngati mpero imangidwa pa 

kosi latshi, ndimo aponyedwa m' nyanja, tshopambana kuti 

3 ie akapuntwitsa modzi wa timene tating'ono. Yang'anirani 

inu noka: ngati mpwako atshimwa, dzudzula ie; ndimo 

4 ngati atembenuza ntima watshi, kululukira ie. Ndimo 
ngati atshimwa pa iwe kasanu ndi kawiri m’ dzua, ndi 
kasanu ndi kawiri abwera kwa iwe, kuti, ditembenuza 
ntima wanga; udzakululukira ie. 

Ndimo apostile nanena ndi Mwini, Kulitsa mvanu watu. 
Ndimo Mwini nati, Ngati muli ndi mvanu monga ndi 
mpetshe ya mostade, mukanena ndi ntengo wa sikamine 
umene, Zulidwa ndi mitsitsi, ndimo uokedwe m' nyanja; 
7 ndimo ukanamvera inu. Koma ndani ali wa mu, ali ndi 

kapolo kukusa kapena kubusa, emwe adzanena ndi je, ntawi 

anabwera ku munda, Idza tsopano lino nukala pansi pa 
8 kudia; ndimo wosadzanena kopambana nař, Konzetsa 
tshomwe dingodia, nudzimangitsa, nuimirira ine, kwa ntawi 
dadia ndamwa; ndimo pambuiu mudzadia nudzamwa? 
9 Kodi ayamika kapolo tshifuka mnatshita zintu zomwe 
10 zinauzidwa? Inde tshointsho inu unso, ntawi mwatshita 


Œ On 





“17. 31. LUKA. 


zintu zonse zomwe ziuzidwa kwa inu, nenani, Tiri akapolo 
osapindula : tatshita tshimene tshomwe tshinali ntshito yatu 
ku tshita. f 

Ndimo kunali, monga analikuenda ku Yerusalem, kuti 
analikupita pakati pa Samariya ndi Galileya. Ndimo monga 
naloa m’ mudzi umodzi, nakomana naľ, antu kumi omwe 
anali akate, omwe naima kutali: ndimo natukula mau ao, 
kuti, Yesu, Ambuiye, kala ndi nsisi ndi ife. Ndimo ntawi 
naona awo, nanena nao, Endani mudzisonyeza ku adzukuru. 
Ndimo kunali, monga analikupita, anatsukidwa. Ndimo 
modzi wa awo, ntawi naona kuti anatshiritsidwa, nabwera, 
ndi liu lalikuru kupambanitsa Mulungu ; ndimo nagwa ndi 
nkope yatshi pa mapazi atshi, kunena tshakoma kwa je: 
ndimo anali Msamariya. Ndimo Yesu kuiang'ka nati, Kodi 
sanali kumi otsukidwa? koma asanu ndi anai ali kuti? 
Kodi sanapezedwa omwe nabwera ku patsa kupambana kwa 
Mulungu, koma mlendo amene? Ndimo nanena nay, Uka, 
muka: mvanu wako wakutshiritsa. 

Ndimo ntawi anafunsidwa ndi Afarisi, ntawi dziko la 
Mulungu lidza, naiang'ka awo nati, Dziko la Mulungu 
losadza ndi kuyang'anira: kapena osadzanena, Ona, pano! 
kapena, Apo! kuti ona, dziko la Mulungu liri mwa inu. 

Ndimo nanena ndi akupunzira, Masiku adzafika, ntawi 
mudzafuna ku ona limodzi la masiku a Mwana wa muntu, 
ndimo simudzaliona. Ndimo adzanena ndi inu, Ona, apo! 
Ona, pano! musatshoka, kapena musatsata pambuiu awo: 
kuti monga mpezi, ntawi iwalima kwa malo a modzi pansi 
pa kumwamba, iwala ku malo ena pansi pa kumwamba ; 
tshointsho Mwana wa muntu adzakala m dzua latshi. 
Koma patsogolo akanamva zintu zambiri nakanidwa ndi fuko 
limene. Ndimo monga kunali. m masiku a Nowa, inde 
tshointsho tshidzakala anso m masiku a Mwana wa muntu. 
Nadia, namwa, nakwata, napatsidwa ku kwatibwa, kwa dzua 
lomwe Nowa naloa m’ arke, ndimo tshigumula tshinafika, 
ndimo tshinamwaza awo onse, Tshointsho inde monga 
kunali m’ masiku a Lote; nadia, namwa, nagula, nagulitsa, 
naoka, namanga ; koma m’ dzua lomwe Lote naturuka kwa 
Sodom kunabvumba moto ndi sulfere ku mwamba, 
namwaza awo onse: tshointsho tshidzakala m dzua lomwe 
Mwana wa muntu asonyezedwa. M’ dzua limene, iemwe 
adzakala pamwamba pa nyumba, ndi zintu zatshi m’ nyumba, 
letsa ie ku tsika ku tenga izo: ndimo iemwe ali mw’ munda 


131 


JOI 
12 


13 
14 


15 
16 
17 


18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


30 
31 


EE 


32 
33 


34 


39 
37 


18 
2 


aa er) 


15 


16 


LUKA. 17. 31- 


letsa ie enso ku bwera. Kumbukila nkazi wa Lote. 
Iemwe adzafuna ku pulumutsa moyo watshi adzaumwaza : 
koma iemwe adzamwaza moyo watshi adzaupulumutsa. 
Dinena ndi inu, m' siku limene kudzakala antu awiri pa 
mpasa imodzi; modzi adzatengedwa, ndi wina adzasiidwa. 
Kudzakala akazi awiri ku pera pa mpero imodzi; modzi 
adzatengedwa, ndi wina adzasiidwa. Ndimo awo kuiang'ka 
anena nar, Kuti, Mwini? Ndimo nanena nao, Pomwe 
ntembo ulipo, pomwe miimba anso idzasong'kanidwa. 

Ndimo nanena fanizo ndi awo monga kuti akanapempera 
ntawi yonse, ndimo si ku foka; kuti, Muzinda umodzi 
kunali woweruza, emwe sanaopa Mulungu, ndimo sanaganiza 
ndi muntu: ndimo kunali wamasie muzinda umene; ndimo 
nadza kawiri kawiri ku ie, kuti, Zimbula ine pa liwongo langa. 
Ndimo kwa ntawi nakana: koma pambuiu nanena ndi ntinia 
watshi, Ngati sindiopa Mulungu, kapena sindiganiza ndi 
muntu; kosuntira tshifuka kuti wamasie amene andivuta, 
didzazimbula ie, kani andilemetsa ndi kufika kwatshi kawiri 
kawiri. Ndimo Mwini nati, Imvani tshomwe woweruza 
wosadeka ati. Ndimo kodi Mulungu sadzazimbula osang'ki- 
dwa atshi, omwe napfula kwa ie msana ndi usiku, ndimo 
alekereza awo? Dinena ndi inu, kuti adzazimbula awo 
nsanga. Koma ntawi Mwana wa muntu afika, kodi 
adzapeza mvanu pa dziko? 

Ndimo nanena anso fanizo limene kwa ena omwe namvana 
mwa iwo oka kuti anali odeka, nanyoza ena: Antu awiri 
nakwera ku tempile ku pempera; modzi Mfarisi, ndi wina 
wolandira tsong'ko. Mfarisi naima napempera tshointshi 
ndi ntima watshi, Mulungu, dinena tshakoma kwa iwe, kuti 
sindiri wofana ndi antu ena, oawanya, osadeka, atshigololo, 
kapena inde monga wofana ndi wolandira tsong'ko amene. 
Dikala ndi njala kawiri pa wiki; dipatsa mpambu ya zonse 
zomwe dilandira. Koma wolandira tsong'ko, kuima kutali, 
sanafuna ku tukula inde maso atshi ku mwamba, koma 
namenya pa ntima patshi, kuti, Mulungu, kala ndi nsisi ndi 
ine wampulupulu. Dinena ndi inu, Muntu amene natsika 
ku nyumba yatshi wodeketsedwa wopambana wina: kuti 
iemwe adzikulitsa adzatshepetsedwa ; koma iemwe adzitshe- 
petsa adzakulitsidwa. 

Ndimo natenga anso kwa ie makanda ao, kuti akatosa 
awo: koma ntawi akupunzira naona, nasulumula awo. 
Koma Yesu naitana awo kwa ie, kuti, Rekani tiana ku dza 











-18. 39. LUKA. 


kwa ine, ndimo musaletsa ito: kuti kwa totere liri dziko la 
Mulungu. Dinena ndi inu nditu, Emwe sadzalandira dziko 
la Mulungu monga kamwana, sadzaloa nditu umo. 

Ndimo woweruza modzi namfunsa, kuti, Mpunzitsi wa- 
bwino, didzatshita tshiani ku loa m moyo wosamariza? 
Ndimo Yesu nanena nař, Bwanje utsha ine wabwino? 
palibe modzi wabwino kani modzi eka, inde Mulungu. 
Udziwa mau, Usatshita tshigololo, Usapa, Usaba, Usasinji- 
rira, Lemekeza atatu ako ndi amai ako. Ndimo nati, 
Zintu zonse Zimene dasunga kwa ntawi ya ubwana wanga. 
Ndimo ntawi Yesu anamva, nanena nai, Tshintu tshimodzi 
ulibe kosuntira : gulitsa zonse zomwe uli nazo, nugawa kwa 
osauka, ndimo udzali ndi kulemera m' mwamba: nudza, 
nunditsata. Koma ntawi anamva zintu zimenezi, anamva 
tshisoni tshambiri; kuti analemera kwambiri. Ndimo Yesu 
kumona nati, Bwanje kolimba omwe ali ndi zolemera adza- 
loa m dziko la Mulungu! Kuti kuli kopepuka kwa gamila 
ku pisa diso la singano kopambana kwa muntu wolemera 
ku loa m° dziko la Mulungu. Ndimo awo omwe anamva 
nati, Ndimo ndani adziwa ku pulumutsidwa? Koma nati, 
Zintu zomwe ziri zosata ndi antu ziri zakuta ndi Mulungu. 
Ndimo Petros nati, Ona, tasia zatu, ndimo tinatsata iwe, 
Ndimo nanena nao, Dinena ndi inn nditu, Palibe muntu 
emwe wasia nyumba, kapena nkazi, kapena abali, kapena 
atatu atshi ndi amai atshi, kapena ana, kwa dziko la 
Mulungu, emwe wosadzalandira kwambiri kopambana mwa 
ntawi imene, ndi w kugonera kulinkudza moyo wosamariza. 

Ndimo natenga kwa ie kumi ndi awiri, nanena nao, Ona, 
tikwera ku Yerusalem, ndi zintu zonse zomwe zilembedwa 
mwa aprofeti zidzadzazidwa kwa Mwana wa muntu. Kuti 
adzaperekedwa kwa Mitundu, ndimo adzatsanzidwa, ndi ku 
nyozedwa, ndi ku tsiridwa mate: ndimo adzamkwapula 
ndimo adzampa: ndimo siku latshitatu adzauka anso. 
Ndimo nadziwa palibe tshimodzi tsha zintu zimenezi; ndimo 
kunena kumene kunabisidwa kwa awo, ndimo sanadziwitsa 
zintu zomwe zinanenedwa. 

Ndimo kunali, monga nayandika ndi Yeriko, muntu 
modzi wakungu nakala mbali mwa njira kupempa: ndimo 
kumva antu ambiri kupita, nafunsa tshimene tshinatantauza 
bwanje. Ndimo nauza ie, kuti Yesu wa Nazarete aliku- 
pita. Ndimo napfula, kuti, Yesu, iwe mwana wa Davide, 
kala ndi nsisi ndi ine. Ndimo awo omwe anapita patsogolo 


133 


134 LUKA. 18. 39- 


nasulumula ie, kuti akatontola: koma napfula kwambiri 
kopambana, Iwe mwana wa Davide, kala ndi nsisi ndi 

40 ine. Ndimo Yesu naima, nauza ie ku tengedwa kwa ie: 
ndimo ntawi nayandika namfunsa, Ufuna tshiani kuti 

41 ditshite ndi iwe?  Ndimo nati, Mwini, kuti dione. 

42 Ndimo Yesu nanena nai, Ona: mvanu wako wapulumutsa 

43 iwe. Ndimo tsopano lino naona, namtsata, kupambanitsa 
Mulungu: ndi antu onse, ntawi naona, nalemekeza 
Mulungu. 

19 Ndimo naloa ndimo analikupita mwa Yeriko. Ndimo 
ona, muntu atshedwa Zakeyu; ndimo anali watsong'ko 

3 wang'kuru, ndimo anali wolemera. Ndimo nafuna ku 
ona Yesu anali ani; ndimo sanadziwa tshifuka tsha antu 
4 ambiri, tshifuka anali wa mnsing'iku waung'ono. Ndimo 
natamanga patsogolo, nakwera pa ntengo wa nkuyu kumo- 
ö na: kuti anali ku pita pa njira imene. Ndimo ntawi Yesu 
nafika pa malo, nayang'ana kumwamba, nanena nai, 

Zakeyu, nsanga, tsika; kuti lero dikanakala pa nyumba 

yako. Ndimo nsanga natsika, nalandira ie kosekera. 

Ndimo ntawi anaona, nandandaulira onse, kuti, Analoa 

ku kala ndi muntu emwe ali wampulupulu. Ndimo 

Zakeyu naima, nanena ndi Mwini, Ona, Mwmi, nusu la 

zintu zanga dipatsa ku osauka; ndimo ngati daawanya 

9 kantu kwa muntu modzi, dibweza kanai. Ndimo Yesu 
nanena nai’, Lero kupulumutsa kunafika ku nyumba imene, 
kuti monga ambiri monga ali inso mwana wa Abraham. 

10 Kuti Mwana wa muntu nafika ku saka ndi ku pulumutsa 
womwazika. 

11 Ndimo monga anamva zintu zimenezi, naong'khetsa 
nanena fanizo, tshifuka anali pafupi ndi Yerusalem, ndimo 
tshifuka naganizaganiza kuti dziko la Mulungu linalikuso- 

12 nyeza tsopano lino. Ndimo nanena, Wotshuka modzi napita 
ku dziko lakutali, ku landira kwa ie eka dziko, ndimo ku 

13 bwera. Ndimo naitana akapolo atshi kumi, napatsa awo 
mina kumi, nanena nao, Gulitsani ndi zimene kwa ntawi 

14 difika. Koma antu atshi nakwiira ie, natumiza mitenga 
pambuiu pa ie, kuti, Sitifuna kuti muntu amene aweruze 

15 ife. Ndimo kunali, ntawi anabwera, analandira dziko, kuti 
nauza akapolo amene, kwa omwe anapatsa ndrama, ku 
itanidwa kwa je, kuti anangodziwa tshomwe anapindula ndi 

16 kugulitsa. Ndimo woiamba nadza patsogolo pa ie, kuti, 

17 Mwini, mina yako inapanga mina kumi zopambana. Ndimo 


DO N D 











-19. 38. LUKA. 


nanena naji, Tshabwino, iwe kapolo wabwino: tshifuka 
unapezedwa ndi mvanu ndi kakang'ono, kala ndi mpamvu 
pa mizinda kumi. Ndimo watshiwiri nadza, kuti, Mina 
yako, Mwini, inapanga mina zisanu. Ndimo nanena nar 
inso, Kala iwe enso pa mizinda isanu. Ndimo wina nadza, 
kuti, Mwini, ona, mina yako si 7, yomwe dinasunga inaiki- 
dwa m' mrenzo: kuti dinaopa iwe, tshifuka uli muntu 
wokwiakwia: utenga tshomwe usanaika pansi, nutema 
tshomwe usanafesa. Anena nai, Kwa nkamwa mwako 
didzaweruza iwe, kapolo woipa iwe. Unadziwa kuti diri 
muntu wokwiakwia, kutenga tshomwe sindinaika pansi, ndi 
kutema tshomwe sindinafesa; ndimo bwanje usanaika 
ndrama zanga m' banke ndimo ine pa kufika kwanga 
dikanafuna iyo ndi kupindula? Ndimo nanena nao omwe 
naima pafupi, Tshotsani kwa le mina, muipatse kwa emwe 
ali ndi mina kumi. Ndimo nanena nai, Mwini, ali ndi 
mina kumi. Dinena ndi inu, kuti kwa onse apotshera 
adzapatsidwa; koma kwa emwe sanapotshera, inde tshimene 
tshomwe ali natsho tshidzatshotsedwa kwa ie. Koma awa 
maliwongo anga, omwe sanafuna kuti dikaweruza awo, 
tengani kuno, mupa awo patsogolo pa ine. 

Ndimo ntawi ananena tshointsho, napita patsogolo, 
kukwera ku Yerusalem. 

Ndimo kunali, ntawi nayandika ndi Betefage ndi 
Betaniya, pa piri lomwe litshedwa piri la Maolive, natumiza 
awiri a akupunzira, kuti, Mukani ku mudzi pandunji pa 
inu; momwe monga muloa mudzapeza mwana wa buru 
womangidwa, pomwe palibe muntu nakala kosuntira: 
masulani ie, mumtenga. Ndimo ngati modzi afunsa inu, 
Bwanje mumasula ie? mudzanena tshointsho, Mwini ali ndi 
kufunidwa ndi ie. Ndimo awo omwe anatumidwa namuka, 
napeza inde monga ananena nao. Ndimo monga analiku- 
masula mwana wa buru, eni atshi nanena nao, Bwanje 
mumasula mwana wa buru? Ndimo nati, Mwini ali ndi 
kufunidwa ndi le. Ndimo namtenga kwa Yesu: ndimo 
naponya miinjiro yao pa mwana wa buru, naika Yesu pa ie. 
Ndimo monga analikupita, nayala miinjiro yao pa njira. 
Ndimo monga tsopano analikuyandika, inde pa kutsika pa 
piri la Maolive, antu onse ambiri a akupunzira naamba ku 
sekera ndi ku lemekeza Mulungu ndi liu lalikuru kwa 
mpamvu zonse zomwe anaziona; kuti, Yodala ii Fumu 
Yotshuka yomwe ifika m’ dzina la Mwini: ntendere m’ 


136 LUKA. 19. 38- 


39 
40 


41 
42 


43 


44 


45 
46 


47 


48 


mwamba, ndi kupambana mopambanitsa. Ndimo ena a 
Afarisi kwa antu ambiri nanena nař, Mpunzitsi, sulumula 
akupunzira ako. Ndimo naiang'ka nanena, Dikuuza kuti, 
ngati amene adzatontola, miala idzapfula. 

Ndimo ntawi nayandika, naona mzinda nalirira iwo, 
kuti, Ngati unadziwa mwa siku limene, inde iwe, zintu zo- 
mwe ziri za ntendere ! koma tsopano zibisidwa kwa maso ako. 
Kuti masiku adzafika pa iwe, ntawi maliwongo ako adza- 
panga linga pa iwe, ndimo adzazunguniza iwe, ndimo 
adzasunga iwe pa makundu onse, ndimo adzaponya iwe 
pansi, ndi ana ako mwa iwe; ndimo sadzaleka mwa iwe 
mwala umodzi pa mwala wina; tshifuka kuti sunadziwa 
ntawi ya kuyang'anira kwako. 

Ndimo naloa m’ tempile, naamba ku turutsa awo omwe 
nagulitsa, kunena nao, Alembedwa, Ndimo nyumba yanga 
idzakala nyumba ya kupempera: koma munapanga iyo 
panga la olanda, : 

Ndimo analikupunzitsa masiku onse mw tempile. Koma 
adzukuru akuru ndi akulembera ndi akuru a antu nafuna 
ku mwaza le: ndimo sanadziwa ku peza tshomwe anango- 
tshita; kuti antu onse nakala pafupi ndi ie, kumvetsa. 


90 Ndimo kunali, pa limodzi la masiku, monga analiku- 


2 


o e o 


œo N 


10 


11 


punzitsa antu m’ tempile, ndi kuuza ivangeli, nafika pa ie 
adzukuru akuru ndi akulembera ndi akuru; ndimo nati, 
kunena nai, Uza ife: Ndi mpamvu yanje utshita zintu 
zimenezi? kapena ndani ali iemwe anapatsa iwe mpamvu 
imene? Ndimo naiang'ka nanena nao, Ine enso didzafunsa 
imu mau; ndimo yang'kani ine: Mbapatisma la Yohane, 
kodi linali kwa kumwamba, kapena kwa antu? Ndimo 
nauzana iwo oka, kuti, Ngati tidzanena, Kwa kumwamba ; 
adzati, Bwanje musanamvana ndi ie? Koma ngati tidzati, 
Kwa antu; antu onse adzaponya miala pa ife: kuti 
akantshiziridwa kuti Yohane anali mprofeti. Ndimo 
naiang'ka, kuti sanadziwa kuti linali. Ndimo Yesu nanena 
nao, Kapena sindiuza inu ndi mpamvu yanje ditshita zintu 
zimenezi. 

Ndimo naamba ku nena ndi antu fanizo limene: Muntu 
naoka munda wa mvina, naubwereka ku antu otshita m’ 
munda, namuka kwa dziko lina kwa ntawi yeitali. Ndimo 
pa nsiku natumiza kapolo kwa antu otshita m°’ munda, kuti 
akapatsa ie kwa dzobala dza munda wa mvina: koma 
otshita m munda nammenya, natumiza ie tshabe. Ndimo 

















-20. 33. LUKA. Tor 


natumiza kosuntira kapolo wina: ndimo ie enso namenya, 
natshita ndi ie zoipa, natumiza ie tshabe. Ndimo natumiza 12 
kosuntira watshitatu: ndi ie enso nalasa, namturutsa. 
Ndimo mwini wa munda wa mvina nati, Didzatshita tshiani? 13 
didzatumiza mwana wanga wondikonda: kungokala adza- 
lemekeza ie. Koma ntawi otshita m’ munda naona le, 14 
nauzana awo oka, kuti, Amene ali woloa: timpe, kuti kuloa 
kungokala kwatu. Ndimo anaturutsa le m' munda wa 19 
mvina, nampa. Ndimo tshiani mwini wa munda wa mvina 
adzatshita nao? Adzadza nadzamwaza otshita m' munda 16 
amene, ndimo adzapatsa munda wa mvina kwa ena, Ndimo 
ntawi anamva, nati, Si tshointsho. Koma nayang'ana pao, 17 
nati, Ndimo tshiani tshiri tshimene tshomwe tshilembedwa, 

Mwala womwe amanga natala, 

Umeneu unapangidwa mutu wa ngondia? 
Onse omwe agwa pa mwala umene adzatsholedwa; koma pa 18 
emwe udzagwa, udzanyenya le monga fumbi. 

Ndimo akulembera ndi adzukuru akuru nafuna ku ika 19 
manja pa ie mwa ora limeneli; ndimo naopa antu: kuti 
nadziwitsa kuti ananena fanizo limene pa awo. Ndimo 20 
nadikira ie, natumiza zinzondi, zomwe zinadzinyenga ngati 
zinali zodeka, kuti zinangogwira mau atshi, monga kuti 
adzampereka kwa kuweruza ndi mpamvu za mbiri. Ndimo 21 
nafunsa ie, kuti, Mpunzitsi, tidziwa kuti unena nupunzitsa 
bwino, ndimo usalandira tupi la modzi, koma wa nteradi 
upunzitsa njira ya Mulungu: Kodi tshiri tshamau kwa ife 22 
ku patsa tsong'ko ku Kesare, kapena iai? Koma nadziwitsa 23 
kutshenjera kwao, nanena nao, Sonyeza ine denariyon. 24 
Fanizo ndi mlemba za ani linali nazo? Ndimo nanena, Za 
Kesare. Ndimo nanena nao, Ndimo patsani kwa Kesare zintu 25 
zomwe ziri za Kesare, ndi kwa Mulungu zintu zomwe ziri 
za Mulungu. Ndimo sanadziwa ku gwira kunena patsogolo 26 
pa antu: ndimo nazizwa ndi kuiang’ka kwatshi, nakala tshete. 

Ndimo nafika kwa ie ena a Asadusi, awo omwe anena 27 
kuti kuukirira anso palibe; ndimo nafunsa ie, kuti, Mpunzitsi, 28 
Moses nalemba kwa ife, kuti ngati njiratshi wa muntu afa, 
ali ndi nkazi, ndimo ali wopanda mwana, mpwatshi akatenga 
nkazi, nakaukitsa mbeu kwa njiratshi. Ndimo anali abali 29 
asanu ndi awiri: ndimo wojamba matenga mkazi, nafa 
wopanda mwana: ndimo watshiwiri; ndimo watshitatu 30, 31 
natenga le; ndimo modzimodzi asanu ndi awiri inso sanasia 
ana, nafa. Pambuiu nkazi nafa anso. Ndimo m' kuukirira 82 33 


138 LUKA. 20. 33- 


34 
39 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 


47 


adzakala nkazi waani wa awo? kuti asanu ndi awiri 
anakwata le. Ndimo Yesu nanena nao, Ana amamuna a 
kugonera kumene akwata, nakwatitswa: koma awo omwe 
aganizidwa oenera ku fika ku kugonera kudya, ndi kuuki- 
rira kwa akufa, kapena osakwata, kapena osakwatitswa: 
kuti kapena osadziwa ku fa anso: kuti ali amodzimodzi ndi 
anjelo; ndimo ali ana amamuna a Mulungu, ali ana a 
kuukirira. Koma kuti akufa aukitswa, inde Moses naso- 
nyeza, m malo ndi Tshifutu, ntawi atsha Mwini Mulungu wa 
Abraham, ndi Mulungu wa Yisake, ndi Mulungu wa 
Yakobi. Ndimo wosali Mulungu wa akufa, koma wa 
amoyo: kuti onse akala ndi moyo kwa le. Ndimo ena a 
akulembera kuiang'ka nati, Mpunzitsi, wanena bwino. 
Kuti sanadziwa anso ku funsa le funso lina, 

Ndimo nanena nao, Bwanje anena kuti Kristu ali mwana 

wa Davide? Kuti Davide eka anena m' buku la Masalmo, 
Mwini nanena ndi Mwini wanga, 
Kala pa dzanja lamanja langa, 
Kwa ntawi dipanga maliwongo ako mpando wa mapazi 
ako. 
Ndimo Davide atsha ie Mwini, ndimo bwanje ali mwana 
watshi ? 

Ndimo m' kumva kwa antu onse nanena ndi akupunzira 
atshi, Tshenjerani ndi akulembera, omwe afuna ku endaenda 
m’ miinjiro yeitali, nakonda mautso m’ malo a maronda, ndi 
mipando yopambana m’ masinagoge, ndi malo opambana pa 
kudia; omwe amwaza nyumba za amasie, ndimo kwa tshi- 
nyengo apanga mapempero atali: amene adzalandira 
kusutsa Wa g 


21 Ndimo nayang'ana ka wna naona antu olemera 


2 


3 
4 


D An 


omwe analikuponya zolere zao m’ bokosi la ndrama. Ndimo 
naona wamasie mcdzi wosauka kuponya umo timite tiwiri. 
Ndimo nanena, Ndi nteradi dinena ndi mu, Wamasie amene 
wosauka waponya umo wopambana onse: kuti onse amene 
kwa kwambiri kwao naponya kwa zolere: koma ie kwa 
kusauka kwatshi naponya moyo wonse womwe ali nawo. 
Ndimo monga ena nanena ndi tempile, bwanje linakonze- 
tsedwa ndi miala yabwino ndi zolere, nati, Monga ndi zintu 
zimenezi zomwe muona, masiku adzadza, mwa amene usa- 
dzasiidwa pano mwala umodzi pa wina, womwe usadzapo- 
nyedwa. Ndimo nafunsa ie, kuti, Mpunzitsi, ndimo zintu 
zimenezi zidzafika liti? ndimo tshizindikilo tshidzali tshiani 








-21. 27. LUKA. 


pa ntawi zintu zimene zidzakala? Ndimo nati, Yang'ani- 
rani kuti musasotsheretswa: kuti ambiri adzafika m’ dzina 
langa, kuti, Diri 76; ndimo, Ntawi iyandika: musapita 
pambuiu pao. Ndimo ntawi mudzamva ndi zinkondo ndi 
mapokoso, musaopa: kuti zintu zimenezi zikanafika patso- 
golo; koma nsonga yosali tsopano lino. 

Ndimo nanena nao, Mtundu udzauka pa mtundu, ndi 
dziko pa dziko: ndimo zidzali zibvomezi zazikuru, ndi 
m’ malo ena zinjala ndi dzaola; ndimo zidzali dzoopsa ndi 
zizindikilo zazikuru kwa kumwamba. Koma patsogolo pa 
zintu zonse zimene, adzaika manja ao pa inu, nadzazunza 
inu, kupereka inu kwa masinagoge ndi nyumba za ndima, 
kutsogoza inu patsogolo mafumu otshuka ndi oweruza kwa 
dzina langa. Tshidzatembenuka kwa inu kwa kumariza. 
Ndimo mueteka mwa mitima yanu, si ku ganizaganiza 
patsogolo bwanje ku yang'ka: kuti didzapatsa inu nkamwa 
ndi nzeru, zomwe mariwongo onse anu siadzadziwa ku 
kaniza kapena ku nena iai. Koma mudzaperekedwa inde 
ndi atatu anu ndi amai anu, ndi abali, ndi omwe a fuko 
lanu ndi abwenzi; ndi ena a inu adzapanga ku pedwa. 
Ndimo mudzakwiiridwa ndi antu onse kwa dzina langa. 
Ndimo palibe tsisi limodzi la mutu wanu lidzamwazika. 
Mwa kulongosola kwanu mudzapeza mizimu yanu. 

Koma ntawi muona Yerusalem wozunguliridwa ndi 
magulu a ankhondo, ndimo dziwani kuti bwinja latshi liri 
pafupi. Pomwe awo omwe ali m’ Yudeya atawire ku 
mapiri; ndimo awo omwe ali mkati pa iwo aturuke; 
ndimo awo omwe ali m' maiko sialoe umo. Kuti amene ali 
masiku a kuzimbula, kuti zintu zonse zomwe zilembedwa 
zingodzazidwa. Tshaipa kwa iwo omwe ali ndi mimba 
ndimo kwa iwo omwe aamwitsa m' masiku amene! kuti 
kudzali zisoni zambiri pa dziko,” ndi kukwiira kwa antu 
amene. Ndimo adzagwa ndi kukali kwa mpeni wa 
nkondo, ndimo adzatsogozedwa kwa mikoli kwa mitundu 
yonse; ndimo Yerusalem udzaponderezedwa ndi Mitundu, 
kwa ntawi za Mitundu zidzadzazidwa. Ndiino kudzali 
zizindikilo m' dzua ndi m' mwezi ndi m' nyenyezi; ndimo 
pa dziko tshisoni tsha mitundu, m' kuganizaganiza kwa kuula 
kwa nyanja ndi mafundi; antu kufoka ndi kuopa, ndimo 
ndi kuyang'anira zintu zomwe zirinkudza pa dziko: kuti 
mpamvu za kumwamba zidzantuntumidwa. Ndimo pomwe 
adzaona Mwana wa muntu kudza muntambo ndi mpamvu 


139 


24 


25 


26 


27 


140 LUKA. 21. 27- 


28 ndi kupambana kwakukuru, Koma ntawi zintu zimenezi 
ziamba ku kala, yang'anani kumwamba, ndi tukulani mitu 
yanu; tshifuka kuti kuombola kwanu kuyandika. 

29 Ndimo nanena nao fanizo: Onani ntengo wa nkuyu ndi 

30 mitengo yonse: ntawi tsopano ipakutika, muona ndimo 
mudziwa wa inu noka kuti dzinja tsopano liri pafupi. 

31 Inde tshointsho inu unso, ntawi muona zintu zimenezi 
zirikufika, dziwani kuti dziko la Mulungu liri pafupi. 

32 Dinena ndi inu nditu, Fuko limene silidzapita, kwa ntawi 

33 zintu zonse zitetsedwa. Kumwamba ndi dziko zidzapita : 
koma mau anga osadzapita. 

34 Koma yang'anirani inu noka, kani kapena mitima yanu 
idzadzazidwa zotshuruka ndi mitshedwa, ndi kuledzera, ndi 
ntshito za moyo umene, ndimo siku limene 'lifika pa inu 

39 nsanga monga khango: kuti tskointsho lidzafika pa onse 

86 omwe akala pa dziko lonse. Koma yang'anirani ntawi 
zonse, kupempa, kuti mungopambana ku pulumuka zintu 
zonse zimenezi zomwe zidzafika, ndimo ku ima patsogolo pa 
Mwana wa muntu. 

37 Ndimo masiku onse analikupunzitsa m° tempile; ndimo 
madzulo onse naturuka, nakala m’ piri lomwe litshedwa 

38 piri la Maolive. Ndimo antu onse nadza mamawa kwa ie 
mw’ tempile, ku mva ie. 

99 Tsopano kudia kwa nkate wopanga tshabe kunayandika, 

2 komwe kutshedwa Mpasika. Ndimo adzukuru akuru ndi 
akulembera nafuna bwanje anangompa; kuti naopa antu. 

Ndimo Satana naloa m’ Yuda iemwe natshedwa Sikariyoti, 
ali wa kuwerenga kwa kumi ndi awiri. Ndimo namuka, 
nalankulana ndi adzukuru akuru ndi akazembe, bwanje 
anangompereka kwa iwo. Ndimo nasekera, napangana ku 
patsa ie ndrama. Ndimo nabvomera, nafuna pofatsa ku 
pereka ie kwa iwo kopanda pokoso. 

Ndimo siku la nkate wopanga tshabe linadza, mwa ilo 
mpasika ukanatsiridwa. Ndimo natumiza Petros ndi 

Yohane, kuti, Mukani konzetsani kwa ife mpasika, kuti 

9 tingodia. Ndimo nanena na, Kuti mufuna kuti tikonzetse ? 

10 Ndimo nanena nao, Ona, ntawi munaloa muzinda, adzako- 
mana ndi inu muntu kunyamula mbia ya madzi; tsatani ie 

11 m nyumba momwe aloa. Ndimo mudzanena ndi mwini 
wa nyumba, Mpunzitsi anena ndi iwe, Tshipinda tsha 
waulendo tshiri kuti, pomwe didzadia mpasika ndi akupu- 

12 nzira anga? Ndimo adzasonya inu tshipinda tshatshikuru 





> œ 


(epis; 








o N 


-22. 34. LUKA. 


tsha kumwamba tsha zintu: apo fotokozani. Ndimo napita, 
napeza monga ananena nao: ndimo nafotokoza mpasika. 

Ndimo ntawi ora linafika, nakala pansi, ndi apostile nai. 
Ndimo nanena nao, Ndi kufuna dafuna ku dia mpasika 
uinene ndi inu patsogolo dipwetekwa: kuti dinena ndi inu, 
sindidzaudia kwa ntawi udzadzazidwa m’ dziko la Mulungu. 
Ndimo nalandira tshiko, ndimo ntawi anati tshakoma, nati, 
Tengani tshimene, mugawana mwa inu noka: kuti dinena 
ndi inu, sindidzamwa kwa tsopano ndi dzobala dza mvina, 
kwa ntawi dziko la Mulungu lidzadza. Ndimo natenga 
nkate, ndimo ntawi ananena tshakoma, nauswa, napatsa ku 
awo, kuti, Umene uli tupi langa lomwe lipatsidwa kwa mu: 
tshitani tshimene mwa kukumbuka kwa ine. Ndimo tshiko 
modzimodzi pambuiu ngonero, kuti, Tshiko tshimene tshiri 
testamente watsopano m° mwazi wanga, inde umene womwe 
utsanulidwa kwa inu. Koma ona, Dzanja la emwe azonda 
ine liri ndi ine pa gome. Kuti Mwana wa muntu apita 
nditu, monga kwaambiriridwa: koma tshaipa kwa muntu 
amene mwa emwe azondedwa! Ndimo naamba ku funsana 
iwo oka, uti wa awo anali emwe akatshita tshintu tshimene. 

Ndimo kunauka anso makani mwa awo uti wa awo 
aganizidwa ali wopambana. Ndimo nanena nao, Mafumu 
otshuka a Mitundu atshita umwini pa iwo; ndimo awo 
omwe ali ndi kuweruza pa iwo atshedwa Otshitabwino. 
Koma musadzakala tshointsho: koma iemwe adzakala 
wang'kuru wopambana mwa inu, akale monga wang'ono; 
ndimo iemwe ali fumu, monga iemwe aimirira. Kuti akala 
wopambana uti, iemwe akala pa kudia, kapena iemwe 
aimirira? kodi si iemwe akala pa kudia? koma diri mwa 
inu monga iemwe aimirira. Koma muli awo omwe muna- 
kalabe ndi ine m' mayeso anga; ndimo diika kwa inu dziko, 
inde monga Atatu anga naika kwa ine, kuti mungodia ndi 
ku mwa pa gome langa m’ dziko langa; ndimo mudzakala 
pa mipando yotshuka kuweruza mafuko kumi ndi awiri a 
Sirayeli. Simon, Simon, ona, Satana nafunsa ku potshera 
iwe kuti anangopeta iwe monga trigu: koma dinapempa 
kwa iwe, kuti mvanu wako usangoperewera: ndimo iwe, 
ntawi unatembenuka anso, limbikitsa abali ako. Ndimo 
nanena nai, Mwini, ndi iwe data ku enda ku nyumba ya 
ndima ndi ku imfa. Koma nati, Dikuuza, Petros, tambala 
sadzalira dzua limene, kwa ntawi udzakana katatu kuti 
udziwa ine. 


141 


13 
14 
15 
16 


17 
18 


19 


20 


21 
22 
23 


24 


33 


34 


142 LUKA. 22. 35- 


35 


36 


54 


Ndimo nanena nao, Ntawi dinatumiza inu opanda 
katumba, ndi tumba, ndi dzikwakwata, kodi munasoa 
kantu? Ndimo nati, Palibe kantu. Ndimo nanena nao, 
Koma tsopano, iemwe ali ndi katumba, akatenge, ndi tumba 
anso: ndimo iemwe alibe, adzagulitsa tshopfundira tshatshi, 
ndimo agule mpeni wa nkondo. Kuti dinena ndi inu, 
kuti tshimene tshomwe tshilembedwa tshikanatedwa mwa 
ine, Ndimo anawerengedwa ndi ampulupulu: kuti tshimene 
tshomwe tshiri ndi ine tshiri ndi kuta. Ndimo nati, Mwini, 
ona, pano iripo mipeni iwiri ya nkondo. Ndimo nanena 
nao, Tshikwana. 

Ndimo naturuka, napita, monga ntengo watshi unali, ku 
piri la Maolive; ndi akupunzira namtsata anso. Ndimo 
ntawi anali pa malo, nanena nao, Pemperani kuti musaloa m’ 
tshinyengo. Ndimo nasuntidwa kwa awo monga kuponya 
kwa mwala; nagwada napempera, kuti, Atate, ngati ufuna, 
tshotsa tshiko tshimene kwa ine: koma si kufuna kwanga, 
koma kwako, kutshitidwe. Ndimo nasonyeza kwa le njelo 
kwa kumwamba, kulimbikitsa ie. Ndimo kunali m kusa- 
uka napempera kolimba kopambana: ndi tukuta latshi 
hnali monga madonto akuru a mwazi kugwa pa ntaka. 
Ndimo ntawi nauka kwa pempero latshi, nafika ku akupu- 
nzira, napeza awo agona tulo kwa tshisoni, nanena nao, 
Bwanje mugona? Ukani, pemperani, kuti musaloa m° 
tshinyengo. 

Ntawi kosuntira analikunena, ona, antu ambiri, ndi 
lemwe natshedwa Yuda, modzi wa kumi ndi awiri, napita 
patsogolo pao; ndimo nayandika ku Yesu kumsomsona. 
Koma Yesu nanena nai, Yuda, kodi uzonda Mwana wa 
muntu ndi kumsomsona? Ndimo ntawi awo omwe anali ndi 
le naona tshomwe tshidzatsata, nanena, Mwini, kodi tidza- 
menya ndi mpeni wa nkondo? Ndimo modzi wa awo 
namenya kapolo wa ndzukuru wang'kuru, nadula kutu 
latshi lamanja. Koma Yesu naiang'ka nati, Lekani tshime- 
netshi. Ndimo natosa kutu latshi, natshiritsa le. Ndimo 
Yesu nanena ndi adzukuru akuru, ndi akazembe a tempile, 
ndi akuru, omwe anadza pa ie, Kodi munaturuka, monga 
pa wolanda, ndi mipeni ya nkondo ndi zindodo? Ntawi 
dinali masiku onse ndi inu m’ tempile, simunaturutsa manja 
anu pa ine: koma limene liri ora lanu, ndi mpamvu ya 
ndima. | 

Ndimo nagwira ie, natsogoza le, namtenga ku nyumba 








-23. 7. LUKA. 143 


ya ndzukuru wang'kuru. Koma Petros natsata kutali 
pambuiu. Ndimo ntawi anakoleza moto pakati pa bwalo, 55 
nakala pansi pamodzi, Petros nakala pakati pao. Ndimo 56 
kabutu kamodzi kuona ie monga analikukala m kuunika 
kwa moto, ndi kuyang'anitsa ie, nati, Muntu amene enso 
anali ndi ie. Koma nakana, kuti, Nkazi, sindidziwa je. 57 
Ndimo pambuiu ntawi yeing'ono wina namona, nati, Uli 58 
inso mode wa awo. Koma Petros nati, Muntu, sindiri. 
Ndimo pambuiu pa ora limodzi wina natshimika, kuti, Wa 59 
nteradi muntu amene enso anali ndi ie: kuti ali Mgalileya. 
Koma Petros nati, Muntu, sindidziwa tshomwe unena. 60 
Ndimo tsopano lino, ntawi analikunena, tambala nalira. 
Ndimo Mwini natembenuka, nayang'ana pa Petros. Ndimo 61 
Petros nakumbukila mau a Mwini, bwanje kuti nanena nai’, 
Patsogolo tambala alira lero, udzakana ine katatu. Ndimo 62 
naturuka, nalira misozi yambiri. 

Ndimo antu omwe nagwira Yesu natonza ie, nammenya. 63 
Ndimo namanga maso atshi, nafunsa ie, kuti, Losa: ndani 64 
ali iemwe wakumenya? Ndimo zintu zambiri zina nanena 65 
pa le, kutukwana ie. ; 

Ndimo monga nsanga monga linali dzua, gulu la akuru 66 
a antu linasong'kanidwa, ndi adzukuru akuru, ndi akule- 
mbera; ndimo natsogoza ie mwa gulu lao, kuti, Ngati uli 67 
Kristu, uza ife. Koma nanena nao, Ngati diuza inu, 
musadzamvana: ndimo ngati difunsa inu, musadzaiang’ka. 68 
Koma kwa tsopano Mwana wa muntu adzakalitswa pa 69 
dzanja lamanja la mpamvu ya Mulungu. Ndimo nati onse, 70 
Ndimo kodi uli Mwana wa Mulungu? Ndimo nanena nao, 
Munena kuti diri. Ndimo nati, Bwanje tifuna kumariza 71 
kwina? kuti ife toka tamva kwa nkamwa mwatshi. 

Ndimo gulu lonse la iwo linauka, natsogoza ie patsogolo9 3 
pa Pilato. Ndimo naamba ku tshula ie, kuti, Tinapeza 2 
muntu uyu kutembenuza mtundu watu, nalikuletsa ku 
patsa tsong'ko ku Kesare, ndi kunena kuti ie eka ali Kristu, 
fumu yotshuka. Ndimo Pilato nafunsa ie kuti, Kodi uli 3 
Fumu Yotshuka ya Ayuda? Ndimo naiang'ka ie nati, 
Unena. Ndimo Pilato nanena ndi adzukuru akuru ndi 4 
antu ambiri, Dipeza palibe tshimo m’ muntu amene. Koma 5 
anali ndi kufulumiza kopambana, kuti, Afulumiza antu, 
kupunzitsa mwa Yudeya lonse, ndi kuamba kwa Galileya 
inde ku malo amene. Koma ntawi Pilato anamva, nafunsa 
ngati muntu ali Mgalileya. Ndimo ntawi nadziwa kuti 7 


azi 


144 LUKA. 23. 7- 


22 


anali wa malo a kuweruza kwa Herode, namtumiza kwa 
Herode, iemwe eka anso anali m’ Yerusalem m’ masiku 
amene. 

Ndimo ntawi Herode naona Yesu, anasekera kwambiri : 
kuti anafuna ku ona ie ntawi yambiri, tshifuka anamva ndi 
le; ndimo nalingalira ku ona tshizindikilo tshina tshina- 
tshitidwa ndi ie. Ndimo nafunsa ie ndi mau ambiri; koma 
sanaiang'ka kantu. Ndimo adzukuru akuru ndi akulembera 
naima, kutshula ie kwambiri. Ndimo Herode ndi ankhondo 
atshi namputa, namtonza, ndi kubveka ie ndi mwiinjiro 
wabwino namtumiza anso ku Pilato. Ndimo dzua lomwe 
Herode ndi Pilato napalana bwenzi: kuti patsogolo anali 
ndi kukwiirana awa oka. 

Ndimo Pilato anaitana ku song'kana adzukuru akuru ndi 
akuweruza ndi antu, nanena nao, Munatenga muntu amene 
kwa ine, monga modzi emwe atembenuza antu : ndimo ona, 
ine, dinafunsa ie patsogolo pa inu, sindinapeza tshimo mwa 
muntu amene ndi zintu zimene zomwe mutshulira ie: iai, 
kapena si Herode: kuti anatumiza ie enso kwa ife; ndimo ona, 
palibe kantu koenera kwa imfa katshitidwa ndi ie. Ndimo 
didzakwapula ie, ndidzamasula ie. Koma napfula onse 
pamodzi, kuti, Tshotsa muntu amene, numasula kwa ife 
Baraba: modzi emwe kwa kupinduka kumene kunapa- 
ngidwa muzinda, ndi kwa mbanda, naikidwa im” nyumba 
ya ndima. Ndimo Pilato nanena nao onso, kufuna ku 
masula Yesu; koma napfula, kuti, Patshika, patshika ie. 
Ndimo nanena nao tshitatu, Bwanje, tshimo lanje muntu 
amene natshita? sindinapeza tshifukwa tsha imfa mwa le: 
ndimo didzamkwapula ndidzamasula le. Koma anali nsanga 
ndi mau akuru, kufunsa kuti anangopatshikidwa. Ndimo 
mau ao anapambana. Ndimo Pilato natshula kuti tshomwe 
nafunsira tshikatshitidwa. Ndimo namasula iemwe kwa 
kupinduka ndi mbanda anaikidwa m’ nyumba ya ndima, 
lemwe anafunsira; koma Yesu napereka kwa kufuna 
kwao. 

Ndimo ntawi analikutsogoza ie, nagwira modzi Simon wa 
Kirene, kuturuka m’ minda, ndimo pa ie naika nkhwitshi, 
ku nyamula iyo pambuiu pa Yesu. 

Ndimo linatsata ie guln lalikuru la antu, ndi la akazi 
omwe nalira nakala ndi tshisoni ndi ie. Koma Yesu 
kutembenuka kwa iwo nati, Ana akazi a Yerusalem, 
musalira kwa ine, koma lirani kwa inu noka. ndi kwa ana 








-23. 49. LUKA. 145 


anu. Kuti ona, masiku alinkudza, momwe adzati, Odala 
ali atshimbwira, ndi zibaliro zomwe zosanabala, ndi mabere 
omwe sanamwitsa. Pomwe adzaamba ku nena ndi mapiri, 
Igwani pa ife; ndi kwa zintunda, Fundikilani ife, Kuti 
ngati atshita zintu zimenezi mwa ntengo wowisi, tshidza- 
tshitidwa tshiani mwa wouma? 

Ndimo anali inso awiri ena, otshitazoipa, natsogozedwa 
ndi ie ku pedwa. 

Ndimo ntawi anafika pa malo pomwe atshedwa Pala, apo 
anapatshika ie, ndi otshitazoipa, modzi pa dzanja lamanja 
ndi wina pa lamanzere. Ndimo Yesu nati, Atate, kululu- 
kira awo; kuti siadziwa tshomwe atshita. Ndimo kugawa 
miinjiro yatshi mwa iwo, nayesa. Ndimo antu naima ku 
ona. Ndimo oweruza anso namnyansa, kuti, napulumutsa 
ena; adzipulumutse, ngati amene ali Kristu wa Mulungu, 
wosang'kidwa watshi. Ndimo ankhondo anso namtonza, 
kudza kwa ie, kupatsa ie vinegre, ndi kuti, Ngati uli Fumu 
Yotshuka ya Ayuda, udzipulumutse. Ndimo kunali inso 
lemba pamwamba pa ie, IMENE IRI Fumu YOTSHUKA YA 
AYUDA. 

Ndimo modzi wa otshitazoipa omwe anapatshikidwa 
nasinjirira le, kuti, Kodi suli Kristu? pulumutsa iwe eka 
ndi ife. Koma wina naiang’ka, ndi kusulumula je, nati, 
Kodi usaopa inde Mulungu, kuona uli m’ sautso imodzi- 
modzi? Ndi ife nditu kodeka; kuti tilandira malipiro 
abwino kwa ntshito zatu: koma muntu amene watshita 
palibe kantu koipa. Ndimo nanena, Yesu, kumbukila ine 
ntawi udza m’ dziko lako. Ndimo nanena nai’, Dinena ndi 
iwe nditu, Lero udzakala ndi ine m° Paradisi. 

Ndimo tsopano kunali pa ora latshisanu ndi tshimodzi, 
ndimo ndima unadza pa dziko lonse kwa ora latshisanu ndi 
tshinai, kuwala kwa dzua kupeřewera: ndi tshopimba tsha 
malo oyera tshinaganikana pakati. Ndimo ntawi Yesu ana- 
pfula ndi liu lalikuru, nati, Atate, m’ manja ako dipatsa 
nzimu wanga: ndimo ananena tshimene, natsirizika, Ndimo 
ntawi kenturione naona tshomwe tshinatshitidwa, napamba- 
nitsa Mulungu, kuti, Amene anali muntu wodeka nditu. 
Ndimo antu ambiri onse omwe anasong'kana kwa kuona 
kumene, ntawi naona zintu zomwe zinatshitidwa, nabwera 
kumenya pa dzifua dzao. Ndimo anzatshi onse, ndi akazi 
omwe natsata ie kwa Galileya, naima kutali, kuona zintu 
zimenezi, 

K 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
39 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


42 
43 


44 


45 
46 


47 


48 


49 


146 LUKA. 23. 50- 


50  Ndimo ona, muntu atshedwa Yosefe, emwe anali nkoswe, 
51 muntu wabwino ndi wodeka (iemwe sanabvomera kwa ku- 
weruza ndi ntshito za iwo), muntu wa Arimateya, mzinda 
wa Ayuda, iemwe analikuyang’anira kwa dziko la Mulungu: 
52 muntu amene nang'ka kwa Pilato, nafunsa kwa ntembo wa 
53 Yesu. Ndimo nautsitsa, naukuta m nsaru ya lini, namwika 
m’ mwanda womwe unafulidwa m’ mwala, momwe palibe 
54 muntu anagona patsogolo. Ndimo linali siku la Kukonzetsa, 
55 ndimo sabata linafika. Ndimo akazi, omwe anadzera ndi 
ie kwa Galileya, natsata, naona mwanda, ndi bwanje ntembo 
56 watshi unaikidwa. Ndimo nabwera, nakonzetsa zonung’kira 
ndi mafuta. 
94. Ndimo pa sabata napuma kofana ndi mau. Koma pa 
dzua loamba la wiki, banda kutsha, nadza ku mwanda, 
2 kutenga zonung'kira zomwe anakonzetsa. Ndimo napeza 
3 mwala unagubuduzidwa kwa mwanda. Ndimo naloa, ndimo 
4 sanapeza tupi la Mwini Yesu. Ndimo kunali, ntawi anali- 
kuganizaganiza ndi tshimene, ona, antu awiri naima pafupi 
5 nao mwa nsaru Zowala: ndimo monga naopa, nagudama 
nkope zao pansi, nanena nao, Mufunanje wamoyo mwa 
6 akufa? Sali pano, koma anauka: kumbukilani bwanje 
7 nanena ndi inu ntawi anali kosuntira m Galileya, kunena 
kuti Mwana wa muntu akanaperekedwa m’ manja a antu oipa, 
8 napatshikidwa, ndimo siku latshitatu nauka anso. Ndimo 
9 nakumbukila mau atshi, nabwera ku mwanda, nauza zintu 
zonse zimenezi kwa kumi ndi modzi, ndi ku onse ena. 
10 Ndimo anali Mariya kwa Magadala, ndi Yohana, ndi Mariya 
amai aishi a Yakobi: ndi akazi ena nao nauza zintu zimenezi 
11 kwa apostile. Ndimo mau amene nasonya m° kuona kwao 
12 monga kulankula kwatshabe ; ndimo sanamvana nao. Koma 
Petros nauka, natamanga ku mwanda; ndi kuwerama ndi 
kusuzumira, aona nsaru za lini pa zoka; ndimo namuka 
kwatshi, kuzizwa ndi tshimene tshomwe tshinali. 
13 Ndimo ona, awiri a awo analikuenda dzua lomwe ku 
mudzi utshedwa Emaus, womwe unali kwa Yerusalem ma- 
14 stadia makumi asanu ndi limodzi. Ndimo analankula awo 
15 oka ndi zintu zonse zimene zomwe zinatshitidwa. Ndimo 
kunali, ntawi nalankulana nafunsana, kuti Yesu eka nase- 
16 ndezera nangka nao. Koma maso ao anagwidwa kuti 
17 sakadziwa ie. Ndimo nanena nao, Mau anje ali amene omwe 
muli modzi ndi wina, monga mupita? Ndimo naima, 
18 kuyang'ana ndi tshisoni. Ndimo modzi wa awo, atshedwa 











-24. 40. LUKA. 147 


Kleopa, kuiang'ka nanena nai, Kodi uli weka mlendo m’ 
Yerusalem ndimo usadziwa zintu zomwe zinali apo m’ 
masiku amenewa? Ndimo nanena nao, Zintu ziti? Ndimo 
nanena nai, Zintu ndi Yesu wa Nazarete, emwe anali 
mprofeti wolimba mwa ntshito ndi m’ mau patsogolo 
Mulungu ndi antu onse: ndimo bwanje adzukuru akuru 
ndi akuru atu nampereka ku sutsidwa kwa imfa, napatshika 
le. Koma tinalingalira kuti anali iemwe akaombola Sirayeli. 
Inde ndi kupambana zonse zimenezi, tsopano liri siku latshi- 
tatu kwa ntawi zintu zimenezi zinakala. Inde ndi akazi 
ena a gulu latu natizizwitswa, omwe anali ku mwanda banda 
kutsha; ndimo ntawi sanapeza tupi latshi, nadza, kunena, 
kuti anaona anso tshoona tsha anjelo, omwe nanena kuti 
anali ndi moyo. Ndi ena a omwe anali ndi ife namuka ku 
mwanda, napeza itsho inde monga akazi ananena: koma ie 
sanaona. Ndimo nanena nao, O antu opusa, ndi ododoma a 
mitima ku mvana pambuiu zonse zomwe aprofeti analankula ! 
Kodi Kristu akanamva zintu zimenezi, ndi ku loa m’ kupa- 
mbana kwatshi? Ndimo kuamba kwa Moses ndi aprofeti 
onse, nasandutsa kwa awo m malemba onse zintu ndi ie eka. 
Ndimo nayandika mudzi, pomwe analikupita: ndimo ie 
natshita monga ngati nafuna ku pitira. Ndimo naumirira 
ie, kuti, Kala ndi ife: kuti ali madzulo, ndi dzua tsopano 
lirikupita patali. Ndimo naloa ku kala nao. Ndimo kunali, 
ntawi anakala pa kudia nao, natenga nkate, nadalitsa uo, 
nauswa, naupatsa ku awo. Ndimo maso ao anatsegulidwa, 
ndimo nadziwa ie; ndimo ie nakanganuka kwa kuona kwao. 
Ndimo nanena modzi ndi wina, Kodi si mitima yatu inali- 
kupsa mwa ife, ntawi ananena ndi ife m njira, ntawi 
anatsegula kwa ife malemba? Ndimo nauka pa ora lomwe, 
nabwera kwa Yerusalem, napeza kumi ndi modzi anasong- 
kanidwa, ndi awo omwe anali nao, kuti, Mwini anauka 
nditu, ndimo wadzisonya ku Simon. Ndimo nauza zintu 
zomwe zinatshitidwa m' njira, ndi bwanje anadziwidwa ndi 
awo m' kuswa nkate. 

Ndimo monga nanena zintu zimene, ie eka naima pakati 
pao, ndimo anena nao, Ntendere ukale ndi inu. Koma 
anatshita manta naopa, naganizaganiza kuti anaona nzimu. 
Ndimo nanena nao, Muntentemera bwanje? ndi bwanje 
maganizo auka m' mitima yanu? Onani manja anga ndi 
mapazi anga, kuti diri ndeka: tosani ine, ndi onani; kuti nzimu 
suli ndi nyama ndi mafupa, monga muona diri nazo. Ndimo 


19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 


26 
27 


28 
29 


30 
əl 
32 
Ja 
34 
35 
36 
37 


38 
39 


40 


148 LUKA. 24. 40- 


ntawi ananena tshimene, nasonyeza awo manja atshi ndi 
41 mapazi atshi. Ndimo ntawi kosuntira sanamvana ndi 
tshimwemwe, nazizwa, nanena nao, Kodi muli ndi kantu 
42 ka kudia pano? Ndimo napatsa ie tshipinjiri tsha nsomba 
43 yootsha. Ndimo natshitenga, natshidia patsogolo pa awo. 
44 Ndimo nanena nao, Amene ali mau anga omwe dinanena 
ndi inu, ntawi dinali kosuntira ndi inu, bwanje kuti zintu 
zonse zikanadzazidwa, zomwe zilembedwa m° mau a Moses, 
45 ndi aprofeti, ndi masalmo, ndi ine. Pomwe natsegula 
46 muwongo wao, kuti anangodziwa malemba; ndimo nanena 
nao, Tshointshi tshilembedwa, kuti Kristu akamva, ndimo 
47 akauka anso kwa akufa siku latshitatu; ndi kuti kute- 
mbenuza kwa ntima ndi kubweza kwa zakwaipa zika- 
nauzidwa m' dzina latshi kwa mitundu yonse, kuamba 
48 kwa Yerusalem. Muli omariza a zintu zimenezi. 
49 Ndimo ona, ditumiza lonjezano la Atatu anga pa inu: 
koma kalani inu muzinda, kwa ntawi munabvekedwa 
ndi mpamvu kwa kumwemba. 
50 Ndimo natsogoza awo kwa ntawi anali pandunji pa Beta- 
51 niya: ndimo natukula manja atshi, nadalitsa awo. Ndimo 
kunali, ntawi le nadalitsa awo, anaganika kwa awo, ndimo 
52 ananyamulidwa kumwamba. Ndimo napembedza ie, na- 
53 bwera ku Yerusalem ndi tshimwemwe tshatshikuru: ndimo 
anali ntawi yonse m’ tempile, kudalitsa Mulungu. 








IVANGELI WA YOHANE. 





1 ' KUAMBA anali Mau, ndi Mau anali ndi Mulungu, ndi 
Mau anali Mulungu. Amene anali m’ kuamba ndi 
Mulungu. Zintu zonse zinapangidwa ndi ie; ndimo | 
kopanda ie kunalibe kantu kanapangidwa komwe kanapangi- 
dwa. Mwa ie unali moyo; ndi moyo unali kuunika kwa 
antu. Ndimo kuunika kuwala mudima; ndimo ndima | 
usanadziwitsa. Kunali muntu, watumidwa ndi Mulungu, 
dzina latshi linali Yohane. Amene nadza kwa kumariza, | 
monga kuti anangomariza ndi kuunika, monga kuti onse mwa 





© 


NE ELEN 


—1. 31. YOHANE. 


le anangomvana. Sanali kuunika kumene, koma nafika kuti 
anangomariza ndi kuunika. Kunali kuunika koona, inde 
kuunika komwe kuunikira antu onse, aloa m’ dziko. Anali m’ 
dziko, ndi dziko linapangidwa ndi ie, ndi dziko lisanadziwa ie. 
Anafika ku antu atshi, ndimo omwe anali antu atshi sana- 
mlandira. Koma monga ambiri monga analandira ie, ku awa 
napatsa kwatshi ku kala ana a Mulungu, inde ku awa omwe 
amvana ndi dzina latshi: omwe anabadwa, si ndi mwazi, 
kapena si ndi kufuna kwa nyama, kapena si ndi kufuna 
kwa muntu, koma kwa Mulungu. Ndimo Mau nakala 
nyama, nakala mwa ife (ndimo tinaona kupambana kwatshi, 
kupambana monga kwa wobadwa eka kwa Atate), wodzaza 
ndi kufatsa ndi nteradi. Yohane amariza ndi le, napfula, 
kuti, amene anali ie wa iemwe dinanena, le emwe adza 
pambuiu pa ine wakala patsogolo pa ine: kuti anali 
patsogolo pa ine. Kuti kwa kudzaza kwatshi ife tonse 
tinalandira, ndi kufatsa kwa kufatsa. Kuti mau anapatsidwa 
ndi Moses; kufatsa ndi nteradi zinadza ndi Yesu Kristu. 
Palibe muntu waona Mulungu ntawi ina; Mwana wobadwa 
eka, iemwe ali w tshifua tsha Atate, anasonyeza ie. 

Ndi kumene kuli kumariza kwa Yohane, ntawi Ayuda 
natumiza kwa ie adzukuru ndi Alevi kwa Yerusalem 
kumfunsa, Uli ani? Ndimo nabvomera, sanakana; ndimo 
nabvomera, Sindiri Kristu. Ndimo namfunsa, Ndimo 
bwanje? Uli Eliya? Ndimo ati, Sindiri. Uli mprofeti? 
Naiang'ka, Iai. Ndimo nanena na, Uli ani? kuti tingo- 
patsa bvomero ku omwe anatitumiza. Uti tshiani ndi iwe 
eka? Nati, Diri liu la modzi kupfula w tshipululu, Funga- 
mitsani njira ya Mwini, monga nati mprofeti Yesaya. Ndimo 
anatumidwa kwa Afarisi. Ndimo namfunsa, nanena nai, 
Ndimo ubapatiza bwanje, ngati usali Kristu, kapena Eliya, 
kapena mprofeti? Yohane naiang'ka nao, kuti, Dibapatiza 
ndi madzi: modzi aima mwa inu iemwe musadziwa, inde 
emwe adza pambuiu pa ine, tshingwe tsha tshikwakwata 
tsha iemwe sindiri woenera ku masula. Zintu zimenezi 
zinatshitidwa m' Betaniya patsidia lidya la Yordan, pomwe 
Yohane analikubapatiza. 

Mawa aona Yesu kudza kwa le, nati, Ona, Mwana wa 
nkosa wa Mulungu, iemwe atshotsa mpulupulu za dziko! 
Amene ali ie wa iemwe dinanena, Pambuiu pa ine alinku- 
dza muntu iemwe wakala patsogolo pa ine: kuti anali 
patsogolo pa ine. Ndimo sindadziwa ie; koma kuti 


22 


26 


28 


29 
30 


31 


150 YOHANE. 1315 


32 


33 


34 
35 
36 


37 
38 


39 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


49 
50 


öl 


akasonyezedwa kwa Sirayeli, kwa tshifukwa tshimene dinadza 
kubapatiza ndi madzi. Ndimo Yohane namariza, kuti, 
Daona Nzimu kutsika monga njiwa ku mwamba; ndimo 
unakala pa je. Ndimo sindinamdziwa: koma iemwe 
ananditumiza ku bapatiza ndi madzi, nanena ndi ine, Pa 
iemwe udzaona Nzimu kutsika, nukala pa ie, iemwe ali 
ie emwe abapatiza ndi Nzimu Woyera. Ndimo daona, 
namariza kuti amene ali Mwana wa Mulungu. 

Anso mawa Yohane analikuima, ndi awiri a akupunzira 
atshi; ndimo nayang'ana pa Yesu monga naenda, ndimo ati, 
Ona, Mwana wa nkosa wa Mulungu! Ndimo akupunzira 
awiri anamva le ku lankula, ndimo natsata Yesu. Ndimo 
Yesu natembenuka, naona awa kutsata, ndimo anena nao, 
Mufuna tshiani? Ndimo nanena na, Rabi (omwe ali 
kunena, kusandukidwa, Mpunzitsi), ukala kuti? Anena 
nao, Idzani, ndimo mudzaona. Ndimo nadza naona pomwe 
nakala; nakala nai siku limenelo: kunali pa ora kumi. 
Modzi wa awiri omwe anamva Yohane ku nena, natsata le, 
anali Andreya, mpwatshi wa Simon Petros. Poiamba apeza 
njiratshi Simon, nanena nai, Tapeza Mesiya (omwe ali, 
kusandukidwa, Kristu). Namtenga kwa Yesu. Yesu 
nayang'ana pa ie, nati, Uli Simon mwana wa Yohane: 
udzatshedwa Kefa (omwe kusandukidwa, Petros). 

Mawa nafuna ku turuka ku Galileya, ndimo apeza Filipu : 
ndimo Yesu anena nař, Tsata ine. Ndimo Filipu anali kwa 
Betsayida, wa mzinda wa Andreya ndi Petros. Filipu 
apeza Natanayeli, nanena na, Tapeza ie, wa iemwe Moses 
m mau, ndi aprofeti, analemba, Yesu wa Nazarete, mwana 
wa Yosefe. Ndimo Natanayeli nanena nai, Kodi kantu 
kabwino kadziwa ku turuka kwa Nazarete? Filipu anena 
nai, Idza uone. Yesu naona Natanayeli kudza kwa ie, 
ndimo anena ndi ie, Ona, Msirayeli nditu, mwa emwe palibe 
tshinyengo! Natanayeli anena nai, Udziwa bwanje ndi 
ine? Yesu naiang'ka nanena nai’, Patsogolo Filipu nakui- 
tana, ntawi unali pa tsindi pa ntengo wa nkuyu, dinakuona. 
Natanayeli naiang'ka nai', Rabi, uli Mwana wa Mulungu; 
uli Fumu Yotshuka ya Sirayeli. Yesu naiang'ka nanena 
nai, Tshifuka kuti dinanena ndi iwe, Dinakuona pa tsindi 
pa ntengo wa nkuyu, umvana kodi? udzaona zintu zazikuru 
zopambana zimenezi. Ndimo anena nař, Dinena ndi inu 
nditu, nditu, Mudzaona mwamba motsegulidwa, ndi anjelo 
a Mulungu kukwera ndi kutsika pa Mwana wa muntu. 























-2, 22. YOHANE,. 151 


Ndimo pa siku latshitatu kunali kukwatitsa mwa Kana 
wa Galileya; ndi amai a Yesu anali apo: ndi Yesu unso 
anaitanidwa, ndi akupunzira atshi, kwa kukwatitsa. Ndimo 
ntawi vinyo naperewera, amai a Yesu anena nai, Osapo- 
tshera vinyo. Ndimo Yesu anena nai, Nkazi, dirikutshita 
tshiani ndi iwe? ora langa lisafika tsopano. Amai atshi 
anena ndi abandazi, Tshomwe anena ndi inu, tshitani. 
Ndimo kunaikidwa apo mbia za madzi zisanu ndi imodzi za 
miala wofana ndi mwambi wa kuyeretsa wa Ayuda, ku- 
landira modzimodzi mafirkin awiri kapena atatu. Yesu 
anena nao, Dzazani mbia za madzi ndi madzi. Nadzaza izo 
ku milomo. Ndimo anena nao, Tungani tsopano, nyamulani 
ku kazembe wa kudia. Nanyamula. Ndimo ntawi ka- 
zembe wa kudia analawa madzi omwe tsopano anali vinyo, 
ndimo sanadziwa kuti anali (koma abandazi omwe anatunga 
madzi nadziwa), kazembe wa kudia aitana wokwati, nanena 
nai, Antu onse pakuamba aika vinyo wabwino; ndimo 
ntawi antu anamwa ambiri, pomwe emwe ali woipa : wasunga 
vinyo wabwino kwa tsopano. Tshoiamba tshimene tsha 
zizindikilo zatshi Yesu natshita m’ Kana wa Galileya, 
nasonyeza kupambana kwatshi; ndimo akupunzira atshi 
anamvana ndi ie. 

Pambuiu tshimene natsika ku Kapernahum, ie, ndi amai 
atshi, ndi abali atshī, ndi akupunzira atshi: nakala apo si 
masiku ambiri. 

Ndimo mpasika wa Ayuda unali pafupi, ndimo Yesu na- 
kwera ku Yerusalem. Napeza m' tempile awo omwe 
nagulitsa ng'ombe ndi nkosa ndi njiwa, ndi osintana ndrama 
kukala: ndimo napanga nsempere za zingwe zazing'ono, 
naturutsa onse m’ tempile, ndi nkosa ndi ng'ombe; nate- 
mbenuza ndrama za osintana, nagwetsa magome ao; nanena 
ndi omwe nagulitsa njiwa, Tshotsa zimenezi muno; musa- 
panga nyumba ya Atatu anga nyumba ya malonda. Aku- 
punzira atshi nakumbukila kuti analembedwa, Utshitsanzo 
wa nyumba yako udzadia ine. Ndimo Ayuda naiang'ka 
nanena nai, Tshizindikilo tshiani usonyeza kwa ife, tshifuka 
kuti utshita zintu zimenezi? Yesu naiang'ka nanena nao, 
Mwaza malo oyera amene, ndimo m' masiku atatu didza- 
aukitsa. Ndimo Ayuda nati, Dzaka makumi anai ndi 
dzisanu ndi tshimodzi anali malo oyera amene kumangidwa, 
ndimo kodi udzaaukitsa m’ masiku atatu? Koma nanena 
ndi malo oyera a tupi latshi. Ndimo ntawi anaukitswa kwa 


O o 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


i 


18 


19 


20 


21 
22 


152 YOHANE 2. 22- 


23 


24 
25 


O> 


17 


imfa, akupunzira atshi nakumbukila kuti ananena tshimene; 
ndimo namvana mlemba, ndi mau omwe Yesu ananena, 

Ndimo ntawi anali m Yerusalem pa mpasika, w ntawi 
ya kudia, ambiri namvana m dzina latshi, kuona zizindikilo 
zatshi zomwe nazitshita. Koma Yesu sanadzimvana ku 
awo, tshifuka kuti nadziwa antu onse, ndimo tshifuka kuti 
sanafunira kuti modzi akamariza ndi muntu; kuti ie eka 
nadziwa tshomwe tshinali m’ muntu. 

Ndimo kunali muntu wa Afarisi, atshedwa Nikodemo, 
mkuru wa Ayuda: iemwe nadza kwa ie usiku, nanena nai” 
Rabi, tidziwa kuti uli mpunzitsi wadzera kwa Mulungu: 
kuti palibe muntu adziwa ku tshita zizindikilo zimene 
zomwe utshita, kani Mulungu ali nai. Yesu naiang'ka 
nanena nai, Dinena ndi iwe nditu, nditu, Ngati muntu 
wosabadwa anso, wosadziwa ku ona dziko la Mulungu. 
Nikodemo anena nai, Bwanje muntu adziwa ku badwa 
ntawi ali wang'kuru? kodi adziwa ku loa tshiwiri m 
tshibaliro tsha amai atshi, nabadwa? Yesu naiang'ka, 
Dinena ndi iwe nditu, nditu, Kani muntu abadwa ndi madzi 
ndi Nzimu, wosadziwa ku loa m° dziko la Mulungu. 
Tshomwe tshibadwa ndi nyama tshiri nyama; ndi tshomwe 
tshibadwa ndi Nzimu tshiri nzimu. Usazizwa kuti danena 
ndi iwe, Ukanabadwa anso. Mpepo iomba pomwe ifuna, 
ndimo umva liu la iyo, koma usadziwa pomwe idzera, ndi 
pomwe ingka: tshointsho ali onse omwe abadwa ndi Nzimu. 
Nikodemo naiang'ka nanena nal, Zintu zimenezi zikala 
bwanje? Yesu naiang'ka nanena nař, Kodi uli mpunzitsi 
wa Sirayeli, -ndimo usadziwa zintu zimenezi? Dinena ndi 
iwe nditu, nditu, Tilankula tshomwe tidziwa, ntimariza ndi 
tshomwe taona; ndimo musalandira kumariza kwatu. 
Ngati dinakuuzani ndi zintu za pansi, ndimo musamvana, 
bwanje mudzanıvana, ngati dikuuzani ndi zintu za kumwa- 
mba? Ndimo palibe muntu anakwera kumwamba, koma 
lemwe natsika kumwamba, inde Mwana wa muntu, iemwe 
ali m mwamba. Ndimo monga Moses natukula njoka m 
tshipululu, inde tshointsho Mwana wa muntu akanatuku- 
lidwa: kuti iemwe amvana angopotshera mwa ie moyo 
wosamariza. 

Kuti Mulungu monga nakonda dziko, kuti napatsa 
Mwana watshi wobadwa eka, monga kuti iemwe amvana ndi 
ie sakamwazika, koma akapotshera moyo wosamariza, 
Kuti Mulungu sanatumiza Mwana mwa dziko ku weruza 


=” 








4. 2. YOHANE. 


dziko ; kuma monga kuti dziko likapulumutsidwa ndi ie. 
Iemwe amvana ndi ie wosaweruzidwa. iemwe wosamvana 
waweruzidwa kali, tshifuka sanamvana ndi dzina la Mwana 
wa Mulungu wobadwa eka. Ndimo kumene kuli kuweruza, 
kuti kuunika kunadza m' dziko, ndi antu nakonda ndima kopa- 
mbana kuunika; kuti ntshito zao zinali zoipa. Kuti onse 
omwe atshita mpulupulu akwia ndi kuunika, ndimo osadza 
kwa kuunika, kani ntshito zao zikanasulumulidwa. Koma 
iemwe atshita nteradi adza kwa kuunika, monga kuti ntshito 
zatshi zingosonyezedwa, kuti zinatshitidwa mwa Mulungu. 

Pambuiu pa zintu zimenezi Yesu nafika ndi akupunzira 
atshi w dziko la Yudeya; ndi apo nakala nao, nabapatiza. 
Ndimo onso Yohane analikubapatiza mwa Henon pafupi ndi 
Salem, tshifuka kuti anali madzi ambiri apo: ndimo nafika, 
nabapatizidwa. Tshifuka kuti Yohane sanaikidwa tsopano 
mw nyumba ya ndima. Ndimo kunauka kufunsa mwa 
akupunzira a Yohane ndi Myuda ndi kusambitsa. Ndimo 
nafika kwa Yohane, nanena nai, Rabi, iemwe anali ndi iwe 
patsidia lidya la Yordan, ku emwe wamariza, ona, iemwe 
abapatiza, ndi antu onse adza kwa ie. Yohane naiang'ka 
nati, Muntu wosadziwa ku landira kantu, kani kapatsidwa 
kwa le kwa kumwamba. Inu noka mumariza ndi ine, kuti 
dinati, Sindiri Kristu, koma, kuti dinatumizidwa patsogolo 
pa ie. Iemwe apotshera tshikwati ali wokwati : koma mbali 
wa wokwati, emwe aima namva le, asekera kwambiri tshi- 
fuka tsha liu la wokwati: ndimo tshimenetshi tshimwemwe 
tshanga tshadzaza. le akanakula, koma ine dikanatshepa. 

Iemwe adzera ku mwamba ali wopambana onse: iemwe 
ali wapansi ali wapansi, ndimo wa pansi alankula: iemwe 
adzera kumwamba ali wopambana onse. Tshomwe watshi- 
ona ndi watshimva, ndi tshimene atshimariza; ndimo palibe 
muntu alandira kumariza kwatshi. lemwe walandira 
kumariza kwatshi wasindikiza ndi tshimene, kuti Mulungu 
ali wanteradi. Kuti iemwe Mulungu watumiza alankula 
mau a Mulungu : kuti wosapatsa Nzimu ndi muyezo. Atate 
akonda Mwana, napatsa zintu zonse m° dzanja latshi. Iemwe 
amvana ndi Mwana ali ndi moyo wosamariza; koma iemwe 
wosamvana ndi Mwana sadzaona moyo, koma kukwia kwa 
Mulungu kukala pa ie. 

Ndimo ntawi Mwini nadziwa bwanje Afarisi anamva kuti 
Yesu analikupanga ndimo analikubapatiza akupunzira kopa- 
mbana Yohane (koma Yesu eka sanabapatiza, koma aku- 


153 


18 
19 
20 


21 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


29 


32 


34 
39 


154 YOHANE. 4. 2- 


3 punzira atshi), nasia Yudeya, namuka anso m° Galileya. 
4,5 Ndimo akanapita m' Samariya. Ndimo afika ku mzinda wa 
Samariya, utshedwa Sikare, pafupi ndi munda womwe 

6 Yakobi napatsa ku Yosefe mwana watshi: ndimo kasope 
wa Yakobi anali apo. Ndimo Yesu, analema ndi ulendo 
watshi, nakala tshointsho pa kasope. Linali pa ora latshisanu 

7 ndi tshimodzi. Adza mkazi wa Samariya ku tunga madzi: 
8 Yesu anena nai', Patsa ine ku mwa. Kuti akupunzira atshi 
9 anangka ku mzinda ku gula kudia. Ndimo mkazi wa 
Samariya anena nai, Kuli bwanje kuti iwe, uli Myuda, 
ufunsa kumwa kwa ine, emwe diri nkazi wa Samariya ? 
10 (Kuti Ayuda osazolowerana ndi Asamariya). Yesu naiang'ka 
nanena nai, Ngati unadziwa mtulu wa Mulungu, ndi iemwe 
anena ndi iwe, Patsa ine ku mwa; unganafunsa ie, ndi- 

11 mo ie anganakupatsa madzi amoyo. Nkazi anena nař, 
Fumu, ulibe tshotungira, ndi tshitsime tshiri tshakuya : 
12 ndimo kwa kuti uli ndi madzi amoyo amene? Kodi uli 
wang'kuru ndi atatu atu Yakobi, emwe natipatsa tshitsime, 
namwa mwa itsho ie eka, ndi ana atshi, ndi ng'ombe zatshi ? 

13 Yesu naiang'ka nanena naji, Iemwe amwa ndi madzi amene 
14 adzamva ludzu unso: koma iemwe amwa ndi madzi omwe 
didzapatsa ie sadzamva ludzu ntawi ina; koma madzi omwe 
didzampatsa adzakala mwa ie kasope wa madzi kutukula 

15 kwa moyo wosamariza. Nkazi anena nai', Fumu, ndipatse 
madzi amene, kuti sindimva ludzu, kapena sindidza kuno 

16 ku tunga. Yesu anena nai, Muka, itana mamuna wako, 
17 nudza kuno. Nkazi naiang'ka nanena nai’, Diribe mamuna. 
18 Yesu anena nai Wanena bwino, Diribe mamuna: kuti 
unali ndi amuna asanu; ndi iemwe uli nal’, tsopano siali 

19 mamuna wako: tshimene wanena tshanteradi. Nkazi anena 
20 nař, Fumu, didziwitsa kuti uli mprofeti. Atatu atu ana- 
pembedza m’ piri limene; ndimo munena, kuti m’ Yerusa- 

21 lem ali malo pomwe antu akanapembedza. Yesu anena nař, 
Nkazi, mvana ndi ine, ora lidza, ntawi musadzapembedza 
Atatu, kapena m’ piri limene, kapena w Yerusalem. 
22 Mupembedza tshomwe musadziwa: tipembedza tshomwe 
23 tidziwa: kuti kupulumutsa kuli kwa Ayuda. Koma ora 
lidza, ndi tsopano liri, ntawi opembedza oona adzapembedza 
Atate ndi nzimu ndi nteradi: kuti atshointshi Atate afuna 

24 ku kala opembedza atshi. Mulungu ali Nzimu: ndi omwe 
apembedza ie akanapembedza ndi nzimu ndi nteradi. l 

25 Nkazi anena naj, Didziwa kuti Mesiya adza (iemwe atske- 
| 





-4, 47. YOHANE. 


dwa Kristu): ntawi anadza, adzauza ife zintu zonse. Yesu 
anena nai, Ine emwe dilankula ndi iwe diri ze. 

Ndimo pompo nafika akupunzira atshi; nazizwa kuti 
analikulankula ndi nkazi; koma palibe munte nati, Ufuna 
tshiani? kapena, Ulankula nai bwanje? Ndimo nkazi 
nasia mbia yatshi ya madzi, nang'ka muzinda, ndimo anena 
ndi antu, Idzani, onani muntu, emwe anandiuza zintu 
zonse zomwe dinazitshita ntawi ina; kodi amene siali 
Kristu? Naturuka muzinda, ndimo analikufika kwa ie. 
Pa ntawi imene akupunzira napempa ie, kuti, Rabi, idia. 
Koma nanena nao, Diri ndi kudia ku dia komwe simudziwa. 
Ndimo akupunzira nafunsana, Kodi muntu modzi wate- 
ngera ie kantu ku dia? Yesu anena nao, Kudia kwanga kuli 
ku tshita kufuna kwa iemwe anandituma, ndi ku ta ntshito 
yatshi. Kodi simunena, Itsala miezi inai, ndimo masika 
adza? onani, dinena ndi inu, Tukulani maso anu, ndi 
muyang'ane pa minda, kuti iri yoyera tsopano kwa 
masika. lemwe atema alandira kulipira, nasong'kanitsa 
dzobala kwa moyo wosamariza; kuti iemwe abzala ndi 
jemwe atema angosekerana. Kuti mwa itsho uli mwambi 
woona, Modzi abzala, wina atema. Dinatuma inu ku tema 
tshomwe pomwe musanatshita: ena nagwira ntshito, ndimo 
munaloa m’ ntshito zao. 

Ndimo kwa mzinda umene ambiri a Asamariya anamvana 
ndi ie tshifuka tsha mau a nkazi, emwe namariza, Nanena 
ndi ine zintu zonse zomwe dinazitshita ntawi ina, 
Tshointsho ntawi Asamariya anadza kwa ie, namfunsa 
ku kala ndi awa: nakala apo masiku awiri. Ndi ambiri 
ena anamvana tshifuka tsha mau atshi; nanena ndi nkazi, 
Tsopano timvana, si tshifuka tsha kulankula kwako: kuti 
tamva kwa ife toka, ndimo aa kuti amene ali nditu 
Mpulumutsi wa uzio. T 

Ndimo pambuiu masiku awiri natshoka apo ku Galileya. 
Kuti Yesu eka namariza, kuti mprofeti wosapotshera ulemu 
m dziko latshi, Ndimo ntawi nafika m’ Galileya, Agalileya 
nalandira ie, anaona zintu zonse zomwe nazitshita m° Yeru- 
salem pa kudia: kuti awa anso nang'ka kwa kudia.” 

Ndimo nafika anso kwa Kana wa Galileya, pomwe ie 
napanga madzi vinyo. Ndimo kunali wotshuka, mwana wa 
emwe anadwala pa Kapernahum. Ntawi anamva kuti Yesu 
naturuka Yudeya m’ Galileya, nangka kwa ie, nafunsa ie 
kuti akatsika, nakatshiritsa mwana watshi; kuti anafuna 


155 


26 
27 
28 
29 
30 
əl 
32 
393 
34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 
41 
42 


43 
44 
45 
46 


47 


156 YOHANE. 4. 47- 


48 ku fa Ndimo Yesu nanena nai, Kani muona zizindikilo 
49 ndi zozizwa, musadzamvana. Wotshuka anena nai', Fumu, 
50 tsika patsogolo mwana wanga afa. Yesu anena nai”, Muka; 
mwana wako ali ndi moyo. Muntu namvana mau omwe 
51 Yesu ananena naji', namuka. Ndimo tsopano analikutsika, 
akapolo atshi nakomana na’, kunena, kuti mwana watshi ali 
52 ndi moyo. Ndimo nafunsa awo ora lanje naamba ku 
tshira. Ndimo nanena nai, Dzulo pa ora latshisanu ndi 
53 tshiwiri malungo namleka. Ndimo atatu atshi nadziwa kuti 
tshinali pa ora lomwe mwa ilo Yesu nanena nal, Mwana 
wako ali ndi moyo: ndi ie eka namvana, ndi banja latshi 
54 lonse. Tshimene tshiri inso tshizindikilo tshatshiwiri 
tshomwe Yesu natshita, anaturuka kwa Yudeya m 
Galileya. 
5 Pambuiu zintu zimene kunali kudia kwa Ayuda; ndimo 
Yesu nakwera ku Yerusalem. 

2 Ndimo kunali m’ Yerusalem pa tshitseko tsha nkosa 
tamanda, lomwe litshedwa m’ Tshihebere Betesda, kunali 
ndi mabalanda asanu. Mwa awo anagona antu ambiri a 
omwe adwala, a akungu, a opunduka, a ouma, Ndimo 
kunali apo muntu modzi, emwe anali ndi kufoka kwatshi 
6 dzaka makumi atatu ndi dzisanu ndi dzitatu. Ntawi Yesu 

namona kugona, nadziwa kuti anali tsopano ntawi yeitali 
7 tshointsho, anena nat, Kodi ufuna ku tshiritsidwa? Muntu 
wodwala naiang'ka ie, Fumu, diri wopanda muntu, ntawi 
madzi abvundukidwa, ku ika ine m’ tamanda: koma ntawi 
dirinkudza, wina atsika patsogolo pa ine. Yesu anena nai’, 
Uka, tukula mpasa yako, nuenda. Ndimo tsopano lino 
muntu watshiritsidwa, natukula mpasa yatshi naenda. 
10 Ndimo dzua lomwe linali sabata. Ndimo Ayuda nanena 
ndi iemwe anatshiritsidwa, Liri dzua la sabata, ndimo 
11 sitshamau kwa iwe ku nyamula mpasa yako. Koma 
naiang'ka awo, Jemwe wanditshiritsa, iemwe nanena ndi ine, 
12 Tukula mpasa yako, nuenda. Namfunsa, Muntu ali ndani 
13 iemwe nanena ndi iwe, Tukula mpasa yako, nuenda? Koma 
jemwe watshiritsidwa sanadziwa anali ani: kuti Yesu ana- 
14 tshoka eka, kunali antu ambiri m’ malo. Pambuiu Yesu 
ampeza m°’ tempile, nanena nai, Ona, utshiritsidwa: usa- 
tshimwa anso, kani tshintu tshoipa tshopambana tshidzafika 
15 pa iwe. Muntu namuka, nauza Ayuda kuti anali Yesu 
16 iemwe napanga ie wolimba. Ndimo kwa tshifukwa tshimene 
Ayuda anazunza Yesu, tshifuka kuti natshita zintu zimenezi 


Qr O 


© o 








-5. 36. YOHANE. 


pa sabata. Koma Yesu naiang'ka awo, Atatu anga atshita 
inde kwa ntawi yatsopano, ndimo ditshita. Ndimo kuti 
kwa tshifukwa tshimene Ayuda nafuna kopambana kumpa, 
tshifuka anaswa si sabata loka, koma anso natsha Mulungu 
Atatu atshi, kupanga je eka modzimodzi ndi Mulungu. 

Ndimo Yesu naiang'ka nanena nao, 

Dinena ndi inu nditu, nditu, Mwana wosadziwa ku tshita 
kantu eka, koma tshomwe aona Atate kutshita: kuti zintu 
zomwe azitshita, Zimenezo Mwana atshita anso modzimodzi. 
Kuti Atate akonda Mwana, nasonyeza ie zintu zonse Zomwe 
je eka atshita: ndimo adzasonyeza le ntshito zazikuru zopa- 
mbana zimenezi, kuti muzizwe. Kuti monga Atate aukitsa 
akufa nafulumiza awo, inde tshointshi Mwana afulumiza 
omwe ze afuna. Kuti Atate aweruza palibe muntu, koma 
wapatsa kuweruza konse kwa Mwana; kuti onse angoleme- 
keza Mwana, inde monga alemekeza Atate. Iemwe wosale- 
mekeza Mwana wosalemekeza Atate emwe anatumiza ie. 
Dinena ndi inu nditu, nditu, Iemwe amva mau anga, 
namvana ndi iemwe anditumiza, ali ndi moyo wosamariza, 
ndimo wosafika mwa kuweruza, koma wapita kwa imfa ku 
moyo. Dinena ndi inu nditu, nditu, Ora lirinkudza, ndi 
tsopano liri, ntawi akufa adzamva liu la Mwana wa Mu- 
lungu; ndi omwe amva adzakala ndi moyo. Kuti monga 
Atate ali ndi moyo mwa ie eka, inde tshointsho anapatsa ku 
Mwana anso ku potshera moyo mwa ie eka: ndimo napatsa ie 
mpamvu ku tshita kuweruza, tshifuka kuti ali Mwana wa 
muntu. Musazizwa ndi tshimene: kuti ora lirinkudza, mwa 
lomwe onse omwe ali m mianda adzamva liu latshi, nadza- 
turuka; omwe anatshita bwino, kwa kuukirira kwa moyo; ndi 
omwe anatshita koipa, kwa kuukirira kwa kuweruza. 

Didziwa mwa ine ndeka ku tshita palibe kantu: monga 
dimva, diweruza: ndimo kuweruza kwanga kuli kodeka; 
tshifuka kutidifuna si kufuna kwanga, koma kufuna kwaemwe 
ananditumiza. Ngati dimariza ndi ine ndeka, kumariza 
kwanga si kuli kwanteradi. Kuli wina emwe amariza ndi ine; 
ndimo didziwa kuti kumariza komwe amariza ndi ine kuli 
kwanteradi. Munatumiza kwa Yohane, ndimo wamariza ndi 
nteradi. Koma kumariza komwe dilandira sikuli kwa muntu: 
koma dinena zintu zimenezi, kuti mungopulumutsidwa. 
Anali muni wakuaka ndi wakuwala: ndimo munalikufuna 
kwa ntawi ku sekera mwa kuunika kwatshi. Koma 
kumariza komwe diri nako kuli kopambana ndi komwe kwa 


157 


17 
18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


əl 


32 


33 
34 


35 
36 


158 


Qua o o 


REN 


© œ 


10 


11 


12 


YOHANE. 5. 36- 


Yohane: kuti ntshito zomwe Atate wandipatsa kuzita, 
ntshito zimenezi zomwe ditshita, zimariza ndi ine, kuti 
Atate wanditumiza. Ndi Atate emwe ananditumiza, wa- 
mariza ndi ine. Kapena musamva liu latshi ntawi ina, 
kapena musanaona makalidwe atshi. Ndimo musapotshera 
mau atshi kukala mwa inu: kuti emwe ie natumiza 
simumvana nai. Musaka malemba, kuti mwa awo muganiza 
mupotshera moyo wosamariza; ndi amene ali omwe amariza 
ndi ine; ndimo musafuna ku dza kwa ine, monga kuti 
mungopotshera moyo. Sindilandira kupambana kwa antu. 
Koma didziwa inu, kuti musapotshera kukonda kwa 
Mulungu mwa inu noka. Dadza m’ dzina la Atatu anga, 
ndimo musalandira ine: ngati wina adzadza m’ dzina latshi, 
le mudzalandira. Bwanje mudziwa ku mvana, omwe ala- 
ndira kupambana modzi kwa wina, ndimo kupambana komwe 
kudzera kwa Mulungu eka musafuna? Musaganiza kuti 
didzatshula inu kwa Atate: alipo modzi emwe atshula inu, 
inde Moses, mwa emwe munaika kulingalira kwanu. Kuti 
ngati munamvana ndi Moses, mukamvana ndi ine; kuti 
nalemba ndi ine. Koma ngati musamvana ndi malemba 
atshi, bwanje mudzamvana ndi mau anga? 

Pambuiu zintu zimenezi Yesu namuka ku patsidia lina 
la nyanja ya Galileya, yomwe iri nyanja ya Tiberiyas. 
Ndimo antu ambiri namtsata, tshifuka kuti naona zizindikilo 
zomwe natshita ndi awo omwe anali odwala. Ndimo Yesu na- 
kwera pa piri, ndimo nakala apo ndi akupunzira atshi. Ndimo 
mpasika, kudia kwa Ayuda, kunali pafupi. Ndimo Yesu 
kutukula maso atshi, ndimo kuona kuti antu ambiri adza 
kwa le, anena ndi Filipu, Kuti tidzagula mikate, kuti amene 
angodia? Ndimo tshimene nanena ku yesa ie: kuti nadziwa 
ie eka tshomwe nafuna ku tshita. Filipu naiang'ka ie, Made- 
nariyon mazana awiri a mikate osali ambiri ku awa, kuti onse 
angotenga kang'ono. Modzi wa akupunzira atshi, Andreya, 
mpwatshi wa Simon Petros, anena nař, Alipo nyamata pano, 
iemwe apotshera mikate isanu ya barle, ndi tinsomba tiwiri: 
koma zimene zinali bwanje mwa tshuruka tshointsho? 
Yesu nati, Pangani antu ku kala pansi, Ndimo kunali 
maudzu ambiri pa malo. Ndimo antu nakala pansi, m' 
kutshuruka kunali kwa mazousan asanu. Ndimo Yesu 
natenga mikate; ndimo ntawi ananena tshakoma, napatsa 
ku awa omwe nakala pansi; ndi tshointsho ndi tinsomba 
monga ambiri anafuna. Ndimo ntawi anakuta, anena ndi 








-6. 31. YOHANE. 


akupunzira atshi, Song'kani nyenyeswa zotsala, kuti palibe 
kantu kamwazike. Ndimo nasong'kanitsa izo, nadzaza 
mitanga kumi ndi iwiri ndi nyenyeswa za mikate isanu ya 
barle, zomwe zinatsala ku awo omwe anadia. Ndimo ntawi 
antu naona tshizindikilo tshomwe natshita, nati, Amene ali 
nditu mprofeti emwe adza m' dziko. 

Ndimo Yesu kudziwa kuti afuna ku dza ku tenga le ndi 
mpamvu, ku panga ie fumu yotshuka, namuka anso pa 
piri le eka. 

Ndimo ntawi madzulo anadza, akupunzira atshi natsika 
ku nyanja; naloa m' tshombo, nalikuyambuka nyanja ku 
Kapernahum. Ndimo tsopano kunali ndima, ndimo Yesu 
sanafika kosuntira ku awa. Ndimo nyanja inali ku uka 
tshifuka tsha mpepo yambiri yomwe inaomba. Ndimo 
ntawi anapalasa mastadia makumi awiri ndi asanu, kapena 
makumi atatu, aona Yesu kuenda pa nyanja, ndimo adza 
pafupi ndi tshombo: ndimo naopa. Koma anena nao, Diri 
ine; musaopa. Ndimo nalandira ie ndi kufuna kwao mw 
tshombo: ndimo nsanga tshombo tshinali kumtunda komwe 
analikung'ka. 

Pa mawa antu ambiri omwe naima patsidia lina la nyanja 
naona kuti palibe katshombo kena apo, koma kamodzi, ndi 
kuti Yesu sanaloa ndi akupunzira atshi m' tshombo, koma 
akupunzira atshi anamuka oka (koma tinadza tidzombo ku 
Tiberiyas pafupi ndi malo pomwe anadia nkate pambuiu 
Mwini ananena tshakoma); ndimo ntawi antu ambiri naona 
kuti Yesu sanali apo, kapena akupunzira atshi, awa naloa m’ 
tidzombo, nafika ku Kapernahum, kufuna Yesu. Ndimo 
ntawi anapeza le patsidia lina la nyanja, nanena ndi je, 
Rabi, unafika kuno liti? Yesu naiang'ka awo nati, Dinena 
ndi inu nditu, nditu, Mufuna ine, si tshifuka munaona 
zizindikilo, koma tshifuka munadia ndi mikate, munakuta. 
Gwirani ntshito si kwa kudia komwe kumwaza, koma kwa 
kudia komwe kutsala kwa moyo wosamariza, womwe 
Mwana wa muntu adzapatsa kwa inu: kuti ie Atate, inde 
Mulungu, anasindikiza. Ndimo nanena nay, Tikatshita 
tshiani, kuti tingotshita ntshito za Mulungu? Yesu 
nalang'ka nanena nao, Imene iri ntshito ya Mulungu, kuti 
mumrvana ndi ie emwe ie anatumiza. Ndimo nanena nai’, 
Ndimo utshita tshiani kwa tshizindikilo, kuti tingoona, 
ndimo timvana ndi iwe? utshita tshiani? Atatu atu anadia 
mana m tshipululu; monga alembedwa, Napatsa awo nkate 


159 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


19 


20 
21 


22 


23 
24 
25 


26 


27 


28 
29 
30 


31 


160 YOHANE. 6. 31- 


32 


39 


34 
35 


43 


52 
3 


kwa kumwamba ku dia. Ndimo Yesu nanena nao, Dinena 
ndi inu nditu, nditu, Sanali Moses emwe napatsa inu nkate 
kwa kumwamba; koma Atatu anga apatsa inu nkate woona 
kwa kumwamba. Kuti nkate wa Mulungu uli umene 
womwe utsika kwa kumwamba, ndimo upatsa moyo kwa 
dziko. Ndimo nanena nai, Mwini, ntawi yonse patsa ife 
nkate umene. Yesu nanena nao, Diri nkate wa moyo: 
iemwe adza kwa ine sadzamva njala, ndi iemwe amvana ndi 
ine sadzamva ludzu ntawi ina. Koma dinanena ndi inu, 
kuti mwaona ine, ndimo simumvana. Onse omwe Atate 
apatsa ine adzadza kwa ine; ndimo iemwe adza kwa ine 
sindidzaturutsa nditu. Kuti datsika kumwamba, si ku tshita 
kufuna kwanga, koma kufuna kwa emwe ananditumiza. 
Ndimo kumene kuli kufuna kwa iemwe ananditumiza, kuti 
wa onse omwe wapatsa ine sindidzamwaza kantu, koma 
didzaukitsa pa dzua lomariza. Kuti kumene kuli kufuna 
kwa Atatu anga, kuti onse omwe aona Mwana, ndimo 
amvana ndi le, akapotshera moyo wosamariza; ndimo 
didzaukitsa le pa dzua lomariza. 

Ndimo Ayuda anandandaulira ie, tshifuka anati, Diri nkate 
womwe unatsika kumwamba. Ndimo anati, Kodi amene 
siali Yesu, mwana wa Yosefe, atatu atshi ndi amai atshi a 
emwe tidziwa? bwanje tsopano anena, Datsika kwa ku- 
mwamba? Yesu naiang'ka nanena nao, Musandandaula inu 
noka. Palibe muntu adziwa ku dza kwa ine, kani Atate 
iemwe ananditumiza akoka ie: ndimo didzaukitsa ie m’ 
dzua lomariza. Alembedwa mwa aprofeti, Ndimo onse 
adzapunzitsidwa ndi Mulungu. Onse anamva ndi Atate, 
ndimo anapunzira, adza kwa ine. Si kuti muntu modzi 
waona Atate, koma iemwe ali kwa Mulungu, ie waona 
Atate. Dinena ndi inu nditu, nditu, Jemwe amvana 
apotshera moyo wosamariza. Diri nkate wa moyo. Atatu 
anu nadia mana m' tshipululu, ndimo anafa. Umene 
uli nkate womwe udzera kumwamba, kuti muntu angodia 
ndi uo, ndimo wosafa. Diri nkate wamoyo womwe 
unatsika kumwamba: ngati muntu wina adia wa nkate 
umene, adzakala ndi moyo kwa ntawi zonse: inde ndimo 
nkate womwe didzapatsa uli nyama yanga, kwa moyo wa 
dziko. 

Ndimo Ayuda natetana iwo oka, kuti, Bwanje muntu 
amene adziwa kutipatsa nyama yatshi ku dia? Ndimo 
Yesu nanena nao, Dinena ndi inu nditu, nditu, Kani mudia 








-7. 5. YOHANE. 


nyama ya Mwana wa muntu ndi ku mwa mwazi watshi, 
musapotshera moyo mwa inu. lJemwe adia nyama yanga 
ndi ku mwa mwazi wanga apotshera moyo wosamariza ; 
ndimo didzamukitsa pa dzua lomariza. Kuti nyama yanga 
iri kudia nditu, ndi mwazi wanga uli kumwa nditu. Iemwe 
adia nyama yanga ndi ku mwa mwazi wanga akala mwa ine, 
ndi ine mwa ie. Monga Atate wamoyo ananditumiza, 
ndimo diri ndi moyo tshifuka tsha Atate; monga iemwe 
adia ine, ie enso adzakala ndi moyo tshifuka tsha ine. 
Umene uli nkate womwe unatsika kwa kumwamba: si 
monga atate anadia, ndimo anafa: iemwe adia nkate umene 
adzakala ndi moyo ntawi zonse. Zintu zimenezi ananena m’ 
sinagoge, monga napunzitsa m’ Kapernahum. 

Ndimo ambiri a akupunzira atshi, ntawi anamva, nati, 
Kumene kuli kunena kolimba; ndani adziwa ku mva? 
Koma Yesu kudziwa mwa ie eka kuti akupunzira atshi 
nandandaula ndi kumene, nanena nao, Kodi kumene kukwi- 
itsa inu? Nanga ngati mukaona Mwana wa muntu kukwera 
komwe anali patsogolo? Unali nzimu womwe ufulumiza; 
nyama yosapindula kantu: mau omwe dalankula ndi inu ali 
nzimu, ndimo ali moyo. Koma kuli ena a inu omwe 
osamvana. Kuti Yesu nadziwa kwa kwiamba omwe anali 
omwe osanamvana, ndi emwe adzamzonda. Ndimo nati, 
Kwa tshifukwa tshimene danena ndi inu, kuti palibe muntu 
adziwa ku fika kwa ine, kani tshipatsidwa kwa je ndi Atate. 

Kwa tshimene ambiri a akupunzira atshi nabwera, ndimo 
sanaenda na? ntawi ina. Ndimo Yesu nanena ndi kumi 
ndi awiri, Kodi mufuna anso ku muka? Simon Petros 
naiang'ka ie, Mwini, kwa emwe tidzang'ka? upotshera mau 
a moyo wosamariza. Ndimo tamvana ndimo tidziwa kuti 
uli Woyera wa Mulungu. Yesu naiang'ka awo, Kodi sindina- 
sang'ka inu kumi ndi awiri, ndimo modzi wa inu ali diabolos ? 
Ndimo nanena ndi Yuda mwana wa Simon Sikariyoti, kuti 
kunali ie emwe akamzonda, kuli modzi wa kumi ndi awiri. 

Ndimo pambuiu zintu zimenezi Yesu naenda m Galileya: 
kuti sanafuna ku enda m' Yudeya, tshifuka Ayuda nafuna 
kumpa. Ndimo kudia kwa Ayuda, kudia kwa masasa, 
kunali pafupi. Ndimo abali atshi nanena nai', Tshoka pano, 
ndimo enda kwa Yudeya, kuti akupunzira ako onso aone 
ntshito zako zomwe utshita. Kuti palibe muntu atshita 
kantu kutseri, ndimo ie eka afuna ku dziwidwa poyera. 
Ngati utshita zintu zimenezi, udzisonya kwa dziko. Kun 

L 


161 


54 


55 
56 


97 


38 


162 —— YOHANE, 7. 5- 


6 inde abali atshi sanamvana ndi ie. Ndimo Yesu anena nao, 
Ntawi yanga sinafika kosuntira; koma ntawi yanu iri 
7 yakuta ntawi zonse. Dziko losadziwa kukukwiirani; koma 
ndine lirikukwia, tshifuka dimariza ndi ilo, kuti ntshito 
8 zatshi ziri zoipa. Kwerani ku kudia; sindikwera kosuntira ku 
kudia kumene; tshifuka ntawi yanga siinadzaza kosuntira. 
9 Ndimo ntawi ananena nao zintu zimene, nakala m Galileya. 
10 Koma ntawi abali atshi anakwera kwa kudia, pomwe ie 
11 enso nakwera, si poyera, koma monga kutseri. Ndimo 
12 Ayuda namfuna pa kudia, nati, Alikuti? Ndimo kunali 
kundandaula kwambiri ndi ie mwa antu ambiri: ena nati, 
Ali muntu wabwino; ena nati, Si tshointsho, koma aso- 
13 tsheretsa antu ambiri. Koma palibe muntu nalankula 
poyera ndi ie tshifuka naopa Ayuda. 
14 Koma ntawi kunali tsopano pakati pa kudia Yesu nakwera 
15 kwa tempile, napunzitsa. Ndimo Ayuda nazizwa, kuti, 
Muntu amene adziwa malemba bwanje, sanapunzira ntawi 
16 ina? Ndimo Yesu naiang’ka awo, nati, Kupunzitsa kwanga 
17 si kuli kwanga, koma kwa iemwe ananditumiza. Ngati 
muntu modzi afuna ku tshita kufuna kwatshi, adzadziwa 
ndi kupunzitsa, kapena kuli kwa Mulungu, kapena dilankula 
18 ndeka. Iemwe alankula eka asaka kupambana kwatshi: 
koma iemwe asaka kupambana kwa iemwe anamtumiza, 
19 iemwe ali wanteradi, ndimo mwa ie mulibe mpulupulu. Kodi 
Moses sanakupatsani mau, ndimo palibe modzi wa inu asunga 
20 mau? Mufunira anje kundipa? Antu ambiri naiang'ka, 
21 Uli ndi demon: afuna kukupa ndani? Yesu naiang'ka 
nanena nao, Dinatshita ntshito imodzi, ndimo muzizwa onse. 
22 Kwa tshifukwa tshimene Moses wakupatsani kudula (si 
tshifuka kuli kwa Moses, koma kwa atate); ndimo pa sa- 
23 bata mudula muntu. Ngati muntu alandira kudula pa sabata, 
monga kuti mau a Moses asangosweka; kodi mukwia ndi 
ine, tshifuka datshiritsa nditu namuna pa sabata? Musawe- 
24 ruza ofana ndi nkope, koma weruzani kuweruza kodeka. 
25 Ndimo ena a Akuyerusalem nati, Kodi suyu iemwe afuna 
26 kumpa? Ndimo ona, alankula poyera, ndimo anena palibe 
kantu ndi ie. Kodi oweruza adziwa nditu kuti amene ali 
27 Kristu? Koma tidziwa muntu amene wadzera kuti: koma 
ntawi Kristu afika, palibe modzi adziwa adzera kuti. 
28 Ndimo Yesu nalira m' tempile, kupunzitsa ndi kuti, Mundi- 
dziwa, ndi mudziwa didzera kuti; ndimo sindifika ndeka, 
koma iemwe ananditumiza ali woona, emwe musadziwa. 








-7. 52. YOHANE. 


Dimdziwa; tshifuka kuti diri kwa ie, ndimo ananditumiza. 
Ndimo anafuna kumgwira: ndimo palibe muntu naika 
dzanja latshi pa ie, tshifuka kuti ora latshi sanafika kosu- 
ntira. Koma kwa antu ambiri, ambiri anamvana ndi ie; 
nati, Ntawi Kristu adzafika, kodi adzatshita zizindikilo 
zopambana zidya zomwe muntu amene watshita? Afarisi 
anamva antu ambiri kunong'ona zintu zimenezi ndi ie; 
ndimo adzukuru akuru ndi Afarisi natumiza adindo ku- 
mgwira. Ndimo Yesu nati, Ntawi yeing'ono yatsala diri 
ndi inu, ndimo ding'ka kwa emwe ananditumiza. Mudza- 
ndifuna, ndimo musadzandipeza: ndimo komwe diri, musa- 
dziwa ku fika. Ndimo Ayuda nauzana, Muntu amene 
adzang'ka kuti, pomwe sitidzampeza? kodi adzang'ka kwa 
Kubalalika mwa Agrike, napunzitsa Agrike? Mau amene 
ali tshiani omwe nanena, mudzandifuna, ndimo musadzandi- 
peza: ndimo komwe diri, musadziwa ku fika? 

Ndimo pa dzua lomariza, dzua lalikuru la kudia, Yesu 
naima napfula, kuti, Ngati alipo muntu modzi ali ndi ludzu, 
adze kwa ine, namwa. Jemwe amvana ndi ine, monga 
lemba lati, mitsinje ya madzi amoyo idzaturuka m' mimba 
mwatshi. Koma tshimene nanena ndi Nzimu, womwe awo 
omwe 'anamvana ndi ie anali ku landira: tshifuka kuti 
Nzimu sunapatsidwa kosuntira; tshifuka Yesu sanapa- 
mbanitsidwa kosuntira. Ndimo ena a antu ambiri, ntawi 
anamva mau amene, nati, Amene ali mprofeti nditu. Ena 
nati, Amene ali Kristu. Koma ena nati, Kodi Kristu adza- 
turuka ku Galileya? Kodi lemba silinanena kuti Kristu 
afika wa mbeu ya Davide, ndimo ku Betelehem, mudzi pomwe 
Davide anali? Ndimo kunali kugawa kwa antu ambiri 
tshifuka tsha ie. Ndimo ena a awo nafuna kumgwira; 
koma palibe muntu naika manja pa ie. 

Ndimo adindo nafika kwa+adzukuru akuru ndi Afarisi; 
nanena nao, Muleka lanje kumtenga? Adindo naiang'ka, 
Palibe ntawi muntu nalankula tshointsho. Ndimo Afarisi 
naiang'ka awo, Kodi munasotsheretsedwaanso? Kodi alipo 
wina wa akuru, kapena wa Afarisi amvana nai? Koma 
antu ambiri amene omwe osadziwa mau alumbiridwa. Ni- 
kodemo anena nao (emwe nafika kwa ie patsogolo, kuli 
modzi wa awo), Kodi mau atu aweruza muntu, kani patsogolo 
amva kwa ie ndimo kudziwa tshomwe atshitshita ? 
Naiang'ka nanena nai', Kodi uli inso wa Galileya? Saka, 
ndimo nuona kuti ku Galileya wosauka mprofeti. 


163 


29 
30 


əl 
32 
33 
84 
39 


36 


37 
38 
39 
40 
41 
42 


43 
44 


45 
46 
47 
48 
49 
50 


51 


52 


164 YOHANE. 7. 53- 


53  [Ndimo antu onse nang'ka ku nyumba zao: koma Yesu 
8 nangka ku piri la Maolive. Ndimo mamawa nafika anso m’ 
tempile, ndimo antu onse nadza kwa ie; ndimo nakala 
3 pansi, napunzitsa awo. Ndimo akulembera ndi Afarisi 
atenga nkazi napezedwa ndi tshigololo; namwika pakati, 
anena nai, Mpunzitsi, nkazi amene wapezedwa alikutshita 
tshigololo nditu. Ndimo m’ mau Moses natiuza ku ponya 
miala pa otere: ndimo unena tshiani ndi ie? Ndimo 
nanena tshimene, kumyesa, kuti anangopotshera kantu ku 
tshulaie. Koma Yesu nawerama, ndimo ndi tshala tshatshi 
7 nalemba pansipo. Koma ntawi anamfunsabe, nadziuka, 
nanena nao, Iemwe wa inu, ali wopanda mpulupulu, leka ie 
kuiamba ku ponya mwala pa ie. Ndimo onso nawerama, 
ndimo ndi tshala tshatshi nalemba pansi. Ndimo awo, 
ntawi anamva, anaturuka kamodzi kamodzi, kuiamba ndi 
wang kuru, inde kwa wakutungo: ndino Yesu anatsala eka, 
10 ndi nkazi, pomwe anali, pakati. Ndimo Yesu nadziuka, 
nanena nai, Nkazi, ali kuti? Kodi palibe muntu naku- 
11 sutsa? Ndimo nati, Palibe muntu, Mwini. Ndimo Yesu 
nati, Kapena ine sindikusutsa: muka; kwa tsopano mpulu- 
pulu usatshita anso. | 


D O ua 


2 o 





12 Ndimo Yesu nalankula anso nao, kuti, Diri kuunika kwa 
dziko: iemwe anditsata sadzapita mudima, koma adzapo- 
13 tshera kuunika kwa moyo. Ndimo Afarisi nanena nai, 
Umariza ndi iwe eka; kumariza kwako sikuli kwanteradi. 
14 Yesu naiang'ka nanena nao, Inde ngati dimariza ine ndeka, 
kumariza kwanga kuli kwanteradi ; tshifuka didziwa dadzera 
kuti, ndi komwe dimuka; koma simudziwa komwe dadzera, 
15 ndi komwe dimuka. Muweruza kofana ndi nyama; di- 
16 weruza palibe muntu. Inde ndimo ngati diweruza, kuwe- 
ruza kwanga kuli kwanteradi; tshifuka sindiri ndeka, koma 
17 Ine ndi Atate emwe ananditumiza. Inde ndimo kule- 
mbedwa m’ mau anu, kuti kumariza kwa antu awiri kuli 
18 kwanteradi. Diri iemwe kumariza ndi ine ndeka, ndimo 
19 Atate emwe ananditumiza amariza ndi ine. Ndimo nanena 
nai, Atatu ako ali kuti? Yesu naiang'ika, Musadziwa 
kapena ine, kapena Atatu anga: ngati munandidziwa, 
20 mukadziwa Atatu anga anso. Mau amene nalankula m’ 
nyumba yolemera, monga napunzitsa m’ tempile; ndime 





-8, 41. YOHANE. 


palibe muntu namgwira; tshifuka ora latshi lisanafika 
kosuntira. 

Ndimo nanena nao onso, Dimuka, ndimo mudzafuna ine, 
ndimo mudzafa m mpulupulu yanu: komwe ding'ka, 
musadziwa ku fika. Ndimo Ayuda nati, Kodi adzipa eka, 
tshifuka ati, Komwe ding'ka, musadziwa ku fika? Ndimo 
nanena nao, Muli kwa pansi; diri kwa mwamba: muli a 
dziko limene; sindiri wa dziko limene. Ndims dinanena 
ndi inu, kuti mudzafa m’ mpulupulu zanu: kuti kani mu- 
mvana kuti diri #, mudzafa m’ mpulupulu zanu. Ndimo 
nanena nai’, Uli ani? Yesu nanena nao, Inde modzimodzi 
dakulankulani inso kwa kuamba. Dipotshera zintu zambiri 
ku lankula ndi ku weruza ndi inu: koma iemwe ananditu- 
miza ali wanteradi; ndimo zintu zomwe dinamva kwa le, 
zimenezi dilankula m’ dziko. Sanadziwa kuti nanena nao 
ndi Atate. Ndimo Yesu nanena, Ntawi munatukula Mwana 
wa muntu, pomwe mudzadziwa kuti diri ze. Ndimo kuti 
ditshita palibe kantu ine ndeka, koma monga Atate anandi- 
punzitsa, dilankula zintu zimenezi. Ndimo iemwe anandi- 
tumiza ali ndi ine; sanandileka ndeka; kuti ntawi yonse 
ditshita zintu zomwe zisekeretsa ie. Monga nalankula zintu 
zimenezi, ambiri anamvana ndi ie. 

Ndimo Yesu nanena ndi Ayuda omwe anamvana ndi ie, 
Ngati mukala mw mau anga, muli akupunzira anga nditu; 
ndimo mudzadziwa nteradi, ndimo nteradi udzapanga inu 
aufulu. Naiang'ka ie, Tiri mbeu ya Abraham, ndimo 
palibe ntawi kosuntira tinali m ukapolo ku muntu modzi: 
unena bwanje, mudzapangidwa aufulu? Yesu naiang'ka awo, 
Dinena ndi inu nditu, nditu, Iemwe atshita mpulupulu ali 
kapolo wa mpulupulu. Ndimo kapolo wosakala m nyumba 
ntawi yonse: mwana akala ntawi yonse. Ndimo ngati Mwana 
akupangani aufulu, mudzakala aufulu nditu. Didziwa kuti 
muli mbeu ya Abraham; koma mufuna kundipa, tshifuka 
mau anga alibe malo mwa inu. Dilankula zintu zomwe 
daona ndi Atatu anga: ndimo imu unso mutshita zintu 
zomwe munamva ndi atatu anu. Naiang'ka nanena na, 
Atatu atu ali Abraham. Yesu anena nao, Ngati munali 
ana a Abraham, mukatshita ntshito za Abraham. Koma 
tsopano mufuna kundipa, muntu emwe wauza inu nteradi; 
womwe damva kwa Mulungu: tshimene Abraham sana- 
tshitshita. Mutshita ntshito za atatu anu. Nanena nař, 
Sitinabadwa a tshigololo; tiri ndi Atate modzi, inde 


165 


38 


41 


166 YOHANE. 8. 41- 


42 


43 
44 


45 
46 
47 
48 
49 


50 
51 


52 
53 


54 


55 


Mulungu. Yesu nanena nao, Ngati Mulungu anali Atatu 
anu, mukakonda ine: kuti dinaturuka ndimo dadzera kwa 
Mulungu; kuti kapena sindafika ndeka, koma ie ananditu- 
miza. Musadziwa kulankula kwanga bwanje? Znde tshifuka 
musadziwa ku mva mau anga. Muli a atatu anu diabolos, 
ndimo zofuna za atatu anu kuli kufuna kwanu ku tshita. 
le anali wambanda kwa kuamba, ndimo sanaima m' nteradi, 
tshifuka mulibe nteradi mwa ie. Ntawi anena bodza, anena 
wa mwini watshi: kuti ali wabodza, ndi atate wa ilo. 
Koma tshifuka dinena nteradi, musamvana ndi ine. 
Ndani wa inu asutsa ine ndi mpulupulu? Ngati dinena 
nteradi, muleka lanje ku mvana ndi ine? Iemwe ali wa 
Mulungu amva mau a Mulungu: kwa tshifukwa tshimene 
simumvana awo, tshifuka musali a Mulungu. Ayuda naiang'- 
ka nanena nai, Kodi sitinena bwino kuti uli Msamariya, 
ndimo uli ndi demon? Yesu naiang'ka, Sindipotshera 
demon ; koma dilemekeza Atatu anga, ndimo musandileme- 
keza. Koma sindifuna kupambana kwanga: alipo modzi 
iemwe afuna naweruza. Dinena ndi inu nditu, nditu, Ngati 
muntu modzi asunga mau anga, ntawi ina sadzaona imfa. 
Ayuda anena nai, Tsopano tidziwa kuti uli ndi demon. 
Abraham wafa, ndi aprofeti; ndimo uti, Ngati muntu 
asunga mau anga, ntawi ina sadzalawa imfa. Kodi uli 
wang'kuru ndi Abraham atatu atu, emwe wafa? ndimo 
aproleti nafa: udzipanga ndani? Yesu naiang'ka, Ngati 
didzipambanitsa, kupambana kwanga kuli tshabe: kuli 
Atatu anga emwe andipambanitsa; wa iemwe munena, kuti 
ali Mulungu wanu; ndimo musanamdziwa: koma dimdzi- 
wa; ndimo ngati dikanena, sindimdziwa, didzakala wabodza 
wofana ndi inu: koma dimdziwa, ndisunga mau atshi. 
Atatu anu Abraham nakondwera ku ona siku langa; ndimo 
naliona, nasekera. Ndimo Ayuda nanena nai, Usabadwa 
kosuntira dzaka makumi asanu, ndimo waona Abraham? 
Yesu nanena nao, Dinena ndi inu nditu, nditu, Patsogolo 
Abraham anakala ine ndiri. Ndimo natola miala ku 
ponya ie: koma Yesu nabisala eka, ndimo naturuka m’ 
tempile. 

Ndimo monga analikupita, naona muntu emwe anali ndi 
kungu kwa kubadwa kwatshi. Ndimo akupunzira atshi 
namfunsa, kuti, Rabi, watshimwa ndani, muntu amene, 
kapena atatu atshi ndi amai atshi, kuti anabadwa wakungu ? 
Yesu naiang'ka, Kapena si muntu amene, kapena si atatu 














-9. 23. YOHANE. 167 


atshi ndi amai atshi anatshimwa: koma kuti ntshito za 
Mulungu zikasonyezedwa mwa le. Tikanagwira ntshito za 
emwe ananditumiza, ntawi ya dzua: usiku udza, ntawi 
palibe muntu adziwa ku tshita. Ntawi diri m’ dziko, diri 
kuunika kwa dziko. Ntawi ananena tshointsho, nalabvula 
mate pansi, naomba dote ndi mate, napaka maso atshi ndi 
dote, nanena nai, Muka, samba m’ tawali. la Silowam 
(lomwe liri lisandukidwa, Kutumidwa). Ndimo namuka, 
nasamba, nabwera kuona. Ndimo oiandikila, ndi omwe 
anamona patsogolo, kuti anali wopempa, nanena, Kodi si 
amene emwe nakala napempa? Ena nati, Ali ie: ena nati, 
Iai, koma ali wofana nai. le nati, Diri de. Ndimo nanena 
nai, Nanga maso ako anatsegulidwa bwanje? Naiang'ka, 
Muntu emwe atshedwa Yesu naomba dote, napaka maso 
anga, nandiuza, Muka ku Silowam, nusamba: ndimo 
dinamuka, dinasamba, dinaona. Ndimo nanena nař, Ali 
kuti? Anena, Sindidziwa. 

Atenga kwa Afarisi iemwe anali ndi kungu kali. 
Ndimo linali sabata pa dzua lomwe Yesu naomba dote, 
natsegula maso atshi. Ndimo onso Afarisi inso namfunsa 
bwanje analandira kuona kwatshi. Ndimo nanena nao, 
Naika dote pa maso anga, ndimo dinasamba, ndiona. 
Ndimo ena a Afarisi nati, Muntu amene wosali 
kwa Mulungu, tshifuka wosasunga sabata. Koma ena 
nati, Muntu emwe ali wampulupulu adziwa ku tshita 
zizindikilo zimenezi bwanje? Ndimo kunali kugawa 
mwa awo. Ndimo anena anso ndi muntu wakungu, 
Unena tshiani ndi ie, m' tshimene kuti anatsegula maso 
ako? Ndimo nati, Ali mprofeti. Ndimo Ayuda sana- 
mvana ndi je, kuti anali wakungu, ndimo analandira kuona 
kwatshi, kwa ntawi anaitana atatu atshi ndi amai atshi a 
emwe analandira kuona kwatshi, ndimo nafunsa awo, kuti, 
Kodi amene ali mwana wanu, iemwe munena wabadwa wa- 
kungu? ndimo tsopano aona bwanje? Atatu atshi ndi amai 
atshi naiang’ka nati, Tidziwa kuti amene ali mwana watu, 
ndi kuti anabadwa wakungu: koma tsopano aona bwanje, 
sitidziwa; kapena ndani anatsegula maso atshi, sitidziwa : 
funsani ie; ali mkuru; adzalankula kwa ie eka. Atatu 
atshi ndi amai atshi nanena zintu zimenezi, tshifuka naopa 
Ayuda: kuti Ayuda nabvomerezana kali, kuti ngati muntu 
modzi akabvomera kuti anali Kristu, akaturutsidwa m’ 
sinagoge. Ndimo atatu atshi ndi amai atshi nanena, Ali 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


168 YOHANE. 9. 23- 


24 


25 


26 
27 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


39 
36 
37 


38 
39 


40 
41 


mkuru; funsani le. Ndimo naitana kawiri muntu emwe 
anali ndi kungu, nanena maji, Patsa kupambana ku 
Mulungu: tidziwa kuti muntu amene ali wampulupulu. 
Ndimo naiang'ka, Ngati ie ali wampulupulu, sindidziwa : 
tshintu tshimodzi didziwa, kuti, dinali wakungu, tsopano 
diona. Ndimo ananena naji, Natshita tshiani ndi iwe? 
natsegula maso ako bwanje? Naiang'ka awo, Dakuuzani inde 
tsopano, ndimo musanamva: mufuna anso ku mva bwanje? 
kodi mufuna ku kala akupunzira ` atshi inso?  Ndimo 
namnyoza, nati, Uli wakupunzira watshi; koma tiri aku- 
punzira a Moses. Tidziwa kuti Mulungu walankula ndi 
Moses: koma muntu amene, sitidziwa adzera kuti. Muntu 
naiang’ka nanena nao, Mwa tshimene tshiri tshozizwa, kuti 
simudziwa adzera kuti, ndimo anatsegula maso anga. 
Tidziwa kuti Mulungu wosamva ampulupulu: koma ngati 
muntu inodzi akala wopembedza wa Mulungu, natshita 
kufura kwatshi, amva ie Kwa kuamba kwa dziko 
sitshinamvedwa kuti modzi anatsegula maso a muntu 
wobadwa wakungu. Ngati muntu amene sanali kwa 
Mulungu, sanadziwa ku tshita kantu. Anaiang'ka nanena 
nai, Wabadwa m' zakwaipa nditu, ndimo kodi utipunzitsa ? 
Ndimo anamturutsa. 

Yesu anamva kuti anamturutsa; ndimo kumpeza, nati, 
Kodi umvana ndi Mwana wa Mulungu? Naiang'ka nati, 
Ndimo ie ali ndani, Mwini, kuti dingomvana ndi ie? Yesu 
nanena nai, Wamona, ndimo emwe alankula ndi iwe ali ie. 
Ndimo nati, Mwini, dimvana. Ndimo nalemekeza ie. 
Ndimo Yesu nati, Kwa kuweruza dafika m’ dziko limene, 
kuti omwe osaona angoona; ndi omwe aona angokala 
akungu. Amenewo a Afarisi omwe anali na? namva zintu 
zimenezi, nanena nai, Kodi tiri akungu unso? Yesu 
nanena nao, Ngati muli akungu, mulibe mpulupulu: koma 
tsopano munena, Tiona: mpulupulu zanu zikala. 


10 Dinena ndi inu nditu, nditu, Emwe wosaloa pa komo m’ 


o> 


tanga la nkosa, koma akwera pa njira ina, amene ali wonba 
ndi wolanda. Koma emwe aloa pa komo ali mbusa wa 
nkosa. Ku ie tsatshipata atsegula; ndimo nkosa zimva liu 
latshi: ndimo aitana nkosa zatshi ndi maina ao, natsogoza 
izo kunja. Ntawi anaturutsa zatshi zonse, apita patsogolo 
pa izo, ndimo nkosa zimtsata: tshifuka zidziwa liu latshi. 
Koma mlendo zisadzatsata, koma zidzatawa kwa ie: 
tshifuka zosadziwą liu la alendo, Fanizo limene Yesu 








-10. 29. YOHANE. 


nanena nao; koma sanadziwa ziani zintu zinali zomwe 
nalankula nao. 

Ndimo Yesu nanena nao onso, Dinena ndi inu nditu, 
nditu, diri tshitseko tsha nkosa. Onse omwe nafika patso- 
golo pa ine ali akuba ndi akulanda: koma nkosa sizinamva 
awo. Diri tshitseko: ndi ine ngati muntu modzi aloa, 
adzapulumutsidwa, nadzaloa nadzaturuka, nadzapeza busa. 
Woba wosafika, kani kuti abe, ndi ape, ndi amwaze: 
dinafika kuti angopotshera moyo, ndimo angopotshera iwo 
kwambiri. Diri mbusa wabwino: mbusa wabwino aika 
pansi moyo watshi kwa nkosa. Iemwe ali wolipidwa, ndimo 
wosali mbusa, emwe si mwini watshi wa mkosa, aona 
tshirombo tshirikufika, naleka mkosa, natawa, ndimo 
tshirombo atshikwatula izo natshibalalitsa 120. atawa tshi- 
fuka ali wolipidwa, ndimo wosasungira nkosa. Diri mbusa 
wabwino; ndidziwa zanga, ndimo zanga zidziwa ine, inde 
monga Atate andidziwa, ndimo didziwa Atate; ndimo diika 
pansi moyo wanga kwa nkosa. Ndimo nkosa zina dipotshera, 
zomwe Zosali za tanga limene: izo onso dikanatenga, ndimo 
zidzamva liu langa; ndimo zidzakala gulu limodzi, mbusa 
modzi. Ndimo Atate andikonda, tshifuka diika pansi moyo 
wanga, monga kuti dingotenga anso. Palibe modzi autshotsa 
kwa ine, koma diuika pansi ine ndeka. Diri ndi mpamvu 
kuuika pansi, ndimo diri ndi mpamvu kuutenga anso. Mau 
amene dalandira kwa Atatu anga. 

Kunali inso kugawa mwa Ayuda tshifuka tsha mau amene. 
Ndimo ambiri a awo nati, Ali ndi demon, ndimo ali ndi 
misala; mumva ie bwanje? Ena nati, Amene osali mau a 
modzi emwe agwidwa ndi demon. Kodi demon adziwa ku 
tsegula maso a akungu? 

Ndimo kunali kudia kwa kusonyeza kwa Yerusalem : anali 
malimwe; ndimo Yesu analikuendaenda m’ tempile m’ 
balanda la Solomon. Ndimo Ayuda nazunguniza ie, 
nanena nai, Ntawi ingati utipanga ku ganizaganiza? Ngati 
uli Kristu, utiuze koona. Yesu naiang'ka awo, Dakuuzani, 
ndimo simumvana : ntshito zomwe ditshita m dzina la Atatu 
anga, zimene zimariza ndi ine. Koma simumvana, tshifuka 
simuli a nkosa zanga. Nkosa zanga zimva liu langa, ndimo 
didziwa izo, ndimo zinditsata: ndimo dipatsa izo moyo 
wosamariza; ndimo sizidzamwazika ntawi ina, ndimo kulibe 
modzi adzakwatula izo m dzanja langa. Atatu anga, emwe 
wandipatsa izo, ali wang'kuru ndi onse ; ndimo kulibe modzi 


169 


ao N 


170 YOHANE. 10. 29- 


30 adziwa ku kwatula ¿zo kwa dzanja la Atate. Ine ndi Atate 
3,32 tiri amodzi. Ayuda natola miala anso ku ponya ie. Yesu 
naiang’ka awo, Ntshito zabwino zambiri dakuonetsani kwa 
Atate; kwa ntshito iti za zimenezo mufuna kundiponya 
33 miala? Ayuda naiang'ka ie, Kwa ntshito yabwino sitiku- 
ponya miala, koma kwa kutukwana ; ndimo tshifuka kuti 
34 iwe, uli muntu, udzipanga Mulungu. Yesu naiang'ka awo, 
Kodi sikulembedwa m mau anu, Dinati, Muli milungu? 
35 Ngati natsha awo milungu, kwa omwe mau a Mulungu 
36 nafika (ndimo mlemba losadziwa ku swedwa), kodi munena 
ndi ie, emwe Atate anayeretsa natumiza mw dziko, Utukwa- 
87 na; tshifuka dinanena, Diri Mwana wa Mulungu? Ngati 
38 sinditshita ntshito za Atatu anga, musandimvana. Koma 
ngati dizitshita, inde ngati simumvana ndi ine, mvanani 
ndi ntshito: kuti mungodziwa ndi kudziwitsa kuti Atate 
39 ali mwa ine, ndi ine mwa Atate. Nafuna anso kumgwira: 
ndimo naturuka mwa dzanja lao. 
40 Ndimo namuka anso patsidia lina la Yordan ku malo 
pomwe Yohane analikubapatiza pa kuamba; ndimo nakala 
41 apo. Ndimo ambiri nadza kwa ie; nati, Yohane nditu 
natshita palibe tshizindikilo: koma zintu zonse zomwe 
42 Yohane nanena ndi muntu amene zinali zanteradi. Ndimo 
ambiri namvana ndi ie apo. 
11 OO Ndimo muntu modzi anadwala, Lazaro wa Betaniya, wa 
2 mudzi wa Mariya ndi Marta njiratshi. Ndimo anali Mariya 
amene emwe anadzosa Mwini ndi mafuta, napukuta mapazi 
3 atshi ndi tsisi latshi, mlongwatshi Lazaro nadwala. Ndimo 
alongo atshi natumiza kwa ie, kuti, Mwini, ona, iemwe 
4 ukonda alikudwala. Koma ntawi Yesu anamva, nati, 
Kudwala kumene sikuli kwa kufa, koma kwa kupambana 
kwa Mulungu, kuti ndi kumene Mwana wa Mulungu 
angopambanitsidwa. Ndimo Yesu nakonda Marta, ndi 
mpwatshi, ndi Lazaro. Ndimo ntawi anamva kuti ie ana- 
dwala, nakala pa ntawi imene masiku awiri pa malo pomwe 
7 anali. Ndimo pambuiu amene anena ndi akupunzira, Tiende 
8 enso ku Yudeya. Akupunzira anena nai, Rabi, Ayuda 
tsopano analikufuna ku ponya miala pa iwe; ndimo onso 
9 uenda uko? Yesu naiang'ka, Kodi sialipo maora kumi ndi 
awiri m siku Zmodzi? Ngati muntu aendaenda m’ dzua, 
wosakumudwa, tshifuka aona kuunika kwa dziko limene. 
10 Koma ngati muntu aendaenda usiku, akumudwa, tshifuka 
11 kuunika kusali mu ie. Nanena zintu zimenezi: ndimo 


Dm on 





-11. 37. YOHANE. 


pambuiu tshimene anena nao, Mbali watu Lazaro wagona ; 
koma ding'ka, kuti dimukitsa kwa tulo tatshi. Ndimo 
akupunzira nanena nai, Mwini, ngati wagona, adzapulumu- 
tsidwa. Ndimo Yesu ananena ndi imfa yatshi: koma 
naganiza kuti nanena ndi kupuma ndi tulo. Ndimo Yesu 
nanena nao koona, Lazaro anafa. Ndimo disekera kwa inu 
kuti sindinali apo, monga kuti mungomvana; koma tipite 
kwa ie. Ndimo Tomas, emwe atshedwa Didimo, nanena 
ndi akupunzira anzatshi, Tipite enso, kuti tingofa ndi 1e. 
Ndimo ntawi Yesu nafika, napeza kuti anali m mwanda 
tsopano masiku anai. Ndimo Betaniya unali pafupi ndi 
Yerusalem, pa mastadia kumi ndi asanu; ndimo ambiri a 
Ayuda nadza kwa Marta ndi Mariya, ku sangalatsa awo pa 
mlongo wao. Ndimo Marta, ntawi anamva kuti Yesu ana- 
linkudza, namuka nakomana nai': koma Mariya nakala m’ 
nyumba. Ndimo Marta nanena ndi Yesu, Mwini, ngati 
unali pano, mlongo wanga sakanafa. Ndimo inde tsopano 
didziwa kuti, tshomwe udzafunsa kwa Mulungu, Mulungu 
adzapatsa iwe. Yesu anena nai, Mlongwako adzauka 
anso. Marta anena nar, Didziwa kuti adzauka anso m’ 
kuukirira pa dzua lomariza. Yesu nanena nai’, Diri kuuki- 
rira, ndi moyo: iemwe amvana ndi ine, ngati afa, inde 
adzakala ndi moyo : ndi emwe akala ndi moyo namvana ndi 
ine palibe ntawi adzafa. Umvana tshimene? Anena ndi 
ie, Inde, Mwini: damvana kuti uli Kristu, Mwana wa Mulu- 
ngu, inde iemwe adzadza m’ dziko. Ndimo ntawi ananena 
tshointshi, namuka, naitana Mariya mpwatshi kutseri, kuti, 
Mpunzitsi wafika, naitana iwe. Ndimo ie, ntawi anamva 
tshimene, nauka nsanga, namuka kwa ie. (Ndimo Yesu 
tsopano sanaloa m' mudzi, koma anali pa malo pomwe Marta 
nakomana nai.) Ndimo Aytida omwe anali ndi ie m’ nyu- 
mba, ndimo analikusangalatsa ie, ntawi naona Mariya, kuti 
nauka nsanga naturuka, namtsata, kuganiza kuti analikuenda 
ku mwanda ku lira nsozi apo. Ndimo Mariya, ntawi nafika 
pomwe Yesu anali, namona, nagwa pa mapazi atshi, kunena ndi 
ie, Mwini, ngati unali pano, mlongo wanga sakanafa. Ndi- 
mo ntawi Yesu naona ie kulira, ndi Ayuda anso kulira omwe 
nadza naji, nabulira muzimu, nantentemera, nati, Muna- 


171 


32 


33 


mwika kuti? Anena nat, Mwini, idza uone. Yesu nalira %4,3 


nsozi. Ndimo Ayuda nanena, Ona bwanje nakonda ie! 
Koma ena a awo nati, Kodi muntu amene, emwe natsegula 
maso a emwe anali wakungu, sanadziwa ku panga kuti 


36 
937 


172 YOHANE. 11. 37- 


38 muntu amene enso sakanafa? Ndimo Yesu kubulira anso 
mwa je eka adza ku mwanda. Ndimo unali panga, ndi 
39 mwala unaikidwa pa iwo. Yesu ati, Tshotsani mwala. 
Marta, mlongwatshi wa emwe anafa, anena ndi ie, Mwini, 
40 tsopano wabvunda: kuti anafa masiku anai. Yesu anena 
nai, Kodi sindanena ndi iwe, kuti, ngati umvana, ukaona 

41 kupambana kwa Mulungu? Ndimo natshotsa mwala. 
Ndimo Yesu natukula maso atshi, nati, Atate, diamika iwe 

42 kuti unamva ine. Ndimo dinadziwa kuti umva ine ntawi 
zonse: koma tshifuka tsha antu ambiri omwe aima kozu- 
ngulira dinatshinena, kuti angomvana kuti wanditumiza. 

43 Ndimo ntawi ananena zimenezi, napfula ndi liu lalikuru, 

44 Lazaro, turuka. Iemwe anafa naturuka, wamangidwa 
dzanja ndi pazi ndi nsaru za mwanda; ndi nkope yatshi 
yazungunidwa ndi mrenzo. Yesu anena nao, Masulani ie, 
ndimo lekani ie ku ng'ka. 

45 Ndimo ambiri a Ayuda, omwe nadza kwa Mariya ndimo 

46 anaona tshintu tshomwe natshita, namvana nai. Koma ena 
a awo namuka kwa Afarisi, nauza awo zintu zomwe Yesu 
anatshita. 

47 Ndimo adzukuru akuru ndi Afarisi nasong'kanitsa gulu 
la ankoswe, nati, Titshita tshiani? kuti muntu 'amene 

48 atshita zizindikilo zambiri. Ngati tileka ie tshointsho, antu 
onse adzamvana ndi ie: ndi Aroma adzadza nadzatshotsa 

49 malo atu ndi mtundu watu. Koma modzi wa awo, Kayafa, 
kuli ndzukuru wang'kuru tshaka tshimene, nanena nao, 

50 Simudziwa kantu konse, kapena simuganiza kuti tshiri 
tshabwino kwa inu kuti muntu modzi akafera antu, ndimo 

91 kuti mtundu wonse wosakamwazika. Ndimo tshimene sana- 
nena ie eka: koma kuli ndzukuru wang'kuru tshaka 

52 tshimene, naambirira kuti Yesu akafera mtundu; ndimo si 
kwa mtundu woka, koma kuti inso anangosong'kanitsa pa 

53 modzi anaa Mulungu omwe abalalika. Ndimo kwa siku 
limene nagazitsana monga kuti anangompa. 

54 Ndimo Yesu sanaendaenda anso poyera mwa Ayuda, 
koma namuka uko ku dziko pafupi ndi tshipululu, muzinda 
utshedwa Frayim; ndimo apo nakala ndi akupunzira. 

55 Ndimo mpasika wa Ayuda unali pafupi: ndi ambiri na- 
kwera ku Yerusalem mwa dziko patsogolo mpasika, ku 

56 sambitsa iwo oka. Ndimo nafuna Yesu, nauzana, monga 

naima m' tempile, Muganiza anje? Kuti sadzafika ku 

kudia? Ndimo adzukuru akuru ndi Afarisi anauza mau. 





Qi 
~] 


-12. 20. YOHANE. 173 


kuti, ngati muntu modzi nadziwa pomwe anali, akasonyeza, 
monga kuti anangomgwira. 

Ndimo Yesu masiku asanu ndi limodzi patsogolo mpasika 1 9 
nafika ku Betaniya, pomwe anali Lazaro, iemwe Yesu 
naukitsa kwa akufa. Ndimo apo napanga ngonero kwa ie: 2 
ndimo Marta naimirira; koma Lazaro anali modzi wa awo 
omwe nakala pa kudia nai. Ndimo Mariya natenga poundi 3 
la mafuta a nardo, ntengo watshi wapatali wambiri, na- 
dzosa mapazi a Yesu, napukuta mapazi atshi ndi tsisi latshi : 
ndimo nyumba inadzazidwa ndi kunung'kira kwa mafuta. 
Koma Yuda Sikariyoti, modzi wa akupunzira atshi, emwe 4 
akamzonda, ati, Mafuta amene sanagulitsidwa bwanje kwa 
madenariyon mazana atatu, napatsidwa kwa osauka? 
Ndimo nanena tshimene, si tshifuka nasungira osauka; 6 
koma tshifuka anali woba, ndimo kunali ndi tumba, nanya- 
mula zomwe zinaikwa umo. Ndimo Yesu nati, Reka ie 
kwasunga pa siku la kundiika m’ mwanda. Kuti osauka 
mupotshera ntawi yonse ndi inu; koma ine musapotshera 
ntawi yonse. 

Ndimo antu atshabe a Ayuda anapunzira anali apo: 9 
ndimo nafika, si kwa Yesu eka, koma kuti aone Lazaro onso, 
emwe anaukitsa kwa akufa. Koma adzukuru akuru naga- 10 
zitsana bwanje angopa Lazaro onso; tshifuka ndi ie Ayuda 11 
ambiri namuka, namvana ndi Yesu. 

Ndimo mawa antu ambiri omwe anafika kwa kudia, ntawi 12 
anamva kuti Yesu analinkudza ku Yerusalem, natenga 13 
makwata a kanjedza, naturuka ku komana nař, napfula, 
Hosana: Wodala ali iemwe afika m’ dzina la Mwini, inde 
Fumu Yotshuka ya Sirayeli. Ndimo Yesu, ntawi anapeza 14 
kaburu, nakala pa iko; monga alembedwa, Musaopa, 15 
mwana wankazi wa Ziyon: ona, Fumu Yotshuka yako 
ifika, kukala pa mwana wa buru. Zintu zimenezi paku- 16 
amba akupunzira atshi sanadziwa* koma ntawi Yesu anapa- 
mbanitsidwa, pomwe nakumbukila kuti zintu zimenezi 
zinalembedwa ndi ie, ndimo kuti anatshita zintu zimenezi 
kwa ie. Ndimo antu ambiri omwe anali nai ntawi anaitana 17 
Lazaro kwa mwanda, namukitsa kwa akufa, namariza. 
Kwa tshifukwa tshimenetshi inso antu ambiri nangka 18 
nakomana nai, tshifuka anamva kuti anatshita tshizindikilo 
tshimene. Ndimo Afarisi nauzana, Muonetsa bwanje mupa- 19 
mbana palibe kantu: ona, dziko linatsatana nai. 

Ndimo kunali Agrike mwa awa omwe anakwera ku pe- 20 


Oir 


O N 


174 


21 


22 
23 


24 
29 


26 


27 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
39 


36 


37 
38 


40 


YOHANE. 12. 20- 


mbedza pa kudia: ndimo amene nafika ku Filipu, emwe 
anali wa Betsayida wa Galileya, namfunsa, kuti, Fumu, 
tifuna ku ona Yesu. Filipu afika nauza Andreya: Andreya 
adza, ndi Filipu, ndimo auza Yesu. Ndimo Yesu aiang'ka 
awo, kuti, Ora lafika, monga kuti Mwana wa muntu akapa- 
mbanitsidwa. Dinena ndi inu nditu, nditu, Kani mpetshe 
ya dzintu igwa muntaka nifa, nikala yoka; koma ngati ifa, 
ibala dzobala dzambiri. lemwe akonda moyo watshi auta- 
ia; ndimo iemwe akwia ndi moyo watshi m dziko limene 
adzausunga ku moyo wosamariza. Ngati muntu modzi 
andiimirira, anditsate; ndimo kuti diri, pomwe woimirira 
wanga adzali inso: ngati muntu modzi andiimirira, ie Atate 
adzamlemekeza. Tsopano nzimu wanga untentemeredwa ; 
ndimo didzanena tshiani? Atate, pulumutsa ine kwa ora 
limene. Koma kwa tshifukwa tshimene dinañka kwa ora 
limene. Atate, pambanitsa dzina lako. Ndimo liu linadzera 
kumwamba, kuti, Dalipambanitsa, ndimo didzalipambanitsa 
anso. Ndimo antu ambiri, omwe naima pafupi, nalimva, 
nati kuti linali bingu: ena nati, Njelo walankula nař. 
Yesu naiang'ka nati, Liu limene silinafika tshifuka kwa ine, 
koma kwa inu. 'Tsopano kuli kuweruza kwa dziko limene: 
tsopano woweruza wa dziko limene adzaturutsidwa. Ndimo 
ine, ngati ditukulidwa kwa dziko, didzakoka antu onse kwa 
ine ndeka. Koma tshimene nanena, kusonyeza ndi imfa 
yanje akafa. Ndimo antu ambiri naiang'ka ie, Tamva kwa 
mau kuti Kristu akala dzaka dzonse: ndimo unena bwanje, 
Mwana wa muntu akanatukulidwa? Mwana wa muntu 
amene aliani? Ndimo Yesu nanena nao, Ntawi yeing'ono 
kosuntira kuunika kuli mwa inu. Endaendani ntawi mupo- 
tshera kuunika, kuti ndima usagwira inu: ndimo iemwe 
aendaenda mudima wosadziwa pomwe ang'ka. Ntawi mu- 
potshera kuunika, mvanani ndi kuunika, kuti mungokala 
ana a kuunika. 

Zintu zimenezi Yesu nalankula, namuka nabisala eka kwa 
awo. Koma kuti anatshita zizindikilo zambiri patsogolo 
pa awo, sanamvana ndi ie: monga kuti mau a Yesaya 
mprofeti anangodzazidwa, omwe nanena, 

Mwini, mbiri yatu wamvana ndani? 

Ndimo kwa ani nkono wa Mwini wasonyezedwa ? 
Kwa tshifukwa tshimene sanadziwa ku mvana, tshifuka kuti 
Yesaya nanena anso, 

Watseketsa maso ao, nalimbikitsa mitima yao; 





~13. 10. YOHANE. 175 


Kani akaona ndi maso ao, ndimo akadziwitsa ndi mi- 
tima yao, 

Ndimo akatembenuka, 

Ndimo dikatshiritsa awo. 
Zintu zimenezi nazinena Yesaya, tshifuka naona kupambana 41 
kwatshi; nalankula ndi le. Koma inde mwa oweruza 42 
ambiri anamvana ndi le; koma tshifuka tsha Afarisi sana- 
bvomera ie, kani akaturutsidwa mwa sinagoge: kuti na- 48 
konda kupambana kwa antu kopambana kupambana kwa 
Mulungu. 

Ndimo Yesu napfula nati, Jlemwe amvana ndi ine, wosa- 44 
mvana ndi ine, koma ndi le emwe ananditumiza. Ndimo 45 
jemwe aona ine aona ie emwe ananditumiza. Dafika kuu- 46 
nika m' dziko, kuti iemwe amvana ndi ine wosangokala 
mudima. Ndimo ngati muntu modzi amva mau anga, 47 
ndimo wosasunga, sindimweruza: kuti sindinafika ku weruza 
dziko, koma ku pulumutsa dziko. Jemwe akana ine, ndimo 48 
wosalandira mau anga, ali ndi modzi emwe amweruza: mau 
omwe dinalankula, omwe adzamweruza m' dzua lomariza. 
Kuti sindinalankula kwa ine ndeka; koma Atate emwe 49 
ananditumiza, wandipatsa mau, omwe dikanena, ndi omwe 
dikalankula. Ndimo didziwa kuti mau atshi ali moyo wosa- 50 
mariza: ndimo zintu zomwe dilankula, inde modzimodzi 
Atate wandiuza, tshointshi dilankula, 

Ndimo patsogolo kudia kwa mpasika, Yesu kudziwa kuti] 8 
ora latshi linafika kuti akaturuka m’ dziko limene kwa 
Atate, anakonda atshi omwe anali m' dziko, nakonda awo 
ku nsonga. Ndimo pa ngonero, diabolos kali anaika muti- 2 
ma wa Yuda Sikariyoti, mwana wa Simon, kumzonda, 
Yesu, kudziwa kuti Atate anapatsa zintu zonse m manja 3 
mwatshi, ndimo kuti nadzera kwa Mulungu, ndimo ang'ka 
kwa Mulungu, auka kwa mngonero, ndimo aika miinjiro 4 
yatshi; natenga nsaru yopukutira, nadzimangitsa. Ndimo ð 
atsanula madzi mw mbale, naamba ku tsuka mapazi a akupu- 
nzira, ndi ku pukuta awa ndi nsaru yopukutira yomwe 
anamanga. Ndimo afika ku Simon Petros. Anena nai, 6 
Mwini, kodi utsuka mapazi anga? Yesu naiang'ka nanena 7 
nai, Tshomwe ditshita usadziwa tsopano; koma udzadziwitsa 
pambuiu. Petros anena nai, Usatsuka mapazi anga palibe 8 
ntawi. Yesu naiang'ka ie, Ngati sindikutsuka, usapotshera 
kantu ndi ine. Simon Petros anena nai’, Mwini, si mapazi 9 
anga oka, koma anso manja anga ndi mutu wanga. Yesu 10 


176 YOHANE. 13. 10- 


anena nai, Iemwe wasambitsidwa wosafuna koma ku tsuka 
mapazi atshi, koma ali wotsuka iense: ndimo muli otsuka, 
Jl koma si onse. Kuti nadziwa iemwe akamzonda; ndimo 
nanena, Musali otsuka onse. 
12 Ndimo ntawi anatsuka mapazi ao, natenga miinjiro yatshi, 
nakala pansi inso, nanena nao, Kodi mudziwa tshiani datshi- 
13 ta ndi inu? Munditsha, Mpunzitsi, ndi, Mwini: ndimo 
14 munena bwino; kuti ndiri. Ndimo ngati ine, Mwini ndi 
Mpunzitsi, datsuka mapazi anu, inu unso inukanatsukana 
15 mapazi anu. Kuti dapatsa inu sonyezo, kuti inu unso 
16 mukatshita monga datshita ndi inu. Dinena ndi inu nditu, 
nditu, Kapolo wosali wang'kuru ndi mwini watshi; kapena 
17 wotumidwa wang'kuru ndi iemwe anamtumiza. Ngati mu- 
dziwa zintu zimenezi, odala muli inu ngati muzitshita. 
18 Sindinena ndi inu nonse: didziwa omwe dasang'ka: koma 
monga kuti lemba lingodzazidwa, Jemwe adia nkate wanga 
19 anatukula tshitende tshatshi pa ine. Kwa tsopano diuza 
inu patsogolo tshidzakala, kuti, ntawi tshikala, mungomvana 
20 kuti diri że. Dinena ndi inu nditu, nditu, Iemwe alandira 
lemwe dituma alandira ine; ndimo iemwe alandira ine 
alandira iemwe anandituma. 
21  Ntawi Yesu ananena tshointshi, nantentemeretsedwa 
mutima, namariza, nati, Dinena ndi inu nditu, nditu, kuti 
22 modzi wa inu adzandizonda. Akupunzira anayang'ana 
23 modzi pa wina, kuganizaganiza ndi ani nanena. Anali pa 
gome kutsamira pa tshifua tsha Yesu modzi wa akupunzira 
24 atshi, emwe Yesu nakonda. Ndimo Simon Petros akodola 
kwa ie, ndimo anena nai, Tiuze ndani ali ndi emwe anena. 
25 Ndimo ie alikutsamira, monga anali, pa tshifua tsha Yesu 
26 anena nai, Mwini, ali ani? Ndimo Yesu aiang’ka, Ali ie, 
kwa emwe didzasunsira kang'ono, ndimo didzakapatsa ie. 
Ndimo ntawi anasunsa kang'ono, akatenga, nakapatsa kwa 
27 Yuda, mwana wa Simon Sikariyoti. Ndimo pambuiu 
kang'ono, pomwe Satana anamloa. Ndimo Yesu anena nai, 
28 Tshomwe utshita, tshita nsanga. Ndimo kulibe muntu pa 
gome nadziwa kwa tshifukwa tshiani nanena amene ndi ie. 
29 Kuti ena naganiza, tshifuka Yuda anali ndi tumba, kuti 
Yesu ananena nal’, Gulitsa zintu zomwe tiri ndi kufunidwa 
ndi kwa kudia; kapena, kuti akapatsa kantu kwa osauka. 
30 Ndimo analandira kang'ono naturuka tsopano lino: ndimo 
unali usiku. 
31 Ndimo ntawi anaturuka, Yesu ati, Tsopano Mwana wa 





—14. 15. YOHANE. IT 


muntu apambanitsidwa, ndimo Mulungu apambanitsidwa 
mwa ie; ndimo Mulungu adzampambanitsa mwa ie eka, 32 
ndimo tsopano lino adzapambanitsa ie. Tiana, iripo ntawi 33 
yeing'ono dikala ndi inu. Mudzandifuna: ndimo monga 
dinanena ndi Ayuda, Kuti ding'ka, musadziwa ku fika; tshoi- 
ntshi tsopano dinena ndi inu. Mau atsopano dipatsa inu, 34 
kuti mukondana; inde monga dakonda inu, kuti inu unso 
mukondana. Ndi tshimene antu onse adzadziwa kuti muli 35 
akupunzira anga, ngati mupotshera kukondana. 

Simon Petros anena nai’, Mwini, ung'ka kuti? Yesu naia- 36 
ngka, Komwe ding'ka, usadziwa kunditsata tsopano; koma 
udzatsata pambuiu. Petros anena nai', Mwini, sindidziwa 37 
ku tsata iwe inde tsopano bwanje? Kwa iwe didzaika pansi 
moyo wanga. Yesu aiang'ka, Kodi udzaika moyo wako kwa 38 
ine? Dikuuza nditu, nditu, 'Tambala sadzalira, kwa ntawi 
udzandikana katatu. 

Musantuntumira ntima yanu: mumvana ndi Mulungu,1 4 
mvanani inso ndi ine. M’ nyumba ya Atatu anga alipo 2 
malo okala ambiri; ngati si tshointsho, dikanakuuzani; 
kuti ding'ka ku konzetsa malo kwa inu. Ndimo ngati 3 
ding’ka ndikonzetsa malo kwa inu, dibwera, ndidzalandira inu 
kwa ine ndeka; kuti, pomwe diri, apo mungokala anso. Ndimo 4 
kuti ding'ka, mudziwa njira. Tomas anena nai, Mwini, 9 
sitidziwa kuti umuka; tidziwa njira bwanje? Yesu anena 6 
nai, Diri njira, ndi nteradi, ndi moyo: palibe modzi adza 
kwa Atate, koma ndi ine. Ngati munandidziwa, mukana- 7 
dziwa Atatu anga anso: kwa ntawi yatsopano muindziwa, 
ndi munamona. Filipu anena nař, Mwini, utisonyeza Atate, $8 
ndimo atidzaza. Yesu anena nai, Kodi dakala ntawi 9 
yambiri ndi iwe, ndimo usandidziwa, Filipu? iemwe 
wandiona waona Atate; unena bwanje, Utisonyeza Atate? 
Kodi sumvana kuti diri mwa Atate, ndi Atate inwa ine? 10 
mau omwe dinena ndi inu dilankula si kwa ine ndeka: 
koma Atate kukala mwa ine atshita ntshito zatshi. Mvanani 11 
ine kuti diri mwa Atate, ndi Atate mwa ine: kapena 
mvanani ine tshifuka tsha ntshito zoka. Dinena ndi inu, 12 
nditu, nditu, lemwe amvana ndi ine, ntshito zomwe ditshita 
adzatshita anso; ndimo ntshito zopambana izo adzatshita ; 
tshifuka ding'ka kwa Atate. Ndimo tshomwe mudzafunsa 13 
m' dzina langa, tshomwe didzatshita, monga kuti Atate 
angopambanitsidwa mwa Mwana. Ngati udzafunsa ine 14 


kantu m’ dzina langa, didzatshitshita. Ngati mukonda 15 
M 


176 YOHANE. 14. 15- 


27 


28 


29 


ine, mudzasunga mau anga. Ndimo didzapempera Atate, 
ndimo adzapatsa inu Wosangalatsa wina, kuta 'angokala 
ndi inu dzaka dzosamariza, înde Nzimu wa nteradi; womwe 
dziko losadziwa ku landira; tshifuka kuti losauona, kapena 
losaudziwa: muudziwa iwo; kuti ukala ndi inu, ndimo 
udzali mwa inu. Sindidzasia inu ampawi: didza kwa inu. 
hipo utawi yeing'ono, ndimo dziko losandiona palibe ntawi 
ina; koma mundiona: tshifuka dikala ndi moyo, mudzakala 
ndi moyo onso. Mwa siku ilo mudzadziwa kuti diri mwa 
Atatu anga, ndi inu mwa ine, ndi ine mwa inu. lJemwe 
apotshera mau anga, nasunga awa, le ali emwe akonda ine: 
ndimo iemwe andikonda adzakondedwa ndi Atatu anga, 
ndimo didzakonda ie, ndimo didzasonyeza ine ndeka kwa ie. 
Yuda (si Sikariyoti) anena nai, Mwini, tshakala tshiani kuti 
udzasonyeza iwe eka kwa ife, ndimo si kwa dziko? Yesu 
naiang'ka nanena nai, Ngati muntu andikonda, adzasunga 
mau anga: ndimo Atatu anga adzamkonda, ndimo tidzafika 
kwale, ndimo tidzakala nai. Įīemwe wosandikonda wosasu- 
nga mau anga: ndimo mau omwe mumya osali anga, koma 
a Atate emwe ananditumiza, 

Zintu zimenezi dalankula ndi inu, ntawi dirikukala ndi 
inu. Koma Wosangalatsa, inde Nzimu Woyera, womwe 
Atate adzatumiza m dzina langa, iwo udzapunzitsa inu 
zintu zonse, nudzakumbukilitsa inu zonse zomwe dinanena 
ndiinu. Ntendere disiira inu; ntendere wanga dipatsa ku inu: 
si monga dziko lipatsa, dipatsa kwa inu. Musantuntumira 
ntima wanu, kapena musatshita manta. Munamva bwanje 
danena ndi inu, Dimuka, ndimo didza kwa inu. Ngati muli- 
kukonda ine, mukanasekera, tshifuka ding'ka kwa Atate: 
kuti Atate ali wang'kuru ndi ine, Ndimo tsopano dauza 
inu patsogolo kudzali, kuti, ntawi kunali, mungomvana. 
Pambuiu sindilankula kwambiri ndi inu, kuti woweruza wa 
dziko adza: ndimo apotshera tshabe mwa ine; koma kuti 
dziko lingodziwa kuti dikonda Atate, ndimo monga Atate 
anandipatsa mau, inde tshimwetshi ditshita. Ukani, tidzi- 
ng'ka uko. 


15 Diri mvina woona, ndi Atatu anga ali wotshita munda. 


2 


ð 
4 


Mitawi yonse mwa ine yomwe yosabala dzobala, aitshotsa : 
ndi yonse yomwe ibala dzobala, aifotokoza, monga kuti 
ingobala dzobala dzopambana. 'Tsopano mufotokozedwa 
tshifuka tsha mau omwe dalankula ndi inu. Kalani mwa 
ine, ndi ine mwa inu. Monga ntawi wosadziwa woka ku 








-15. 24. YOHANE. 


bala dzobala, kani ukala mwa mvina; monga kapena si inu, 
kani mukala mwa ine. Diri mvina, muli mitawi: Jemwe 
akala mwa ine, ndi ine mwale, emwe abala dzobala dza- 
mbiri; kuti obaluka ine musadziwa ku tshita kantu. Ngati 
muntu wosakala mwa ine, aturutsidwa modzimodzi ndi 
ntawi, ndimo aumidwa; ndimo aunjika iyo, ndimo aponya 
iyo pa moto, ndimo iotshedwa. Ngati mukala mwa ine, ndi 
mau anga akala mwa inu, funsani tshomwe mufuna, ndimo 
adzatshitshitidwa kwa inu. M tshimene Atatu anga apamba- 
nitsidwa, kuti mubala dzobala dzambiri; ndimo tskointshi 
mudzali akupunzira anga. Inde monga Atate wandikonda, 
ine enso dakonda inu: kalani m’ kukonda kwanga. Ngati 
musunga mau anga, mudzakala m kukonda kwanga ; inde 
monga dasunga mau a Atatu anga, ndimo dikala m° kuko- 
nda kwatshi. Zintu zimenezi dalankula ndi inu, kuti 
tshimwemwe tshanga tshingokala mwa inu, ndimo kuti 
tshimwemwe tshanu tshingodzazidwa. Amene ali mau anga, 
kuti mukondane, inde monga dakonda mu. Palibe muntu 
ali ndi kukonda kopambana kumene, kuti muntu adzafera 
kwa abali atshi. Muli abali anga, ngati mutshita zintu 
zomwe diuza inu. Ntawi ina sinditsha inu akapolo; tshi- 
fuka kapolo wosadziwa tshomwe mwini watshi atshita: koma 
datsha inu abali; kuti zintu zonse zomwe dinamva kwa 
Atatu anga dinauza inu. Usasang’ka ine, koma dinasang’ka 
inu, ndimo dinaika inu, kuti mukaenda ndimo mukabala 
dzobala, ndimo kuti dzobala dzanu dzikakala: kuti kantu 
komwe mudzafunsa kwa Atate m° dzina langa, ango- 
patsa inu. Zintu zimenezi dikuuzani, kuti mukondane. 
Ngati dziko Jikwiira inu, mudziwa kuti lakwiira ine patso- 


golo linakwiira inu. Ngati munali a dziko, dziko likakonda . 


latshi : koma tshifuka simuli a dziko, koma dinasang’ka inu 
kwa dziko, tshointsho dziko™likwiira inu. Kumbukilani 
mau omwe dinanena ndi inu, Kapolo wosali wopambana 
mwini watshi. Ngati anazunza ine, adzazunza inu unso; 
ngati anasunga mau anga, adzasunga anu unso. Koma 
zintu zonse Zimene adzatshita kwa inu kwa dzina langa, tshi- 
fuka osadziwa emwe ananditumiza. Ngati sindinadza ndimo 
sindinalankula nao, sakanapotshera mpulupulu: koma tsopano 
ali ndi palibe kubvumbuka kwa mpulupulu zao. Iemwe 
akwiira ine akwiira Atatu anga anso. Ngati sindina- 
tshita mwa awa ntshito zomwe kulibe muntu wina ana- 
tshita, sakanapotshera mpulupulu: koma tsopano anaona 


179 


23 
24 


180 YOHANE. 15. 24- 


25 anakwira ine ndi Atatu anga. Koma tshimene tshiri, kuti 
mau angodzazidwa omwe alembedwa n? mau ao, Anakwiira 
26 ine kopanda tshifukwa. Koma ntawi Wosangalatsa adzadza, 
emwe didzatumiza kwa inu kwa Atate, inde Nzimu wa nte- 
radi, womwe uturuka kwa Atate, udzamariza ndi ine: 
27 ndimo inu unso mumariza, tshifuka munali ndi ine kwa 
kuamba. 
{6  Zintu zimenezi dalankula ndi inu, kuti simunganakwii- 
2 tsidwa. Adzaturutsa inu mwa masinagoge: inde ora lifika, 
kuti iemwe apa inu adzaganiza kuti agwira ntshito ya 
3 Mulungu. Ndimo zintu zimenezi adzatshita, tshifuka kuti 
4 sanadziwa Atate, kapena ine. Koma zintu zimenezi daku- 
lankulani, monga kuti ntawi ora lao linafika, mungokumbu- 
kila izo, bwanje kuti dakuuzani. Ndi zintu zimenezi 
sindinanena ndi inu kwa kuamba, tshifuka dinali ndi inu. 
Koma tsopano ding'ka kwa iemwe ananditumiza ; ndi palibe 
modzi wa inu andifunsa, Ung'ika kuti? Koma tshifuka 
dalankula zintu zimenezi kwa mu, tshisoni tshadzaza 
7 ntima wanu. Koma dinena ndi mu nteradi; Tshiri 
tshabwino kwa mu kuti dimuka: kuti ngati sindi- 
muka, Wosangalatsa sadzafika kwa inu; koma ngati dimuka, 
8 didzamtumiza kwa inu. Ndimo ie, ntawi nafika, adzasutsa 
9 dziko ndi ınpulupulu, ndi kudeka, ndi kuweruza: ndi 
0 mpulupulu, tshifuka osamvana ndi ine; ndi kudeka, 
tshifuka dingka ku Atate, ndimo musaona ine enso; 
11 ndi kuweruza, tshifuka woweruza wa dziko limene 
12 anaweruzidwa. Dipotshera kosuntira zintu zambiri ku 
13 nena ndi inu, koma musadziwa kuzimva tsopano. Koma 
ntawi iwo, Nzimu wa nteradi, unadza, udzatsogolera inu ku 
nteradi wonse: kuti sudzalankula ndi iwo oka; koma 
zintu zomwe udzamva, udzalankula: ndimo udzauza inu 
14 zintu zomwe zidzadza. Udzapambanitsa ine: kuti udzatenga 
13 ndi zanga, ndimo udzauza inu. Zintu zonse zomwe Atate 
apotshera ziri zanga: ndimo dinanena, kuti utenga ndi 
16 zanga nudzauza inu. Ntawi yeing'ono, ndimo simundiona 
anso; ndimo onso ntawi yeing'ono, ndimo mudzandiona. 
17 Ndimo ena a akupunzira atshi nauzana, Tshimene tshiri 
tshiani tshomwe anena ndi ife, Ntawi yeing'ono, ndimo 
simundiona; ndimo onso ntawi yeing'ono, ndimo 
mudzandiona: ndi, Tshifuka kuti dingka kwa Atate? 
18 Ndimo nanena, Tshimene tshiri tshiani tshomwe anena, 
19 Ntawi yeingono? Sitidziwa tshomwe alankula, Yesu 


D An 





-17. 3. YOHANE. 


nadziwitsa kuti anafuna kumfunsa, ndimo nanena nao, 
Xodi mufunsana ndi tshimene, tshomwe dinanena, Ntawi 
yeing'ono, ndimo simundiona, ndimo onso ntawi yeing’ono, 
ndimo mudzandiona? Dinena ndi inu, nditu, nditu, kuti 
mudzalira misozi ndi mudzapfula, koma dziko lidzasekera : 
mudzakala ndi tshisoni, koma tshisoni tshanu tshidzatembe- 
nuzidwa kwa tshimwemwe. Nkazi ntawi alikubala akala 
ndi tshisoni, tshifuka kuti ora latshi linafika: koma ntawi 
anabala kamwana, sanakumbukila anso tshisoni, kuti 
tshimwemwe kuti mamuna anabadwa m’ dziko. Ndimo 
tsopano muli ndi tshisoni: koma didzakuonani inso, ndimo 
ntima wanu udzasekera, ndi tshimwemwe tshanu palibe 
modzi atshotsa kwa inu. Ndimo mwa dzua limenelo simu- 
dzandifunsa kantu. Dinena ndi inu, nditu, nditu, Ngati 
mudzafunsa kantu kwa Atate, adzakupatsani m' dzina langa. 
Ntawi inapita simunafunsa kantu m’ dzina langa: funsani, 
ndimo mudzalandira, kuti tshimwemwe tshanu tshingo- 
dzazidwa. 

Zintu zimenezi dalankula ndi inu m’ mafanizo: ora lidza, 
ntawi sindidzalankula anso kwa inu m mafanizo, koma 
didzauza inu poyera ndi Atate. M’ dzua limene mudzafunsa 
m’ dzina langa: ndimo sindinena ndi inu, kuti didzapempa 
Atate kwa inu; kuti Atate oka akonda inu, tshifuka kuti 
munandikonda, ndi munamvana kuti dinaturuka kwa Atate. 
Dinaturuka kwa Atate, ndaloa m' dziko: onso, dileka dziko, 
nding'ka ku Atate. Akupunzira atshi ati, Ona, tsopano 
ulankula koona, ndimo usanena fanizo. Tsopano tidziwa 
kuti udziwa zintu zonse, ndimo usafuna kuti muntu modzi 
akafunsa iwe: ndi tshimene timvana kuti unaturuka kwa 
Mulungu. Yesu naiang'ika awo, Kodi mumvana tsopano? 
Ona, ora lidza, inde, lafika, lomwe mudzabalalitsidwa, antu 
onse kwao, nadzasia ine ndeka: koma sindiri ndeka, 
tshifuka kuti Atate ali ndi ine. Zintu zimenezi dalankula 
ndi inu, kuti mwa ine mungopotshera ntendere. M dziko 


mudzapotshera sautso: koma kalani osekera; dapambana 
dziko. 


ISI 


20 


21 


22 


23 


24 


25 
26 
27 
28 


29 
30 


3l 
32 


33 


Zintu zimene Yesu nalankula; ndimo kutukula maso 17 


atshi ku mwamba, nati, Atate, ora linadza; pambanitsa 
Mwana wako, kuti Mwana angopambanitsa iwe: inde monga 
unampatsa mpamvu pa nyama zonse, kuti tshomwe wampa- 
tsa, ku awo akapatsa moyo wosamariza. Ndimo tshimene 
tshiri moyo wosamariza, kuti akadziwa iwe Mulungu woona 


r 


2 


3 


11 


12 


13 


14 


15 
16 
14 
18 
19 


20 
21 


22 
23 


24 


25 


YOHANE. 17. 3- 


eka, ndi iemwe unatumiza, ¿nde Yesu Kristu. Dinapamba- 
nitsa iwe pa dziko, kunata ntshito yomwe unandipatsa 
ku tshita. Ndimo tsopano, Atate, pambanitsa ine ndi iwe 
eka ndi kupambana komwe dinapotshera ndi iwe patsogolo 
pa dziko linali. Dinasonyeza dzina lako kwa antu omwe 
unandipatsa kwa dziko: ako anali, ndimo unandipatsa awo; 
ndimo anasungira mau ako. Tsopano adziwa kuti zintu 
zonse zomwe wandipatsa ziri kwa iwe: kuti manu omwe 
unandipatsa dapatsa ku awa; ndimo analandira, nadziwa 
ndi nteradi kuti dinaturuka kwa iwe, namvana kuti 
unatumiza ine. Dipempera awo: sindipempera dziko, 
koma kwa omwe wandipatsa; kuti ali ako: ndi zintu zonse 
zomwe ziri zanga ziri Zako, ndi zako ziri zanga: ndimo 
dipambanitsidwa mwa awo. Ndimo sindiri ntawi ina m’ 
dziko, ndimo amene ali m’ dziko, ndimo didza kwa iwe. Atate 
Woyera, sunga awo m' dzina lako omwe wandipatsa, kuti 
angokala modzi, inde monga tiri, Ntawi dinali nao, 
dinasunga awo m’ dzina lako omwe wandipatsa : ndinasungira 
awo, ndimo kulibe modzi wa awo namwazika, koma mwana 
wa kumwazika; kuti lemba linangodzazidwa. Koma 
tsopano difika kwa iwe; ndi zintu zimenezi dilankula m’ 
dziko, kuti angopotshera tshimwemwe tshanga tshadzazidwa 
mwa awo oka. Dapatsa awo mau ako; ndimo dziko 
Jinakwiira awo, tshifuka osali a dziko, inde monga sindiri 
wa dziko. Sindipempa kuti ukatshotsa awo kwa dziko, 
koma kuti ukasungira awo kwa wampulupulu. Osali a dziko, 
inde monga sindiri wa dziko. Yeretsa awo mwa nteradi: 
mau ako ali nteradi. Monga unanditumiza m’ dziko, inde 
tshointshi dinatumiza awo m’ dziko. Ndimo kwa awo diye- 
retsa ine ndeka, kuti awo oka anso angoyeretsedwa ndi 
nteradi. Sindipempera awo oka, koma kwa awo onso omwe 
amvana ndi ine mwa mau ao; kuti onsewo angokala modzi; 
inde monga iwe, Atate, uli mwa ine, ndi ine mwa iwe, kuti 
awo onso angokala mwa ife: kuti dziko lingomvana kuti 
unanditumiza. Ndi kupambana komwe wandipatsa dapatsa 
kwa awo; kuti angokala modzi, inde monga tir? modzi; ine 
mwa awo, ndi iwe mwa ine, kuti angopangidwa akuta mwa 
modzi; kuti dziko lingodziwa kuti unanditumiza, ndimo 
unakonda awo, inde monga unakonda ine. Atate, omwe 
wandipatsa, difuna kuti, pomwe diri, awo onso angokala ndi 
ine; kuti angoona kupambana kwanga, komwe wandipatsa : 
kuti unandikonda patsogolo pa kuzika kwa dziko. O Atate; 





-18. 18. YOHANE. 183 


wodeka, dziko silinadziwa iwe, koma dinadziwa iwe; ndi 
amenewa nadziwa kuti unanditumiza; ndimo dinauza awo 26 
dzina lako, ndimo didzauza; kuti kukonda ndi komwe una- 
ndikonda kungokala mwa awo, ndi ine mwa awo. 

Ntawi Yesu ananena mau amene, naturuka ndi akupu-1 8 
nzira atshi patsidia lina la kantsinje Kidron, pomwe panali 
munda, momwe naloa, ie eka ndi akupunzira atshi. Ndimo 2 
Yuda anso, iemwe nazonda ie, nadziwa malo: kuti Yesu 
kawiri kawiri nang'ka uko ndi akupunzira atshi. Ndimo 3 
Yuda, analandira gulu Za ankhondo, ndi akazembe kwa 
adzukuru akuru ndi Afarisi, adza apo ndi nyali ndi miuni 
ndi mauta. Ndimo Yesu, kudziwa zintu zonse zomwe 4 
zirinkudza pa ie, naturuka, ndimo anena nao, Mufuna ani? 
Naiang'ka ie, Yesu wa Nazarete. Yesu anena nao, Diri. 
Ndi Yuda anso, emwe nazonda ie, analikuima nao. Ndimo 
ntawi nanena nao, Diri, nabwerera, nagwa pansi. Ndimo 
nafunsa awo onso, Mufuna ani? Nati, Yesu wa Nazarete. 
Yesu naiang'ka, Dinakuuzani kuti ndiri: ndimo ngati mu- 8 
ndifuna, lekani amenewa ku muka: kuti mau anangodzazi- 9 
dwa omwe nanena, Wa omwe wandipatsa dinataia palibe 
modzi. Ndimo Simon Petros anali ndi mpeni wa nkondo 10 
nauturutsa, nakoma kapolo wa ndzukuru wang'kuru, nadula 
kutu latshi lamanja. Ndimo dzina la kapolo linali Malko. 
Ndimo Yesu nanena ndi Petros, Loetsa mpeni wa nkondo w° 11 
banzi latshi: tshiko tshomwe Atate wandipatsa, kodi sindi- 
mwera itsho ? 

Ndimo gulu ndi kazembe wang'kuru, ndi akazembe a 12 
Ayuda, nagwira Yesu nammanga, namtsogoza ku Hana 18 
pakuamba ; kuti anali pongozi wa Kayafa, emwe anali ndzu- 
kuru wang'kuru tshaka tshimene. Ndimo Kayafa anali 14 
iemwe naweruza Ayuda, kuti- kunali kwabwino kuti muntu 
modzi akafera antu. 

Ndimo Simon Petros natsata Yesu, ndi wopunzira wina. 15 
Ndimo wopunzira amene anadziwidwa ndi ndzukuru wang- 
kuru, naloa ndi Yesu m' bwalo la ndzukuru wang'kuru; 
koma Petros analikuima pa komo kunja. Ndimo wopunzira 16 
wina, emwe anadziwidwa ndi ndzukuru wang'kuru, naturuka 
nanena ndi iemwe anayang'anira komo, naloetsa Petros. 
Ndimo butu lomwe linayang'anira komo linena ndi Petros, 17 
Kodi suli inso modz wa akupunzira a muntu amene? 
Anena, Sindiri. Ndimo akapolo ndi akazembe analikuima 18 
apo, anapanga moto wa makala; kuti kunali kuzizira; 


aa 


184 YOHANE. 18. 18- 


ndimo analikuota awa oka: ndimo Petros anso anali nao, 
kuima kuota ie eka. 
19 Ndimo ndzukuru wang'kuru nafunsa Yesu ndi akupunzira 
20 atshi, ndi kwa kupunzitsa kwatshi. Yesu naiang'ka ie, 
Dalankula poyera ku dziko; ntawi yonse dinapunzitsa m' 
masinagoge, ndi m tempile, komwe Ayuda onse asong'kana; 
21 ndi m’ tseri sindinalankula kantu. Undifunsa bwanje? 
funsa awo omwe anandimva, tshomwe dinalankula nao: 
22 ona, amene adziwa zintu zomwe dinanena, Ndimo ntawi 
ananena zimenezi, modzi wa akazembe kuima pafupi na- 
menya Yesu ndi tshikatu tshatshi, kuti, Suiang'ka ndzukuru 
23 wang'kuru tshointshi? Yesu naiang'ka ie, Ngati dalankula 
tshoipa, mariza ndi tshoipa: koma ngati tshabwino, undi- 
24 menya bwanje? Ndimo Hana anamtumiza womangidwa 
ku Kayafa ndzukuru wang'kuru. 
25 Ndimo Simon Petros analikuima kuota ie eka. Ndimc 
nanena nai’, Suli inso modzi wa akupunzira atshi? Nakana, 
26 nati, Sindiri. Modzi wa akapolo a ndzukuru wang'kuru, 
ali mbali wa ie emwe Petros nadula kutu latshi, ati, Kodi 
27 sindinakuona m munda nat? Ndimo Petros nakana anso: 
ndimo tsopano lino tambala nalira. 
28 Ndimo atsogoza Yesu kwa Kayafa ku Pretorium: ndimo 
kunali mamawa; ndi awa oka sanaloa m’ Pretorium, kuti 
29 siangoipitsidwa, koma anangodia mpasika. Ndimo Pilato 
naturuka ku awo, ndimo ati, Tshulo lanje mutenga pa 
30 muntu amene? Naiang'ka nanena nat, Ngati muntu amene 
31 sanali wotshita zoipa, sitikanapereka ie kwa iwe. Ndimo 
Pilato nanena nao, Tengani ie, ndi weruzani ie kofana ndi 
mau anu. Ndimo Ayuda nanena nař, Sitshiri tshamau kwa 
32 ife ku pa muntu modzi: kuti mau a Yesu anangodzazidwa, 
omwe nanena, kusonya ndi imfa yanje akafa. 
88  Ndimo Pilato naloa anso m’ Pretorium, naitana Yesu, 
34 nanena na, Kodi uli Fumu Yotshuka ya Ayuda? Yesu 
naiang'ka, Kodi unena tshimene ndi iwe eka, kapena ena 
35 anakuuza tshimene ndi ine? Pilato naiang'ka, Diri Myuda 
kodi? Mtundu wako ndi adzukuru akuru anakupereka 
36 kwa ine: watshita tshiani? Yesu naiang'ka, Dziko langa 
siliri la dziko lino: ngati dziko langa linali la dziko lino, 
akapolo anga akapanga nkondo, kuti sindikaperekedwa kwa l 
37 Ayuda: koma tsopano dziko langa siliri la kuno. Ndimo | 
| 








Pilato nanena nai”, Kodi uli pomwe fumu yotshuka? Yesu 
naiang'ka, Unena kuti diri fumu yotshuka. Kwa nsonga 


E19 15. YOHANE. 185 


imene dabadwa, ndi kwa nsonga imene dafika m° dziko, 
kuti dikamariza ndi nteradi. Omwe ali a nteradi amva liu 
langa. Pilato anena nai, Nteradi uli tshiani? 38 

Ndimo ntawi ananena tshimene, naturuka anso kwa Ayuda, 
ndimo anena nao, Dipeza kulibe tshimo mwa ie. Koma 39 
muli ndi ntengo, kuti dikamasula modzi kwa inu pa 
mpasika: kodi mufuna kuti didzamasula kwa inu Fumu 
Yotshuka ya Ayuda? Ndimo napfula anso, kuti, Si muntu 40 
amene, koma Baraba. Ndimo Baraba anali wolanda. 

Ndimo pomwe Pilato natenga Yesu, nakwapula le.| 9 
Ndimo ankhondo naluka ue tshotshuka tsha minga, 
natshiika pa mutu patshi, nabveka ie ndi mwinjiro wakuda; 
ndimo nadza kwa ie, nati, A, Fumu Yotshuka ya Ayuda! 3 
nammenya ndi manja ao. Ndimo Pilato naturuka anso, 4 
ndimo anena nao, Onani, diturutsa ie kwa inu, monga kuti 
mudziwe kuti dipeza mwa ie mulibe tshimo. Ndimo Yesu 5 
naturuka, kubvala tshisoti tshotshuka tsha minga ndi mwi- 
njiro wakuda. Ndimo Pilato anena nao, Onani, muntu! 
Ndimo ntawi adzukuru akuru ndi akazembe anamona, 6 
napfula, kuti, Patshika če, patshika ze. Pilato anena nao, 
Tengani ie, ndimo patshikani je: kuti dipeza mwa ie mulibe 
tshimo. Ayuda anaiang’ka ie, Tiri ndi mau, ndimo ndi 7 
mau amene akanafa, tshifuka napanga ie eka Mwana wa 
Mulungu. Ndimo ntawi Pilato anamva mau amene, ana- 8 
opsedwa kopambana ; naloa anso m’ Pretorium, ndimo anena 9 
ndi Yesu, Udzera kuti? Koma Yesu sanalang'ka ie. 
Ndimo Pilato anena nař, Sulankula ndi ine? sudziwa kuti 10 
diri ndi mpamvu ku masula iwe, ndimo diri ndi mpamvu 
ku patshika iwe? Yesu naiang'ka ie, Usadziwa ku potshera 11 
mpamvu pa ine, kani kunapatsidwa kwa iwe kwa kumwa- 
mba: ndimo iemwe anapereka ine kwa iwe anali ndi mpulu- 
pulu yopambana. Pa tshimene Pilato nafuna ku masula ie: 12 
koma Ayuda anapfula, kuti, Ngati umasula muntu amene, 
usakala mbali wa Kesare: iemwe apanga ie eka fumu 
yotshuka alankula pa Kesare. Ndimo ntawi Pilato anamva 18 
mau amene, naturutsa Yesu, nakala pa mpando wa kuweruza 
pa malo atshedwa Njira ya miala, koma m’ Tshihebere, 
Gabata. Ndimo kunali Kukonzetsa kwa mpasika: panali 14 
pa ora latshisanu ndi tshimodzi. Ndimo anena ndi Ayuda, 
Onani, Fumu Yotshuka yanu! Ndimo anapfula, Tshotsa ze, 15 
tshotsa če, patshika ie. Pilato anena nao, Kodi didzapatshika 
Fumu Yotshuka yanu? Adzukuru akuru naiang'ka, Tiribe 


186 YOHANE. 19. 15- 


16 
17 
18 
19 


20 


21 
22 


23 


24 


26 


27 


28 
29 


30 


81 


fumu yotshuka koma Kesare. Ndimo pomwe nampereka 
ku awo ku patshikidwa. 

Ndimo natenga Yesu: ndimo naturuka, kunyamula 
nkhwitshi kwa ie eka, kwa malo atshedwa Malo a pala, 
omwe atshedwa m’ Tshihebere Gologota : pomwe anapatshika 
ie, ndimo ndi ie awiri ena, pa kundu lina modzi, pa kundu 
lina wina, ndi Yesu pakati. Ndimo Pilato nalemba lemba 
anso, naliika pa nkhwitshi. Ndimo kunalembedwa, Yesu 
WA NAZARETE, Fumu Yorsnuka YA Ayubda. Ndimo lemba 
limene ambiri a Ayuda anawerenga: tshifuka kuti malo 
pomwe Yesu anapatshikidwa anali pafupi ku mzinda: ndimo 
analembedwa ndi Tshihebere, ndi Tshiroma, ndi Tshigrike. 
Ndimo adzukuru akuru a Ayuda nanena ndi Pilato, 
Usalemba, Fumu Yotshuka ya Ayuda; koma, kuti anati, 
Diri Fumu Yotshuka ya Ayuda. Pilato naiang'ka, Tshomwa 
dalemba dalemba. 

Ndimo ankhondo, ntawi anapatshika Yesu, natenga 
miinjiro yatshi, napanga zidukwa zinai, ku wankhonda 
modzi tshidukwa tshimodzi; ndi inso marala: koma maralia 
anali opanda nsono, oluka kumwamba pa onse. Ndimo 
anauzana, Sitingambe amene, koma tiyese kwa amene, wa 
ani adzakala: kuti lemba linangodzazidwa, lomwe linena, 

Nagawana miinjiro yanga, 

Ndi kwa maraia anga anayesa. 
Ndimo ankhondo anatshita zintu zimenezi. Koma mbali 
wa nkhwitshi ya Yesu analikuima amai atshi, ndi mpwatshi 
wa amai atshi, Mariya nkazi wa Kleyopa, ndi Mariya wa 
Magadala. Ndimo ntawi Yesu naona amai atshi, ndi 
wakupunzira kuima pafupi, emwe nakonda, anena ndi amai 
atshi, Nkazi, ona, mwana wako! Ndimo anena ndi wa- 
kupunzira, Ona, amai ako! Ndimo kwa ora limeneli 
wakupunzira namtenga kwatshi. 

Pambuiu tshimenetshi Yesu, kudziwa kuti zintu zonse 
tsopano zata, kuti lemba linangodzazidwa, ati, Dimva ludzu. 
Kunaikidwa apo tshiwira tshodzaza ndi vinegre: ndimo 
naika sponje lodzaza ndi vinegre pa hisope, naika pa 
nkamwa patshi. Ndimo ntawi Yesu analandira vinegre, 
nati, Kwata: ndimo nawerama mutu watshi, nabweza nzimu 
watshi. 

Ndimo Ayuda, tshifuka kuti kunali Kukonzetsa, kuti 
mitembo sikakala pa zinkhwitshi pa sabata (kuti dzua la 
sabata limeneli linali dzua lalikuru), napempa Pilato kuti 


N 
ê 








-20. 10. YOHANE. 187 


miendo yao inangotsholedwa, ndimo kuti anangotshotsedwa. 
Ndimo nadza ankhondo, natshola miendo ya tshimodzi, ndi 32 
ya wina emwe anapatshikidwa nai: koma ntawi anadza 33 
kwa Yesu, naona kuti wafa kali, sanatshola miendo yatshi: 
koma modzi wa ankhondo ndi ntungu nalasa kundu latshi, 34 
ndimo tsopano lino zinaturuka mwazi ndi madzi. Ndimo 35 
iemwe waona, wamariza, ndi kumariza kwatshi kunali 
koona: ndimo adziwa kuti anena kwanteradi, kuti inu unso 
mungomvana. Kuti zintu zimenezi zinatshitidwa, kuti 36 
lemba linangodzazidwa, Fupa la ie lisadzatsholedwa. Ndimo 37 
onso lemba lina liti, Adzayang'ana ndi iemwe anambola. 

Ndimo pambuiu zintu zimenezi Yosefe kwa Arimateya, 38 
ali wopunzira wa Yesu, koma kutseri tshifuka tsha kuopa 
kwa Ayuda, napempa Pilato kuti anangotshotsa ntembo wa 
Yesu: ndimo Pilato nabvomera. Ndimo nadza, natshotsa 
ntembo watshi. Nadza anso Nikodemo, iemwe patsogolo 39 
nadza kwa ie usiku, kutenga zosang'kaniza za more ndi 
akuzi, pa mapoundi makumi okaoka kumi m kulemera kwa- 
ishi. Ndimo natenga ntembo wa Yesu, naumanga ndi 40 
nsaru za lini ndi Zonung'kira, monga ntengo wa Ayuda uli 
kuika m mwanda. Ndimo pa malo pomwe anapatshi- 41 
kidwa kunali munda; ndimo m’ munda mwanda watsopano 
momwe palibe muntu waikidwa ntawi yapita. Ndimo umo 42 
tshifuka tsha Kukonzetsa kwa Ayuda (kuti mwanda unali 
pafupi) anaika Yesu. 

Ndimo pa dzva loamba la wiki adza Mariya kwa Maga- 90 
dala m' mamawa, ntawi kosuntira kunali kuda, ku mwanda, 
ndimo aona mwala watshotsedwa kwa mwanda. Ndimo 2 
atamanga, nafika ku Simon Petros, ndi ku wopunzira wina, 
emwe Yesu nakonda, ndimo anena nao, Anatshotsa Mwini 
kwa mwanda, ndimo sitidziwa.komwe anaika je. Ndime 3 
Petros naturuka, ndi wopunzira wina, nang'ika ku mwanda. 
Ndimo natamanga awiri: ndi wopunzira wina natamangapa- 4 
tsogolo Petros, nafika patsogolo ku mwanda; ndimo kusu- 5 
zumira, aona nsaru za lini kukala; koma sanaloa. Ndimo 6 
Simon Petros anso adza, kutsata ie, naloa m’ mwanda; ndimo 
aona nsaru za lini kukala, ndi mrenzo, womwe unali pa 7 
mutu patshi, sikukala ndi nsaru za lini, koma wopindidwa pa 
malo pa woka. Ndimo pomwe naloa anso wopunzira wina, 8 
emwe nadza patsogolo ku mwanda, ndimo naona, namvana. 
Kuti tsopano sanadziwa lemba, kuti akanauka anso kwa 9 
akufa. Ndimo akupunzira namuka anso kwao. 10 


188 YOHANE. 20. li- 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


T9 


20 


21 


22 


23 


24 


29 


26 


27 


Koma Mariya analikuima kunja pa mwanda kulira nsozi: 
ndimo monga analikulira, nasuzumira m' mwanda; ndimo 
aona anjelo awiri mwa Zoyera kukala pansi, modzi kwa 
mutu, ndi modzi kwa mapazi, pomwe ntembo wa Yesu 
unagona. Ndimo anena nai', Nkazi, ulirira bwanje? Anena 
nao, Tshifuka kuti anatshotsa Mwini wanga, ndimo sindidzi- 
wa komwe anaika le. Ndimo ntawi ananena tshotere, 
natembenuka, ndimo aona Yesu kuima, ndimo sanadziwa 
kuti anali Yesu. Yesu anena nai’, Nkazi, ulirira bwanje? 
ufuna ani? le, kuganiza anali wotshita m° munda, anena 
nal’, Fumu, ngati unamnyamula uko, nena ndi ine komwe 
unamwika, ndimo didzamtshotsa. Yesu anena nai', Mariya. 
Atembenuka, nanena na? m’ Tshihebere, Raboni; omwe ku 
ti, Mpunzitsi. Yesu anena nai, Usanditosa; kuti kosu- 
ntira sindikwezedwa kwa Atate: koma enda ku abali anga, 
nunena nao, Dikwera ku Atatu anga ndi ku Atatu anu, 
ndi ku Mulungu wanga ndi ku Mulungu wanu. Mariya 
kwa Magadala adza nauza akupunzira, Daona Mwini; ndi 
bwanje kuti ananena zintu zimenezi kwa le. 

Ndimo ntawi kunali madzulo, pa dzua limene, dzua 
loamba la wiki, ndimo ntawi dzitseko dzinatsekedwa pomwe 
akupunzira anali, tshifuka tsha kuopa kwa Ayuda, Yesu 
nadza naima pakati, ndimo anena nao, Ntendere ukale 
ndi inu. Ndimo ntawi nanena tshimene, nasonya awo 
manja atshi ndi kundu latshi. Ndimo akupunzira nasekera, 
ntawi anaona Mwini. Ndimo Yesu nanena nao onso, Nte- 
ndere ukale ndi inu: monga Atate watumiza ine, inde 
tshointsho ditumiza inu. Ndimo ntawi ananena tshimene- 
tshi, napuma pa awo, ndimo anena nao, Landirani Nzimu 
Woyera: zakwaipa za omwe muzikululukira, zikululukiri- 
dwa kwa awo; zakwaipa za omwe muzitsalitsa, zidzatsali- 
tsidwa. 

Koma Tomas, modzi wa kumi ndi awiri, atshedwa 
Didimo, sanali nao ntawi Yesu nafika. Ndimo akupunzira 
ena nanena nai, Taona Mwini. Koma nanena nao, Kani 
didzaona m’ manja atshi tshizindikilo tsha misomali, ndi- 
dzaika tshala tshanga m° tshizindikilo tsha misomali, 
ndidzaika dzanja langa m’ kundu latshi, sindidzamvana. 

Ndimo onso pambuiu masiku asanu ndi atatu akupunzira 
atshi anali umo, ndi Tomas nao. Yesu adza, dzitseko 
dzinatsekedwa, naima pakati, nati, ntendere ukale ndi inu. 
Ndimo anena ndi Tomas, Turutsa tshala tshako, nuona 








-21. 15. YOHANE, 189 


manja anga; nuturutsa dzanja lako, nuika m' kundu langa: 
nusakala wopanda mvanu, koma kala ndi mvanu. Tomas 28 
naiang'ka nanena nai’, Mwini wanga ndi Mulungu wanga. 
Yesu anena nai, Tshifuka waona ine, wamvana: odala ali 29 
omwe sanaona, koma anamvana. 

Ndimo zizindikilo zina zambiri Yesu natshita patsogolo pa 30 
nkope za akupunzira, zomwe zosalembedwa m' buku limene: 
koma zimenezi zilembedwa, monga kuti mungomvana kuti 31 
Yesu ali Kristu, Mwana wa Mulungu; ndi kuti kumvana 
mungokala ndi moyo n? dzina latshi. 

Pambuiu zintu zimenezi Yesu nadzisonya anso ku akupu-21 
nzira pa nyanja ya Tiberiyas; ndimo tshointshi nadzisonya. 
Analipo Simon Petros, ndi Tomas atshedwa Didimo, ndi 2 
Natanayeli kwa Kana mwa Galileya, ndi ana a Zebediya, 
ndi awiri ena a akupunzira atshi. Simon Petros anena nao, 3 
Ding'ka ku edza. Anena nai’, Tidza anso nawe. Naturuka, 
naloa m’ tshombo; ndimo usiku womwe sanagwira kantu. 
Koma ntawi kunali kutsha, Yesu naima pa doko; koma 
akupunzira sanadziwa kuti anali Yesu. Ndimo Yesu anena ő 
nao, Ana, muli ndi kantu ku dia? Anaiang’ka ie, Iai. 
Nanena nao, Ponyani ukonde pa kundu lamanja la tshombo, 6 
ndimo mudzapeza. Ndimo naponya, ndimo tsopano sana- 
dziwa kuukoka kwa nsomba zambiri. Ndimo wopunzira 7 
amene iemwe Yesu nakonda anena ndi Petros, Ali Mwini. 
Ndimo ntawi Simon Petros anamva kuti anali Mwini, 
namanga maralia atshi pa ie (kuti anali wamariseke), 
nadziponya m nyanja. Koma akupunzira ena nadza m 8 
katshombo (kuti sanali kutali ndi ntunda, koma kapena 
mikono mazana awiri), kukoka ukonde wodzaza ndi nsomba. 
Ndimo ntawi naturuka pa ntunda, aona moto wa makala 9 
apo, ndi nsomba zinaikidwa apo, ndi mikate. Yesu anena 10 
nao, Tengani za nsomba zomwe mwagwira tsopano. Ndimo 14 
Simon Petros nakwera, nakoka ukonde pa ntunda, wodzaza 
ndi nsomba zazikuru, makumi okaoka kumi, makumi asanu 
ndi zitatu: koma kuti zinali zambiri, ukonde usanang'ambi- 
kidwa. Yesu anena nao, Idzani mususule. Ndimo palibe 12 
modzi wa akupunzira nadziwa kumfunsa, Uli ani? kudziwa 
kuti anali Mwini. Yesu adza, natenga nkate, napatsa ku 13 
awo, ndi nsomba anso. Ndimo amene ali tsopano ntawi 14 
yatshitatu kuti Yesu nasonyezedwa ku akupunzira, pambuiu 
pomwe nauka kwa akufa. 

Ndimo ntawi anasusula, Yesu anena ndi Simon Petros, 15 


> 


190 NTSHITO. 21. 15- 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


Simon, mwana wa Yohane, kodi undifuna kopambana awa? 
Anena nai, Inde, Mwini; udziwa kuti dikukonda. Anena 
nai, Eta ana a nkosa anga. Anena nai, anso tshiwiri, 
Simon, mwana wa Yohane, kodi undifuna? Anena nař, 
Inde, Mwini; udziwa kuti dikukonda. Anena nai”, Busa 
nkosa zanga. Anena nai tshitatu, Simon, mwana wa 
Yohane, kodi undikonda? Petros anali ndi tshisoni tshi- 
fuka nanena ndi ie tshitatu, Kodi undikonda? Ndimo 
nanena nai, Mwini, udziwa zintu zonse; udziwa kuti 
dikukonda. Yesu anena nai’, Eta nkosa zanga. Dinena ndi 
iwe nditu, nditu, Ntawi unali wang'ono, unamanga iwe eka, 
ndi unaenda komwe unafuna: koma ntawi udzakala wakali, 
udzaturutsa manja ako, ndimo wina adzakumanga, nadza- 
kunyamula komwe usafuna. Ndimo tshimene natshinena, 
kusonya ndi imfa yanje akapambanitsa Mulungu. Ndimo 
ntawi ananena tshimene, anena nai, Tsata ine. Petros, 
kutembenuka, aona wopunzira iemwe Yesu nakonda kutsata ; 
lemwe enso anatsamira pa tshifua patshi pa ngonero, nati, 
Mwini, iemwe akuzonda ali ani? Ndimo Petros kumona 
anena ndi Yesu, Mwini, nanga ameneyu? Yesu anena nai', 
Ngati difuna kuti adzakala ntawi didza, nanga tshiani ku 
iwe? tsata ine. Ndimo kunaturuka kunena kumene mwa 
abali, kuti wopunzira uyu sakafa: koma Yesu sananena 
nai, kuti sakafa; koma, Ngati difuna kuti adzakala ntawi 
didza, nanga tshiani ku iwe? 

Amene ali wopunzira iemwe amariza ndi zintu Zimenezi, 
nalemba zintu zimenezi: ndimo tidziwa kuti kumariza 
kwatshi kuli kwanteradi. 

Ndimo ziripo zintu zina zambiri zomwe Yesu nazitshita, 
zomwe ngati zikalembedwa zonse, diganiza kuti inde dziko 
lonse loka losadziwa ku landira mabuku omwe akalembe- 
dwa. 





1 
2 


NTSHITO ZA APOSTILE. 


AU atsogolo dinapanga, O Teyofilo, ndi zonse zomwe 
Yesu naamba ku tshita ndi ku punzitsa, ku siku 
momwe analandiridwa ku mwamba, pambuiu kuti ndi Nzimu 








~1. 18. NTSHITO. 


Woyera anapatsa mau, ku apostile omwe anasang'kidwa: 
kwa omwe enso nadzisonyeza ndi moyo pambuiu kumva 
kwatshi ndi zizindikilo zambiri, kudzisonyeza ku awo kwa 
masiku makumi anai, ndi kunena ndi zintu za dziko la 
Mulungu: ndimo, kukomana nao, nauza awo si ku tshoka 
ku Yerusalem, koma ku lindira kwa kulonjezana kwa Atate, 
komwe, wati, munamva kwa ine: kuti Yohane nditu 
nabapatiza ndi madzi; koma mudzabapatizidwa ndi Nzimu 
Woyera si masiku ambiri alinkudza. 

Ndimo awo, ntawi anasong kana, namfunsa, kuti, Mwini, 
kodi uli pa ntawi yatsopano ku bweza dziko ku Sirayeli? 
Ndimo nanena nao, Sikuli kwa inu ku dziwa zintawi ndi 
zinsiku, zomwe Atate anaikidwa mwa mpamvu yatshi. Koma 
mudzalandira mpamvu, ntawi Nzimu Woyera unafika pa 
imu; ndimo mudzakala omariza anga m° Yerusalem, ndi 
mwa Yudeya lonse, ndi m Samariya, ndi kwa kutali kwa 
dziko. Ndimo ntawi nanena zintu zimenezi, monga ana- 
likuyang’ana, anatengedwa; ndi ntambo walandira ie kwa 
kuona kwao. Ndimo ntawi analikuyang'anitsa m mwa- 
mba monga analikupita, ona, antu awiri naima pafupi ndi 
awo mwa nsaru zoyera; omwe enso nati, Amuna, Agalileya, 
bwanje muima kuyangana m mwamba? Yesu amene, 
emwe analandiridwa kwa inu m’ mwamba, tshointsho adza- 
fika monga munaona ie ku pita mwm mwamba. 

Ndimo nabwera ku Yerusalem ku piri litshedwa Maolive, 
lomwe liri pafupi ndi Yerusalem, ulendo wa dzua la sabata. 
Ndimo ntawi analoa, nakwera mwa tshipinda tshamwamba, 
pomwe analikukala; Petros ndi Yohane ndi Yakobi ndi 
Andreya, Filipu ndi Tomas, Bartolemeyu ndi Mateyu, Yakobi 
mwana wa Alifeyu, ndi Simon Mzelote, ndi Yuda mwana 
wa Yakobi. Awo onse ndi ntima umodzi nakalabe kolimba 
m kupempera, ndi akazi, ndi Mariya amai atshi a Yesu, 
ndimo ndi abali atshi. 

Ndimo m°’ masiku amene Petros naima mkati mwa abali, 
nati (ndimo munali antu ambiri anasong'kanidwa, kapena 
makumi okaoka kumi, ndi makumi awiri), Amuna, abali, 
kunali kufunidwa kuti mlemba likadzazidwa, lomwe 
Nzimu Woyera unanena patsogolo mwa nkamwa mwa 
Davide ndi Yuda, emwe anali wotsogolera kwa omwe 
nagwira Yesu. Kuti anawereng'jedwa ndi ife, nalandira 
kugawa kwatshi m’ kuimirira kumene, (Ndimo nıuntu 
amene nalandira munda ndi kulipira kwa mpulupulu yatshi ; 


191 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 


192 


19 


20 


21 
22 
23 
24 
25 


26 


NN 


aua 


© œo 


10 


11 


NTSHITO. 1. 18- 


ndimo kugwa ndi mutu patsogolo, nasweka pakati, ndimo 
matumbo atshi onse anaturuka. Ndimo tshinadziwidwa 
ku onse omwe nakala m’ Yerusalem; monga kuti m’ liu lao, 
munda umene unatshedwa Akeldama, omwe ali, Munda 
wa mwazi.) Kuti tshilembedwa m' buku la Masalmo, 

Malo atshi apangidwe dzinja, 

Ndi palibe muntu akale umo: 
ndi, 

Kuyang'anira kwatshi wina atenge. 
Ndimo wa amuna omwe anapatikana ndi ife ntawi yonse 
yomwe Mwini Yesu naloa naturuka mwa ife, kuamba kwa 
mbapatisma la Yohane, ku siku lomwe analandiridwa 
kumwamba kwa ife, wa amenewa modzi akanakala woma- 
riza ndi ife wa kuukirira kwatshi. Ndimo naika awiri, 
Yosefe atshedwa Barsaba, emwe nasintanitswa Yusto, ndi 
Matiya. Ndimo mapempera, nati, Iwe, Mwini, emwe 
udziwa mitima ya antu onse, sonyeza wa amenewa awiri, 
modzi emwe wasang'ka, ku tenga malo n? kuimirira kumene 
ndi upostile, kwa zomwe Yuda nagwa, kuti anangomuka 
kwatshi. Ndimo napatsira kuyesa kwa awo; ndimo kuyesa 
kunagwa pa Matiya; ndimo anawereng'jedwa ndi apostile 
kumi ndi modzi. 

Ndimo ntawi siku la Pentekoste linafika, anali onse 
pa malo modzi. Ndimo nsanga kunadzera kumwamba 
namalowe monga mpepo yopita nsanga yolimba, ndima 
inadzaza nyumba yonse momwe analikukala. Ndimo kuna- 
sonyeza ku awo malilume kugawana, monga a moto; 
ndimo linakala pa onse pa awo. Ndimo nadzazidwa onse 
ndi Nzimu Woyera, naamba ku lankula ndi malilume ena, 
monga Nzimu unapatsa awo kulankula. 

Ndimo kunali kukala pa Yerusalem Ayuda, amuna 
opembedza, ku mitundu yonse pansi pakumwamba. Ndimo 
ntawi namalowe amene anamvedwa, antu ambiri anaso- 
ngkana, nadodometsedwa, tshifuka kuti antu onse anamva 
awo kulankula w liu lao. Ndimo onse nazizwa uazirimu- 
kwa, kuti, Ona, onse awa omwe alankula kodi si ali Agali- 
leya? Ndimo bwanje timva, antu onse m’ liu latu, n’ 
lomwe tinabadwa? Aparti ndi Amedi ndi Aelami, ndi 
okala m’ Mesopotamiya, m’ Yudeya ndi m Kapadokiya, 
m Ponto ndi m Asiya, m Firigiya ndi m Pamfiliya, m’ 
Yiputa ndi m°’ malo a Libiya pa Kirene, ndi alendo kwa 
Roma, Ayuda ndi openduka, Akirete ndi Anasara, timva 








a —-—-———. 


-2, 26. NTSHITO. 193 


awa kulankula m mau atu zintu zazikuru za Mulungu. 
Ndimo onse nazizwa, naganizidwaganizidwa, kunena ku 12 
modzi ndi wina, Tshimene tshitantauza tshiani? Koma 13 
ena kunyoza nati, Adzazidwa ndi vinyo watsopano. 

Koma Petros, kuima ndi kumi ndi modzi, natukula liu 14 
latshi, nanena nao, kuti, Amuna, Ayuda, ndi onse inu nomwe 
mukala m’ Yerusalem, tshimene tshidziwidwa ndi inu, ndimo 
imvani ndi mau anga. Kuti amene osali oledzera, monga 15 
muganiza; kuti kuli koka ora latshitatu la dzua; koma 16 
tshimene tshiri tshomwe tshanenedwa mwa mprofeti Yoweli; 

Ndimo kudzali m’ masiku akutungo, ati Mulungu, 17 
Didzatsanula wa Nzimu wanga pa nyama zonse : 
Ndimo ana amamuna anu ndi ana akazi anu adzalosa, 
Ndimo anyamata anu adzaona zoona, 
Ndimo antu akalamba anu adzalota maloto : 
Inde ndi pa akapolo anga ndi pa adzakazi anga m’ 18 
masiku adya 
Didzatsanula wa Nzimu wanga; ndimo adzalosa. 
Ndimo didzasonyeza zozizwa m° mwamba, kumwa- 19 
mba, 
Ndi zizindikilo pa dziko pansi; 
Mwazi, ndi moto, ndi mpwea wa utsi: 
Dzua lidzatembenuzidwa ku ndima, 20 
Ndi mwezi ku mwazi, 
Patsogolo pa siku la Mwini lidza, 
Siku lalikuru ndi losonyeza : 
Ndimo kudzali, kuti iemwe adzaitana pa dzina la 21 
Mwini adzapulumutsidwa. 
Amuna, Asirayeli, imvani mau amene : Yesu wa Nazarete, 22 
mamuna wosimbidwa ndi Mulungu kwa inu ndi zimpamvu 
ndi zozizwa ndi zizindikilo, zomwe, Mulungu natshita ndi 
ie m kati mwa inu, inde monga mudziwa inu noka; ie, 23 
kubwezedwa ndi kuweruza kotshitidwa ndi kudziwapatsogolo 
kwa Mulungu, inu ndi dzanja la antu opanda mau muna- 
mpatshika munampa: emwe Mulungu anaukitsa, kunama- 24 
sula maululu a imfa: tshifuka kuti kusadziwa ku ta kuti 
je akagwidwa ndi iyo. Kuti Davide anena ndi ie, 23 
Dinaona Mwini ntawi zonse patsogolo pa nkope yanga ; 
Tshifuka kuti ali pa dzanja lamanja langa, kuti 
sindikasuntidwa : 
Ndimo ntima wanga unali ndi tshimwemwe, ndi 26 
lilurne langa linasekera ; 
N 


194 


30 


31 


32 
33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 
41 


42 


43 


NTSHITO. 2. 26- 


Inde ndimo nyama yanga anso idzakala n? kulingalira : 
Tshifuka kuti sudzasia nzimu wanga m’ Hadesi, 
Kapena sudzapatsa Woyera wako ku ona kubvunda. 
Unadziwitsa ine njira za moyo ; 

Udzadzaza ine ndi tshimwemwe ndi nkope yako. 
Amuna, abali, dingonena ndi inu poyera ndi mbuiye wa- 
ngkuru Davide, kuti nafa naikidwa m mwanda, ndi 
mwanda watshi uli ndi ife ku siku limene. Ndimo ali 
mprofeti, ndimo kudziwa kuti Mulungu analumbira ndi 
lumbiro kwa ie, kuti wa dzobala dza mtshunu mwatshi 
akaika modzi pa mpando wotshuka watshi; ie kuona patso- 
golo tshimene nalankula ndi kuukirira kwa Kristu, kuti 
sanasiidwa m Hadesi, kapena nyama yatshi siinaona 
kubvunda. Yesu amene, Mulungu anaukitsa, wa emwe 
tiri onse omariza. Ndimo kunatalitsidwa ndi dzanja la- 
manja la Mulungu, ndimo nalandira kwa Atate kulonjezana 
kwa Nzimu Woyera, watsanula tshimene, tshomwe muona 
ndi mumva. Kuti Davide sanakwera m' miamba: koma 
anena eka, 

Mwini nanena ndi Mwini wanga, Kala iwe pa dzanja 

langa lamanja, 

Kwa ntawi dipanga maliwongo ako mpando wa ma- 

pazi ako. 
Ndimo nyumba yonse ya Sirayeli idziwe nditu, kuti Mulu- 
ngu wapanga ie inde Mwini ndi Kristu, Yesu amene emwe 
munapatshika. 

Ndimo ntawi anamva tshimene, anamyukidwa m° mitima 
yao, nanena ndi Petros ndi ena a apostile, Amuna, abali, 
tidzatshita tshiani? Ndimo Petros nanena nao, Tembenu- 
zani mitima yanu, ndimo bapatizidwani inu nonse m’ dzina 
la Yesu Kristu kwa kubweza kwa zakwaipa zanu; ndimo 
mudzalandira tshaulere tsha Nzimu Woyera. Kuti kulo- 
njezana kuli kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa onse omwe 
ali kutali, ¿nde monga ambiri monga Mwini Mulungu watu 
adzaitana kwa le. Ndimo ndi mau ambiri ena namariza, 
nataulira awa, kuti, Dzipulumutsani kwa fuko limene 
lokotakota. Ndimo awa omwe analandira mau atshi, 
anabapatizidwa: ndimo anaong'khetsedwa kwa awo m' 
siku limene kwa mizimu mazousan atatu. Ndimo naka- 
labe kolimba m’ kupunzira ndi unzao za apostile, m’ kuswa 
kwa nkate ndi mapempero. 

Ndimo kuopa kunafika pa mizimu yonse: ndimo zozizwa 





23, 14. NTSHITO. . 195 


zambiri ndi zizindikilo zinatshitidwa ndi apostile. Ndimo 44 
onse omwe anamvana anali pamodzi, ndimo anapotshera 
zintu zonse pamodzi; ndimo nagulitsa zintu zao ndi tshuma, 45 
nazigawa kwa onse, monga antu onse anali ndi kufunidwa. 
Ndimo siku ndi siku, kukalabe kolimba ndi ntima umodzi m 46 
tempile, ndi kuswa nkate kwao, anatenga kudia kwao ndi 
kusekera ndi umodzi wa ntima, kulemekeza Mulungu, ndi 47 
kupotshera kuanja ndi antu onse. Ndimo Mwini anao- 
ng'khetsa kwa awo siku ndi siku awo omwe analikupulu- 
mutsidwa. 

Ndimo Petros ndi Yohane analikukwera ku tempile pa 8 
ora la kupempera, kuli ora latshisanu ndi tshinai. Ndimo 
muntu modzi emwe anali wopunduka miendo kwa tshibaliro 
tsha amai atshi ananyamulidwa, emwe anaika masiku onse 
pa tshitseko tsha tempile tshomwe tshitshedwa Tshabwino, 
ku funsa tshaulere kwa awo omwe naloa m’ tempile; emwe 3 
aona Petros ndi Yohane afuna ku loa m tempile, nafunsa 
ku landira tshaulere, Ndimo Petros, kuyang'anitsa ie, ndi 
Yohane, nati, Yang'ana pa ife. Ndimo anasamala awo, 
kuganiza ku landira kantu kwa awo. Koma Petros nati, 
Silivere ndi golide diribe; koma tshomwe diri natsho, tsho- 
mwe dikupatsa. M’ dzina la Yesu Kristu wa Nazarete, enda. 
Ndimo namtenga ndi dzanja lamanja, namwimitsa: ndimo tso- 7 
pano lino mapazi atshi ndi zimfula zatshi zinalandira mpamvu. 
Ndimo kulumpa, naima, ndimo naamba ku enda; naloa nao 8 
mw tempile, kuenda, ndi kulumpa, ndi kulemekeza Mulungu. 
Ndimo antu onse namona kuenda ndi kulemekeza Mulungu: 9 
ndimo nadziwa ndi ie, kuti anali ie emwe nakala kwa 10 
zaulere pa Tshitseko Tshabwino tsha tempile: ndimo ana- 
dzazidwa ndi kuzizwa ndi kuzirimuka ndi tshomwe tshina- 
fika pa ie. -N 

Ndimo monga nagwira Petros ndi Yohane, antu onse 11 
natamanga pa modzi pa awo m° balanda lomwe litshedwa 
la Solomon, kuzizwa kwambiri. Ndimo ntawi Petros 12 
nakuona, naiang'ka ndi antu, Amuna, Asirayeli, bwanje mu- 
zizwa ndi muntu amene? kapena bwanje muyang’anitsa ife, 
monga ngati ndi mpamvu yatu kapena kupembedza .tina- 
panga ie ku enda? Mulungu wa Abraham, ndi wa Yisake, 18 
ndi wa Yakobi, Mulungu wa atatu atu, wapambanitsa 
Mwana watshi Yesu, emwe munapereka, ndimo nakana 
patsogolo pa nkope ya Pilato, ntawi anayerekeza kummasula. 
Koma munakana Woyera ndi Wodeka, ndimo munafunsa 14 


D ar 


` 


196 NTSHITO. 3. H- 


15 wambanda ku patsidwa kwa inu, ndimo munapa Woweruza 
wa Moyo; emwe Mulungu anaukitsa kwa akufa; ndi emwe 
16 tiri omariza. Ndimo ndi mvanu m' dzina latshi, dzina latshi 
linapanga muntu amene wolimba, emwe muona ndi mudziwa : 
inde, mvanu womwe uli mwa ie wapatsa ie kulimba kuta 
17 kumene patsogolo pa inu nonse. Ndimo tsopano, abali, di- 
dziwa kuti m' kusadziwa munakutshita, monga natshita anso 
18 oweruza anu. Koma zintu zomwe Mulungu anasonyeza 
patsogolo ndi nkamwa mwa aprofeti onse, zomwe Kristu 
19 watshi akanamva, anadzaza tshointshi. Ndimo tembenu- 
zani mitima yanu, ndimo tembenukani inso, kuti zakwaipa 
zanu zingofafanizidwa, kuti tshointshi zingofika ntawi za 
20 kusangalatsa kwa nkope ya Mwini; ndimo kuti angotumiza 
21 Kristu emwe waikidwa kwa inu, inde Yesu: emwe mwa- 
mba mukanalandira kwa ntawi za kubwezera kwa zintu 
zonse, ndi zomwe Mulungu nalankula ndi nkamwa mwa 
aprofeti atshi oyera omwe anali kwa ntawi dziko linaamba. 
22 Moses nati nditu, Mwini Mulungu adzaukitsa kwa inu mpro- 
feti kwa abali anu, wofana ndi ine; kwa ie mudzamvana 
23 mwa zintu zonse zomwe adzalankula ndi inu. Ndimo 
kudzali, kuti mizimu yonse, yomwe isadzamva ndi mprofeti 
24 amene, idzamwazidwa nditu kwa antu. Inde ndi aprofeti 
onse kwa Samueli ndi awo omwe anatsata, monga ambiri 
monga analankula, awo onso anauza ndi masiku amene. 
25 Muli ana a aprofeti, ndi a kupangana komwe Mulungu 
anapanga ndi atatu anu, kunena ndi Abraham, Ndimo mwa 
26 mbeu yako mabanja onse a dziko adzadalitsidwa. Kwa inu 
patsogolo Mulungu, anaukitsa Mwana watshi, natumiza ie ku 
dalitsa inu, m kutembenuza inu nonse kwa mpulupulu zanu. 
4  Ndimo monga nalankula ndi antu, adzukuru ndi kazembe 
2 wa tempile, ndi Asadusi nadza pa awo, kutetimera kwa- 
mbiri tshifuka napunzitsa antu, nauza m° Yesu kuukirira 
3 kwa akufa, Ndimo naika manja pa awo, naika awo m’ 
nyumba ya ndima kwa mawa: kuti tsopano ali madzulo. 
4 Koma ambiri a awo omwe anamva mau namvana; ndimo 
kuwerenga kwa amuna kunali pa mazousan asanu. 

Ndimo kunali pa mawa, kuti oweruza ao ndi akuru ndi 
akulembera anasong'kanidwa m’ Yerusalem; ndimo Hana 
ndzukuru wang'kuru anali apo, ndi Kayafa, ndi Yohane, ndi 
Alesandire, ndi monga ambiri monga anali a abali a ndzu- 
7 kuru wang'kuru. Ndimo ntawi anaika awo w kati, nafunsa, 

Ndi mpamvu yanje, kapena m’ dzina lanje, munatshita 


D Or 








—4. 25. NTSHITO. 


tshimene? Ndimo Petros, anadzazidwa ndi Nzimu Woyera, 
nanena nao, Oweruza inu a antu, ndi akuru,, ngati lero 
limene tifunsidwa ndi ntshito yabwino yotshitidwa ku 
muntu wopanda mpamvu, ndi mwa ani muntu amene atshiri- 
tsidwa; tshidziwidwe kwa inu nonse, ndi ku antu onse a 
Sirayeli, kuti m' dzina la Yesu Kristu wa Nazarete, emwe 
munapatshika, emwe Mulungu anaukitsa kwa akufa, inde mwa 
ie muntu amene aima pano watshiritswa patsogolo pa inu. 
Ie ali mwala womwe unapeputsidwa ndi inu omanga, womwe 
unapangidwa mutuwa ngondia. Ndimo m’ mulibe wina kulipo 
kupulumutsa : kuti kapena posali dzina lina pansi pa mwamba, 
lomwe lipatsidwa mwa antu, m’ lomwe tikanapulumutsidwa. 

Tsopano ntawi naona kulimbika ntima kwa Petros ndi 
Yohane, ndimo anadziwitsa kuti anali antu osapunzitsidwa 
ndi osadziwa, nazizwa; nadziwa awo, kuti anali ndi Yesu. 
Ndimo kuona muntu emwe anatshiritsidwa kuima nao, 
osadziwa ku nena kantu pa iko. Koma ntawi anauza awo 
ku tshoka kwa gulu la ankoswe, nauzana mwa iwo oka, 
kuti, Titshita tshiani ndi antu awo? tshifuka kuti nditu 
tshizindikilo tshodziwidwa tshatshitidwa mwa awo, tshi- 
sonyezedwa kwa onse omwe akala m' Yerusalem; ndimo 
sitidziwa ku tshikana. Koma kuti sitshiyanika kopambana 
mwa antu, tiopse awo, kuti kwa ntawi imene alankule ndi 
palibe muntu m’ dzina limene. Ndimo naitana awo, nauza 
awo sikunena konse kapena sikupunzitsa m’ dzina la Yesu. 
Koma Petros ndi Yohane naiang'ka nanena nao, Ngati 
tshiri tshabwino m’ kuona kwa Mulungu ku mva inu 
kopambana Mulungu, weruzani: kuti sitidziwa koma ku 
lankula zintu zomwe tinaona tinamva. Ndimo awa, ntawi 
anaopsa awo kopambana, naaleka, kupeza tshabe bwanje 
anangoalanga, tshifuka tsha_antu; kuti antu onse napa- 
mbanitsa Mulungu kwa tshimene tshomwe tshinatshitidwa. 
Kuti muntu anali ndi moyo wopambana dzaka makumi 
anai, pa emwe tshizindikilo tshimene tsha kutshiritsa tshina- 
tshitidwa. 

Ndimo kulekedwa, nadza ku gulu lao, nabukitsa onse 
omwe adzukuru akuru ndi akuru ananena nao. Ndimo 
awo, ntawi anaimva, natukula liu lao kwa Mulungu ndi 
ntima umodzi, nati, O Ambuiye, iwe emwe unapanga ku- 
mwamba ndi pansi ndi nyanja, ndi zonse zomwe ziri 
mwa izo: emwe ndi Nzimu Woyera, mwa nkamwa mwa 
atatu atu Davide mwana wako, unanena, 


197 


10 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


19 


25 


198 NTSHITO. 4. 25- 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


39 


34 


35 
36 


37 


Bwanje Mitundu inakwia, 

Ndi antu anaganiza ndi zintu zatshabe? 

Mafumu otshuka a pansi anandandalika awo oka, 

Ndi oweruza anasong kanidwa, 

Pa Mwini, ndi pa Kristu watshi: 
kuti ndi nteradi m’ mzinda umene pa Mwana wako 
woyera Yesu, emwe unadzosa, ndi Herode ndi Pontiyo 
Pilato, ndi Mitundu ndi antu a Sirayeli, anasong’kanidwa, 
ku tshita tshomwe dzanja lako ndi kuweruza kwako zina- 
limbitsa kali ku kala. Ndimo tsopano, Mwini, yang'anira 
maopsa ao: ndimo patsa kwa akapolo ako ku lankula mau 
ako ndi kulimbika konse, ntawi uturutsa dzanja lako ku 
tshiritsa; ndimo kuti zizindikilo ndi zozizwa zingotshitidwa 
mwa dzina la Mwana wako woyera Yesu. Ndimo ntawi 
anapempera, malo anantentemedwa momwe anasong'kanidwa ; 
ndimo onse anadzazidwa ndi Nzimu Woyera, ndimo nala- 
nkula mau a Mulungu ndi kulimbika. 

Ndi antu ambiri a awo omwe anamvana anali ndi ntima 
umodzi ndi nzimu umodzi: ndimo palibe modzi wa awo 
nanena kuti kantu ka zintu zomwe napotshera kanali 
katshi; koma anali ndi zintu zonse pa modzi. Ndimo ndi 
mpamvu yeikuru apostile napatsa kumariza kwao ndi 
kuukirira kwa Mwini Yesu: ndi kufatsa kwambiri kunali 
pa awo onse. Kuti kapena sanali mwa awo wina emwe 
anasoa: kuti monga ambiri monga anali opotshera a minda 
kapena zinyumba nagulitsa izo, natenga mitengo ya zintu 
zomwe zinagulitsidwa, naika iyo pa mapazia apostile : ndimo 
kugawa kunapangidwa kwa onse, kwa monga onse asaukira. 

Ndimo Yosefe, emwe ndi apostile nasintanidwa Barnaba 
(lomwe liri, kusandukidwa, Mwana wa kutintimika), Mlevi, 
muntu wa Kipro ndi fuko, ali ndi munda, nagulitsa iwo, na- 
tenga ndrama, naziika pa mapazi a apostile. 


5 Koma muntu modzi atshedwa Hananiya, ndi Safira 


2 


3 


nkazi watshi, nagulitsa kupotshera, ndimo nabwezera pande 
la ntengo, nkazi watshi inso kudziwana, ndimo natenga 
pande limodzi, naliika pa mapazi a apostile. Koma Petros 
nati, Hananiya, bwanje Satana wadzaza ntima wako ku 
namiza Nzimu Woyera, ndi ku bwezera pande la ntengo 
wa munda? Ntawi unakala, kodi sunakala wako? ndimo 
pambuiu unagulitsidwa, kodi sunali m’ mpamvu yako? 
Kuli bwanje kuti unaganiza tshintu tshimene m ntima 
wako? Usananamiza kwa antu, koma kwa Mulungu. 








—5. 23. NTSHITO. 


Ndimo Hananiya kumva mau amene nagwa natsirizika : 
ndimo kuopa kwambiri kunakala pa onse omwe anamva. 
Ndimo anyamata nauka nakuta ie, namnyamula kunja 
namwika m’ mwanda. 

Ndimo kunali monga pambuiu pa maora atatu, ndimo 
nkazi watshi, kusadziwa tshomwe tshinakala, naloa. Ndimo 
Petros naiang'ka kwa ie, Uza ine ngati munagulitsa munda 
kwa kutshuruka kumene. Ndimo nati, Inde, kwa kutshu- 
ruka kumene. Koma Petros nanena kwa le, Kuli bwanje 
kuti munagwirizana ku yesa Nzimu wa Mwini? ona, 
mapazi a awo omwe anaika m mwanda mamuna wako ali 
pa tshitseko, ndimo adzanyamula iwe kunja. Ndimo nagwa 
nsanga pa mapazi atshi, natsirizika: ndimo anyamata naloa 
napeza ie wafa, ndimo namnyamula kunja namwika m’ 
mwanda pa kundu la mamuna watshi. Ndimo kuopa 
kwambiri kunafika pa eklesia lonse, ndimo pa onse omwe 
anamva zintu zimenezi. 

Ndimo ndi manja a apostile zizindikilo ndi zozizwa zambiri 
zinatshitidwa mwa antu; ndimo awo onse anali ndi ntima 
umodzi m balanda la Solomon. Koma a ena palibe modzi 
nayesa ku dzipatika ndi awo: koma antu anatshurukitsa awo; 
ndimo amvanu anaong'khetsedwa kopambana kwa Mwini, 
ambiri a antu ndi a akazi; monga kuti inde nanyamula 
kunja odwala mu makwalala, naika awo pa akama ndi pa 
akama ang'ono, kuti, monga Petros napita, inde tshitunzi 
tshatshi tshinangopimba wina wa awo. Ndimo onso nasong'- 
kana antu ambiri ku mizinda yozungulira Yerusalem, kutenga 
odwala, ndi awo omwe anantentemeredwa ndi mizimu 
yosatsuka : ndimo anatshiritsidwa onse. 

Koma ndzukuru wang'kuru nauka, ndi onse omwe anali 
nai (kuli kugana kwa Asadusi), ndimo anadzazidwa ndi 
nsanje, ndimo naika manja pa apostile, naika awo m’ 
nyumba ya ndima. Koma njelo wa Mwini usiku natsegula 
zitseko za nyumba ya ndima, naaturutsa, ndimo nati, 
Mukani, ndi kuima lankulani m’ tempile ku antu mau onse 
a Moyo umene. Ndimo ntawi anamva tshimene, naloa m° 
tempile pa banda kutsha, napunzitsa. Koma ndzukuru 
wang'kuru nadza, ndi omwe anali nai, naitana ku song kana 
gulu la ankoswe,ndi gulu lonse la akuru la ana a Sirayeli, natu- 
miza ku nyumba ya ndima monga kuti atengedwe. Koma aka- 
zembe omwe anafika sanapeza awo m’ nyumba ya ndima; 
ndimonabwera,nauza, kuti Nyumbaya ndima tinapeza yotseka 


199 


QC = 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


200 


24 


29 
26 
27 


28 


29 
30 
31 


32 


33 
34 


39 


36 


37 


38 


39 


40 


NTSHITO. 5. 23- 


ndi yolimba, ndi akudikira anaima pa dzitseko: koma ntawi 
tinatsegula, tinapeza mulibe muntu. Ndimo ntawi kazembe 
wa tempile ndi adzukuru akuru anamva mau amene, 
anatetimedwa kwambiri ndi awo kwa tshiani tshimene 
tshikakula. Ndimo nadza modzi nauza awo, Ona, amuna 
omwe munaika m’ nyumba ya ndima ali m tempile kuima 
ndi kupunzitsa antu. Ndimo kazembe wang'kuru ndi 
akazembe nang’ka, natenga awo, koma kopanda kukakamiza; 
kuti naopa antu, kani akaponyedwa ndi miala. Ndimo 
ntawi anatenga awo, naika awo patsogolo pa gulu la 
ankoswe. Ndimo ndzukuru wang'kuru nafunsa awo, kuti, 
Tinauza inu kolimba si ku punzitsa m’ dzina limene: ndimo 
ona, munadzaza Yerusalem ndi kupunzitsa kwanu, ndimo 
muyerekeza ku tenga mwazi wa muntu amene pa ife. 
Koma Petros ndi apostile naiang'ka nati, Tikanamvera 
Mulungu kopambana antu. Mulungu wa atatu atu naukitsa 
Yesu, emwe munapa, kupatshika ie pa ntengo. le Mulungu 
anapambanitsa ndi dzanja latshi lamanja ku kala Woweruza 
ndi Mpulumutsi, ku patsa kutembenuza ntima kwa Sirayeli, 
ndi kubweza kwa zakwaipa. Ndimo tiri omariza a zintu 
zimenezi; ndimo tshointsho uli Nzimu Woyera, womwe 
Mulungu wapatsa ku awo omwe amvera ie. 

Koma awo, ntawi anamva tshimene, namyukidwa ntima, 
nafuna ku pa awo. Koma naima modzi mwa gulu la 
ankoswe, Mfarisi, atshedwa Gamaliyeli, mpunzitsi wa mau, 
anapotsheredwa mwa ulemu ndi antu onse, ndimo nauza 
ku turutsa antu ntawi yeing'ono. Ndimo nanena nao, Antu, 
Asirayeli, tshenjerani inu noka monga ndi antu amene, 
tshomwe mutofuna ku tshita. Kuti patsogolo pa masiku 
amene nauka Tuda, kunena kuti ali ie eka; kwa emwe 
kuwerenga kwa antu, pa mazana anai, anadzipatika: emwe 
anapedwa; ndi onse, monga ambiri monga anamvera le, 
anabalalitsidwa, nafika kwa tshabe. Pambuiu muntu amene 
nauka Yuda wa Galileya m’ masiku a kulembera, nakotshera 
ena a antu pambuiu pa ie: ie enso namwaza; ndi onse, 
monga ambiri monga namvera ie, anabalalitsidwa. Ndimo 
tsopano dinena ndi inu, Tshokani kwa antu amene, ndimo 
lekani awo oka: kuti ngati kuweruza kumene kapena 
ntshito imene ziri za antu, zidzatembenuzidwa: koma ngati 
ziri za Mulungu, simudzakala ndi mpamvu ku tembenuza 
awo; kani nditu mupezedwa inde ku menyana pa Mulungu, 
Ndimo kwa ie analola: ndimo ntawi anaitana apostile kwa 





-6. 15. NTSHITO. 


awo, namenya awo, nauza awo si kulankula m’ dzina la 
Yesu, naleka awo. Ndimo natshoka kwa kuona kwa gulu la 
ankoswe, kusekera kuti anawerengedwa oenera ku mva 
nyozo kwa Dzina. Ndimo masiku onse, m’ tempile ndimo 
pao, sanaleka ku punzitsa ndi ku uza Yesu monga 
Kristu. 

Ndimo m’ masiku amene, ntawi kuwerenga kwa 
akupunzira kunalikupindula, kunakala kundandaula mwa 
Ayuda-Agrike pa Ahebere, tshifuka kuti amasie ao anasiidwa 
m’ kuimirira kwa masiku onse. Ndimo kumi ndi awiri 
anaitana antu ambiri a akupunzira ku awo, nati, Sitshiri 
tshabwino kuti tikasia mau a Mulungu, ntikaimirira magome. 
Ndimo yang'anirani, abali, mwa inu amuna asanu ndi 
awiri a mbiri yabwino, odzaza ndi Nzimu ndimo ndi nzeru, 
omwe tingoloeza pa ntshito imene. Koma ife tidzakalabe 
kolimbika m’ kupempera, ndi m’ kuimirira kwa mau. 
Ndimo mau nasekeretsa antu ambiri onse : ndimo nasang'ka 
Stefano, mamuna wodzaza ndi mvanu ndi Nzimu Woyera, 
ndi Filipu, ndi Prokoro, ndi Nikanore, ndi Timon, ndi 
Paramena, ndi Nikolawo wopenduka kwa Antiyokwe: 
omwe anaika patsogolo pa apostile : ndimo ntawi anapempera, 
anaika manja ao pa awo. 

Ndimo mau a Mulungu anakula; ndimo kuwerenga kwa 
akupunzira kunapindula m’ Yerusalem kwambiri; ndimo 
gulu lalikuru la adzukuru anamvera mvanu. 

Ndimo Stefano, wodzaza ndi kufatsa ndi mpamvu, 
natshita zozizwa zazikuru ndi zizindikilo mwa antu. Koma 
nauka ena a awo omwe anali a sinagoge litshedwa 
sinagoge la Amfulu, ndi la Akirene, ndi la Alesandiriya, ndi 
la awo kwa Kilikiya ndi Asiya, kugazana ndi Stefano. Ndimo 
sanali ndi mpamvu ku ima pa nzeru ndi pa Nzimu ndi 
zomwe nalankula. Ndimo nanyenjera antu, omwe nanena, 
Tamva ie kulankula mau akutukwana pa Moses, ndi 
pa Mulungu. Ndimo nafulumiza antu, ndi akuru, ndi 
akulembera, ndimo nadza pa ie, namgwira, namtenga kwa 
gulu la ankoswe, naika omariza onama, omwe nanena, 
Muntu amene wosaleka kulankula mau pa malo oyera 
amene, ndi pa mau: kuti tamva ie ku nena, kuti Yesu 
amene wa Nazarete adzamwaza maloamene,ndimo adzasintana 
makalidwe omwe Moses anapereka kwa ife. Ndimo onse 
omwe anakala m’ gulu la ankoswe, kuyang'anitsa ie, naona 
nkope yatshi monga inali nkope ya njelo. 


201 


41 


42 


ano 


10 
11 
12 
13 
14 


15 


202 NTSHITO. 7. l- 


2 


aJ 


Ndimo ndzukuru wang'kuru nati, Kodi zintu zimene 
ziri tshointsho? Ndimo nati, 

Amuna, abali, ndi atate, mumve. Mulungu wa kupambana 
nadzisonya kwa atatu atu Abraham, ntawi anali m’ 
Mesopotamiya, patsogolo nakala m’ Karane, nanena nař, 
Tshoka dziko lako, ndi kwa abali ako, nudza m° dziko lomwe 
didzasonyeza iwe. Pomwe natshoka kwa dziko la Akaldi, 
ndimo nakala m Karane: ndi kwa uko, ntawi atatu atshi 
anafa, Mulungu nasunta ie m dziko limene, momwe mukala 
tsopano: ndimo sanampatsa kuloa mwa ilo, iai, sitshuruka 
monga ku ika pazi latshi pa iko: ndimo nalonjezana kuti 
akakupatsa kwa ie m' kupotshera, ndi kwa mbeu yatshi 
pambuiu pa ie, ntawi pomwe sanapotshera mwana. Ndimo 
Mulungu nalankula tshointshi, kuti mbeu yatshi ikakala 
alendo m' dziko lina, ndi kuti akatenga iyo mumpawi, 
nakatshita nkarwe naiyo, dzaka mazana anai. Ndimo 
mtundu kwa womwe idzakala mumpawi didzaweruza, nati 
Mulungu: ndimo pambuiu pa kumene idzaturuka, ndimo 
idzaimirira ine m’ malo amene. Ndimo napatsa ie kupa- 
ngana kwa kudula: ndimo tshointsho Abraham nabala 
Yisake, nadula ie pa siku latshisanu ndi tshitatu; ndimo 
Yisake nabala Yakobi, ndi Yakobi ambuiye akuru kumi ndi 
awiri. Ndimo ambuiye akuru, anasukunyidwa ndi nsanje 
pa Yosefe, nagulitsa ie kwa Yiputa: ndimo Mulungu anali 
nai, namtshotsa kwa masautso atshi onse, nampatsa kuanja 
ndi nzeru patsogolo pa Faro fumu yotshuka ya Yiputa; 
ndimo nampanga woweruza pamwamba pa Yiputa ndi pa 
nyumba yatshi yonse. Ndimo inadza njala pa Yiputa lonse 
ndi Kanane, ndi sautso yeikuru: ndimo atatu atu sanapeza 
kantu ku dia. Koma ntawi Yakobi anamva kuti dzinali 
dzintu m' Yiputa, natumiza atatu atu ntawi yoamba. Ndimo 
pa ntawi yatshiwiri Yosefe nadziwidwa ku abali atshi; ndimo 
fuko la Yosefe linasonyezedwa kwa Faro. Ndimo Yosefe natu- 
miza, naitana kwa ie atatu atshi Yakobi, ndi abali atshi onse, 
mizimu makumi atatu ndi kumi ndi isanu. Ndimo Yakobi 
natsika kwa Yiputa; ndimo nafa, ie eka, ndi atatu atu; 
ndimo nanyamulidwa kwa Shekem, naikidwa m mwanda 
womwe Abraham nagula kwa ntengo m' silivere kwa ana a 
Hamore m’ Shekem. Koma monga ntawi ya kulonjezana 
inayandika, komwe Mulungu napatsa ku Abraham, antu 
nakula napindula m’ Yiputa, kwa ntawi inauka fumu 
yotshuka ina pa mwamba pa Yiputa, yomwe isanadziwa 











—7. 37. NTSHITO. 


Yosefe. Yomwe inatshita kotshenjera ndi fuko latu, ndimo 
inatshita nkarwe ndi atatu atu, kuti akaturutsa tiana tao 
monga kuti tisanangokala ndi moyo. Pa nsiku imene Moses 
anabadwa, ndimo anali wabwino wopambana, kwa Mulungu; 
ndimo naleredwa m’ nyumba ya atatu atshi miezi itatu: 
ndimo ntawi anaturutsidwa, mwana wankazi wa Faro 
namtenga, namlera monga mwana watshi. Ndimo Moses 
anapunzitsidwa m° nzeru zonse za Ayiputa; ndimo anali 
wolimba m’ mau atshi ndi ntshito zatshi. Koma ntawi 
anali moyo pafupi ndi dzaka makumi anai, tshinaloa m' 
ntima watshi ku tsheza ndi abali atshi ana a Sirayeli. 
Ndimo kuona modzi wa awo kumva kwaipa, namtontoza, 
namulira je emwe anasautsidwa, kumenya Myiputa: 
ndimo naganizaganiza kuti abali atshi nadziwa bwanje 
kuti Mulungu ndi dzanja latshi analikupatsa awo kupulu- 
mutsa; koma sanadziwa. Ndimo siku kutsala nadzisonya kwa 
awo monga anatetana, nafuna ku anjanitsa awo anso, kuti, 
Mafumu, muli abali; bwanje mutshimwana? Koma iemwe 
anatshimwa ndi woiandikila watshi namtshotsa, kuti, 
Ndani napanga iwe fumu ndi woweruza pa ife? Kodi 
ufuna kundipa, monga unapa Myiputa dzulo? Ndimo 
Moses natawa pa mau amene, nakala waulendo m’ dziko 
la Midyan, pomwe nabala ana awiri. Ndimo ntawi dzaka 
makumi anai dzinadzazidwa, njelo nadzisonyeza kwa ie m 
tshipululu tsha piri la Sinai, m’ lilume la moto m tshifutu. 
Ndimo ntawi Moses natshiona, nazizwa pa kuona: ndimo 
monga nayandika ku ona, linadza liu la Mwini, Diri 
Mulungu wa atatu ako, Mulungu wa Abraham, ndi wa 
Yisake, ndi wa Yakobi. Ndimo Moses nantuntumira, 
ndimo sanayesa kuona. Ndimo Mwini nanena nař, Masula 
dzikwakwata kwa mapazi ako: kuti malo pomwe uima 
iri ntaka yoyera. Dinaona nditu sautso ya antu anga 
omwe ali w Yiputa, ndimo dinamva kubulira kwao, ndimo 
datsika ku pulumutsa awo: ndimo tsopano idza, didzatumiza 
iwe m° Yiputa. Moses amene emwe nakana, kuti, Ndani 
anapanga iwe fumu ndi woweruza? iemwe Mulungu watu- 
miza ku kala famu ndi mombolo ndi dzanja la njelo emwe 
nadzisonyeza kwa ie m tshifutu. Muntu amene natsogoza 
awo, kunatshita zozizwa ndi zizindikilo m’ Yiputa, ndimo m’ 
nyanja Yofira, ndimo m’ tshipululu dzaka makumi anai. 
Amene ali Moses udya, emwe nanena ndi ana a Sirayeli, 
Mprofeti Mulungu adzaukitsa kwa mu mwa abali anu, 


203 


19 
20 
21 
22 


23 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 


33 


34 


35 


36 


37 


204 NTSHITO. 7. 37- 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 
48 


49 


50 
51 


52 


53 


wofana ndi ine. Amene ali jemwe anali m' eklesia m' 
tshipululu ndi njelo emwe nalankula ndi ie ny piri la Sinai, 
ndimo ndi atatu atu: emwe nalandira mau a Mulungu 
amoyo ku patsa kwa ife: kwa emwe atatu atu sanafuna ku 
mvera, koma namkana kwa awo, nabweza m’ mitima yao ku 
Yiputa, kunena ndi Haron, Panga ife milungu yomwe 
idzapita patsogolo pa ife: kuti monga kwa Moses amene, 
emwe natsogoza ife kwa dziko la Yiputa, sitidziwa tshomwe 
tshinakala ndi ie. Ndimo napanga mwana wa ng'ombe m’ 
masiku adya, natenga nsembe kwa fano, nasekera m’ ntshito 
za manja ao. Koma Mulungu natembenuka, napereka awo 
ku imirira miko ya kumwamba; monga alembedwa w’ buku 
la aprofeti, 
Kodi munatsira kwa ine-nyama zopedwa ndi zi- 
nsembe 
Dzaka makumi anai m° tshipululuų, O nyumba ya 
Sirayeli ? 
Ndimo munatenga msasa wa Moloki, 
Ndimo nyenyezi ya mulungu Refan, 

Masonyezo omwe munapanga ku pembedza awo: 
Ndimo didzanyamula inu patsidia lina la Babilon. 
Atatu atu anali ndi nisasa wa kumariza m’ tshipululu, inde 
monga nasonyeza emwe nalankula ndi Moses, kuti akau- 
panga kwa kufaniza komwe ie anaona. Womwe enso atatu 
atu, m’ kusintana kwao, naloetsa ndi Yoshuwa ntawi analoa 
pa zintu za mitundu, yomwe Mulungu naturutsa patsogolo 
pa nkope ya atatu atu, kwa masiku a Davide; emwe 
anapeza kuanja m’ kuona kwa Mulungu, nafunsa ku peza 
malo kwa Mulungu wa Yakobi. Koma Solomon namanga 
nyumba kwa ie. Koma Wopambana-onse wosakala m’ 

nyumba zopangidwa ndi manja; monga anena mprofeti, 

Mwamba uli mpando wotshuka wanga, 

Ndi dziko mpando wa mapazi anga: 

Nyumba yanje mudzamanga kwa ine? ati Mwini: 

Kapena malo anje ali malo a kupuma kwanga ? 

Kodi dzanja langa silinapanga zintu zonse zimene? 

Akuumirira nkosi inu ndi osadulidwa mutima ndi m’ 

makutu, ntawi yonse mukaniza Nzimu Woyera: monga 
atatu anu anatshita, tshointsho mutshita. Uti wa aprofeti 
atatu anu asanazunza? ndimo napa awo omwe anasonyeza 
patsogolo ndi kudza kwa Wodeka; wa emwe tsopano 
munakala zinzondi ndi zimbanda; inu nomwe muna- 





-8. 12. NTSHITO. 


landira mau monga analimbikidwa ndi anjelo, ndimo 
musanaasunga. 

Ndimo ntawi anamva zintu zimenezi, anamyukidwa mitima 
yao, ndimo nakukuta pa le ndi mano ao. Koma ie, 
kudzaza ndi Nzimu Woyera, nayang'anitsa m' mwamba, 
naona kupambana kwa Mulungu, ndi Yesu kuima pa dzanja 
lamanja la Mulungu, nati, Ona, diona miamba yotsegulidwa, 
ndi Mwana wa muntu kuima pa dzanja lamanja la 
Mulungu. Koma napfula ndi liu lalikuru, natseka makutu 
ao, natamanga pa ie ndi ntima umodzi; ndimo namturutsa 
muzinda, naponya miala ie: ndimo omariza naika miinjiro 
yao pa mapazi a nyamata atshedwa Saulos. Ndimo naponya 
miala Stefano, kuitana pa Mwini, ndi kuti, Mwini Yesu, 
landira nzimu wanga. Ndimo nagwada, napfula ndi liu 
lalikuru, Mwini, usaike mpulupulu imene pa awo. Ndimo 
ntawi ananena tshimene, nagona. Ndimo Saulos anali- 
kubvomera ndi imfa yatshi. 

Ndimo linauka pa siku limene zunzo lalikuru pa eklesia 
lomwe linali m° Yerusalem; ndimo onse anabalalika mwa 
malo onse a Yudeya ndi Samariya, kani apostile. Ndimo 
antu opembedza naika Stefano m’ mwanda, napanga maliro 
ambiri pa ie. Koma Saulos namwaza eklesia, kuloa m’ 
nyumba zonse, ndimo kugwira antu ndi akazi naika awo m’ 
nyumba ya ndima. 

Ndimo awo omwe anabalalika naendaenda kuuza mau. 
Ndimo Filipu natsika ku mzinda wa Samariya, nauza kwa 
awo Kristu. Ndimo antu ambiri nasamala ndi ntima 
umodzi kwa zintu zomwe zinanenedwa ndi Filipu, ntawi 
anamva, naona zizindikilo zomwe nazitshita. Kuti kwa 
ambiri a awo omwe anali ndi mizimu yosatsuka, inaturuka, 
kupfula ndi liu lalikuru: ndimo ambiri omwe ananjenje- 
meredwa, ndi omwe anali opunduka miendo, anatshiri- 
tsidwa. Ndimo tshinali tshimwemwe tshambiri muzinda 
umene. 

Koma anali muntu modzi, dzina latshi Simon, emwe ntawi 
yapatsogolo muzinda natshita umabisalira, nazizwitsa antu a 
Samariya, kunena kuti je eka anali modzi wang'kuru: kwa 
emwe onse anasamala, kwa wang'ono wopambana ku 
wang'kuru wopambana, kuti, Muntu amene ali mpamvu 
imene ya Mulungu yomwe itshedwa Yeikuru. Ndimo 
nasamala ie, tshifuka kuti kwa ntawi yeitali anazizwitsa awo 
ndi amabisalira atshi. Koma ntawi anamvana Filipu ku- 


209 


34 
95 


36 


D O e 


10 


11 


12 


206 NTSHITO. 3. 12- 


uza makalidwe abwino ndi dziko la Mulungu ndi dzina la 

13 Yesu Kristu, anabapatizidwa, antu ndi akazi. Ndimo Simon 
onso namvana le eka: ndimo kubapatizidwa, nakalabe ndi 
Filipu; ndi kuona zizindikilo ndi mpamvu zazikuru 
zinatshitidwa, nazizwitswa. 

14 Ndimo ntawi apostile omwe anali pa Yerusalem anamva 
kuti Samariya analandira mau a Mulungu, anatumiza kwa 

15 awo Petros ndi Yohane: omwe, ntawi anatsika, napempera 

16 kwa awo, kuti anangolandira Nzimu Woyera: kuti monga 
yatsopano unagwa pa palibe modzi wa awo: koma 

17 anabapatizidwa koka w dzina la Mwini Yesu. Ndimo naika 

18 manja ao pa awo, ndimo nalandira Nzimu Woyera. Ndimo 
ntawi Simon naona kuti mwa kuika kwa manja a apostile 

19 Nzimu Woyera unapatsidwa, nasonyeza awo ndrama, kuti, 
Patsa ine enso mpamvu imene, kuti pa emwe diika manja 

20 anga, angolandira Nzimu Woyera. Koma Petros nanena 
ndi je, Silivere lako limwaza iwe, tshifuka unaganiza ku 

21 landira tshaulere tsha Mulungu ndi ndrama. Uli ndi palibe 
pande kapena malo m' mau amene: kuti ntima wako suli 

22 wabwino patsogolo pa Mulungu. Ndimo tembenuza ntima 
wako kwa tshimene mpulupulu yako, nupempera Mwini, 
ngati kapena ganizo la ntima wako lidzakululukiridwa iwe. i 

23 Kuti diona kuti uli m’ nyongo ya kuawa ndi m tshomangira | 

24 tsha mpulupulu. Ndimo Simon naiang'ka nati, Pemperani 
Mwini kwa ine, kuti palibe tshimodzi tsha zintu zomwe 
munanena tshifika pa ine. 

25 Ndimo awo, ntawi anamariza nalankula mau a Mwini, 
nabwera ku Yerusalem, nauza ivangeli ku midzi yambiri 
ya Asamariya. 

26 Koma njelo wa Mwini nalankula ndi Filipu, kunena, 
Uka, numuka ku mwela kwa njira yomwe itsikira kwa 

27 Yerusalem ku Gaza: yomwe iri tshipululu. Ndimo nauka 
namuka: ndimo ona, muntu wa Tiyopiya, mfule wa 
mpamvu yeikuru pansi pa Kandase, fumuyeikazi yotshuka ya 
Atiyopiya, emwe anali pamwamba pa zolemera zatshi zonse, 

28 emwe anadza ku Yerusalem ku pembedza; ndimo analiku- 
bwera nalikukala m’ tshariote latshi, ndi analikuwerenga 

29 mprofeti Yesaya. Ndimo Nzimu unanena ndi Filipu, 

30 Yandika, nudzipatika ku tshariote limene. Ndimo Filipu 
natamanga kwa ie, namva ie kuwerenga Yesaya mprofeti, 

31 nati, Kodi udziwitsa tshomwe uwerenga? Ndimo nati, 
Didziwa bwanje, kani modzi adzanditsogoza? Ndimo 








-9. 10. NTSHITO. 


napempa Filipu ku kwera ndi ku kala ndi ie. Ndimo malo 
a lemba omwe analikuwerenga anali amene, 
Anatsogozwa monga nkosa kwa kupa; 
Ndimo monga mwana wa nkosa patsogolo pa wometa 
watshi ali wosadziwa ku lankula, 
Tshointsho wosatsegula nkamwa mwatshi : 
M' kutshepetsa kwatshi kuweruza kwatshi kunatshotse- 
dwa: 
Fuko latshi ndani adzaliuza ? 
Kuti moyo watshi utshotsedwa kwa dziko. 

Ndimo mfule unaiang'ka Filipu, nati, Dipempa iwe, wa 
ani mprofeti anena amene? wa ie eka, kapena wa wina? 
Ndimo Filipu natsegula nkamwa mwatshi, ndimo kuamba 
kwa lemba limene, nauza kwa ie Yesu. Ndimo monga 
napita pa njira, nafika pa madzi; ndimo mfule uti, Ona, 
alipo madzi; tshiletsa ine tshiani ku bapatizidwa? Ndimo 
nauza tshariote ku ima:,ndimo awa awiri natsika m’ madzi, 
Filipu ndi mfule; ndimo anabapatiza iwo. Ndimo ntawi 
naturuka ku madzi, Nzimu wa Mwini unatshotsa Filipu; 
ndimo mfule usanaona ie palibe ntawi ina, kuti unamuka 
njira yatshi kusekera. Koma Filipu anapezedwa pa Azoto: 
ndimo kupita nauza ivangeli kwa mizinda yonse, kwa ntawi 
nafika kwa Kesareya. 

Koma Saulos, kosuntira kupuma malimbiko ndi kupa pa 
akupunzira a Mwini, namuka kwa ndzukuru wang'kuru, 
nafunsa kwa ie maepistola ku Damasko kwa masinagoge, 
kuti ngati anangopeza ena omwe anali a Njira, kapena 
amuna kapena akazi, anangotenga awo omangidwa ku 
Yerusalem. Ndimo monga naenda ulendo, nakala kuti 
nayandika Damasko: ndimo nsanga kunawala kozunguniza 
ie kuunika kwa kumwamba: ndimo nagwa pansi, namva 
liu kunena ndi ie, Saulos, Saulos, bwanje uzunza ine? 
Ndimo nati, Uli ani, Mwini? Ndimo nati, Diri Yesu emwe 
uzunza: koma uka, nuloa muzinda, ndimo tshidzauzidwa iwe 
tshomwe ukanatshita. Ndimo antu omwe anaenda ulendo 
ndi ie naima osalankula, kumva liu, koma kusaona muntu. 
Ndimo Saulos nauka kwa pansi; ndimo ntawi maso atshi 
anatsegulidwa, sanaona kantu; ndimo natsogoza ie ndi 
dzanja, namtenga m’ Damasko. Ndimo anali masiku atatu 
wopanda kuona, ndi kapena wosadia kapena wosamwa. 

Ndimo kunali wopunzira modzi pa Damasko, atshedwa 
Hananiya; ndi Mwini nanena ndi ie m’ tshoona, Hananiya. 


207 
32 


33 


40 


10 


208 NTSHITO. 9. 10- 


11 


12 


13 
14 
15 
16 


IU 


18 


19 


20 
21 


22 


23 
24 


25 


26 


27 


Ndimo nati, Ona, Diri pano, Mwini. Ndimo Mwini nanena 
nai, Uka, numuka kwa kwalala lomwe litshedwa Lolu- 
ugama, nufunsa mw nyumba ya Yuda kwa modzi atshedwa 
Saulos, muntu wa Tarso: kuti ona, alikupempera; ndimo 
waona muntu atshedwa Hananiya analikuloa, ndimo kuika 
manja atshi pa ie, kuti anangolandira kuona kwatshi. 
Koma Hananiya naiang'ka, Mwini, Damva kwa antu ambiri 
ndi muntu amene, bwanje kutshuruka mpulupulv natshita 
kwa oyera ako pa Yerusalem: ndi pano akala ndi mpamvu 
kwa adzukuru akuru ku manga onse omwe aitana pa dzina 
lako. Koma Mwini nanena nař, Muka: kuti ali tshiwira 
tshosang'ka kwa ine, ku tenga dzina langa patsogolo pa 
Mitundu ndi mafumu otshuka, ndi ana a Sirayeli: kuti 
didzasonya ie bwanje zintu zambiri akanamva kwa dzina 
langa. Ndimo Hananiya natshoka, naloa m nyumba; 
ndimo kuika manja atshi pa ie nati, Mbali Saulos, Mwini, 
inde Yesu, emwe anaonekera kwa iwe m’ njira yomwe 
unafikira, wanditumiza, kuti ungolandira kuona kwako, 
ndimo ungodzazidwa ndi Nzimu Woyera. Ndimo tsopano 
lino anagwa kwa maso atshi monga ngati anali mamba, 
ndimo nalandira kuona kwatshi; ndimo nauka nabapati- 
zidwa; ndimo nadia nalimbikitsidwa. 

Ndimo anali masiku ena ndi akupunzira omwe anali pa 
Damasko. Ndimo tsopano lino m masinagoge nauza Yesu, 
kuti ali Mwana wa Mulungu. Ndimo onse omwe anamva 
le anazizwa, nati, Kodi amene siali ie emwe m° Yerusalem 
namwaza awo omwe anaitana pa dzina limene? ndimo 
anafika kuno kwa kuyerekeza kumene, kuti anangotenga 
awo omangidwa patsogolo pa adzukuru akuru. Koma 
Saulos nakula kopambana m° mpamvu, nadodometsa Ayuda 
omwe anakala pa Damasko, kulunjikiza kuti amene ali 
Kristu. 

Ndimo ntawi masiku ambiri anadzazidwa, Ayuda nagazi- 
tsana ku pa ie: koma kunje lao linadziwidwa ku Saulos. 
Ndimo nadikira dzipata anso usana ndi usiku kuti anangopa 
ie: koma akupunzira atshi natenga ie usiku, natsitsa ie mwa 
koma, kutsitsa ie muntanga. 

Ndimo ntawi anafika ku Yerusalem, nayesa ku dzipatika 
ku akupunzira: ndi awo onse naopa ie, kusamvana kuti 
anali wopunzira. Koma Barnaba namtenga, namtsogoza 
kwa apostile, nauza kwa awo bwanje anaona Mwini m’ 
njira, ndi kuti analankula nai’, ndi bwanje pa Damasko ana 











-10. 3. NTSHITO. 


uza kolimba m dzina la Yesu. Ndimo anali nao kuloa ndi 
kuturuka pa Yerusalem, kuuza kolimba m’ dzina la Mwini: 
ndimo mnalankula nakangana pa Ayuda-Agrike; koma 
naendaenda ku pa ie. Ndimo ntawi abali nadziwa, natsitsa 
ie ku Kesareya, ndimo namtumiza kwa Tarso. 

Ndimo eklesia mwa Yudeya lonse ndi Galileya ndi 
Samariya linali ndi ntendere, kumangidwa; ndimo, kuenda 
m kuopa kwa Mwini ndi m’ kusangalatsa kwa Nzimu 
Woyera, linapindulidwa. 

Ndimo kunali, monga Petros napita mwa mapande onse, 
natsika anso ku oyera omwe nakala pa Lida. Ndimo apo 
napeza muntu modzi atshedwa Eneya, emwe anakala m' 
kama watshi dzaka dzisanu ndi dzitatu; kuti ananjenjeme- 
redwa. Ndimo Petros nanena nai, Eneya, Yesu Kristu 
atshiritsa iwe: uka, yala mpasa yako. Ndimo tsopano lino 
nauka. Ndimo onse omwe nakala pa Lida ndi m' Saron 
namona, natembenuka kwa Mwini. 

Ndimo kunali pa Yopa wopunzira modzi atshedwa Tabita, 
lomwe kusandukidwa litshedwa Nswala: mkazi amene 
anadzaza ndi ntshito zabwino ndi zaulere zomwe anazitshita. 
Ndimo kunali m' masiku adya, kuti anadwala, nafa: ndimo 
ntawi anasambitsa ie, naika ie m’ tshipinda tsha pamwamba. 
Ndimo monga Lida linali pafupi ndi Yopa, akupunzira, 
kumva kuti Petros anali apo, natumiza amuna awiri kwa ie, 
kupempa ie, Usatshedwa ku fika kwa ife. Ndimo Petros 
nauka namuka nao. Ndimo ntawi anafika, namtenga mwa 
tshipinda tshapamwamba: ndimo amasie onse naima pafupi 
ie kulira misozi, ndi kusonyeza maraia ndi miinjiro zomwe 
Nswala napanga, ntawi nakala nao. Koma Petros naturutsa 
awo onse, nagwada, napempera; ndimo kutembenuka ku 
ntembo, nati, Tabita, uka. -Ndimo natsegula maso atshi; 
ndimo ntawi naona Petros, nagalamuka. Ndimo nampatsa 
dzanja latshi, naukitsa ie; ndimo kuitana oyera ndi amasie, 
namwika patsogolo ndi moyo. Ndimo kunadziwidwa mwa 
Yopa wonse: ndi ambiri namvana pa Mwini. Ndimo 
kunali, kuti nakala masiku ambiri m' Yopa ndi modzi 
Simon wofufuta dzikopa. 


209 


28 
29 


30 


əl 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 
43 


Ndimo kunali muntu modzi m Kesareya, dzina latshi 10 


linali Korneliyo, kenturione wa gulu litshedwa gulu la Yitaliya, 

muntu wopembedza, ndi modzi emwe naopa Mulungu ndi 

nyumba yatshi yonse, emwe napatsa zaulere zambiri kwa 

antu, napempera Mulungu ntawi yonse. Naona w tshoona 
Q 


2 


d 


210 


M n 


© œo 


10 


l1 


12 


13 
14 


15 


L6 


17 


18 


19 
20 


21 
22 


NTSHITO. 10. 3- 


poyera, monga linali pa ora latshisanu ndi tshinai la dzua, 
njelo wa Mulungu kuloa kwa ie, ndi kunena na’, Korneliyo. 
Ndimo ie, kuyang'anitsa ie, ndi kuopsedwa, nati, Tshiri 
tshiani, Mwini? Ndimo nanena na, Mapempero ako ndi 
zaulere zako zinakwera kwa kumbutsa patsogolo pa 
Mulungu. Ndimo tsopano tumiza amuna ku Yopa, ndimo 
tenga modzi Simon, emwe asintanidwa Petros: akala ndi 
modzi Simon wofufuta dzikopa, nyumba ya emwe iri mbali 
mwa nyanja. Ndimo ntawi njelo emwe nalankula na? 
anamuka, naitana awiri a abandazi atshi, ndi wankhondo 
wopembedza wa awo omwe anaimirira le ntawi yonse; 
ndimo nauza awo zintu zonse, natumiza awo ku Yopa. 

Ndimo pa mawa, monga anali pa ulendo wao, ndimo 
nayandika mzinda, Petros nakwera pamwamba pa nyumba 
ku pempera, pa ora latshisanu ndi tshimodzi: ndimo njala 
inadza, nafuna ku dia: koma ntawi analikukonza, nagwa 
m’ tshoona; ndimo aona mwamba motsegula, ndi tshiwira 
tshimodzi kutsika, monga tshinali tshopfunda tshatshikuru, 
tshitsitsidwa ndi dzipe dzinai pa dziko: mwa kuti inali 
mitundu yonse ya nyama za mapazi anal ndi zokwawa za 
pansi ndi mbalame za mwamba. Ndimo linafika liu kwa le, 
Uka, Petros; ipa nudia. Koma Petros nati, Si tshointsho, 
Mwini; kuti sindadia palibe ntawi kantu kena komwe kali 
kanko kapena kosatsuka. Ndimo liu linafika kwa ie enso 
ntawi yatshiwiri, Tshomwe Mulungu watsuka, usapanga nko. 
Ndimo tshimene tshinatshitidwa tshitatu: ndimo tsopano 
lino tshiwira tshinalandiridwa m’ mwamba. 

Ndimo monga Petros anasing'kasing'ka mwa ie eka tshiani 
tshoona tshomwe anatshiona tshinangotantauza, ona, antu 
omwe anatumidwa ndi Korneliyo, anafunsa kwa nyumba ya 
Simon, naima patsogolo pa tshipata, naitana nafunsa ngati 
Simon, emwe nasintanidwa Petros, analikukala umo. 
Ndimo monga Petros naganiza pa tshoona, Nzimu unanena 
nai, Ona, amuna atatu afuna iwe. Koma uka, nutsika, 
numuka nao, usaganizaganiza kantu: kuti datumiza awo. 
Ndimo Petros natsika kwa amuna, nati, Ona, diri le emwe 
mufuna: tshifukwa tshiri tshiani bwanje mwadza? Ndimo 
nati, Korneliyo kenturione, muntu wodeka ndi modzi emwe 
aopa Mulungu, ndimo nabukitsidwa bwino ndi mtundu 
wonse wa Ayuda, anantshenjezedwa kwa Mulungu ndi njelo 
woyera ku tumiza kwa iwe m' nyumba yatshi, ndi ku mva 
mau kwa iwe. Ndimo naloeza awo, nakalitsa awo, 











-10. 41. NTSHITO. 


Ndimo pa mawa nauka naturuka nao, ndi ena a abali 
kwa Yopa natsagana nai. Ndimo pa mawa naloa m’ 
Kesareya. Ndimo Korneliyo analikulindira awo, anasong’- 
kanitsa abali atshi ndi mabwenzi atshi a pafupi. Ndimo ntawi 
kunali kuti Petros naloa, Korneliyo nakomana nař, nagwa 
pa mapazi atshi, nampembedza. Koma Petros namukitsa, 
kuti, Ima; Ine ndeka anso diri muntu. Ndimo monga 
nalankula nai’, naloa, ndimo apeza ambiri anasong kanitswa : 
ndimo nanena nao, Mudziwa inu noka bwanje kuti tshiri 
tshintu si tshamau kwa muntu emwe ali Myuda ku dzipa- 
tika kapena ku fika ku modzi wa mtundu wina; ndimo kwa 
ine Mulungu wasonya kuti sindikanatsha muntu modzi 
wanko kapena wosatsuka: mwa kuti inso dinafika wopanda 
kukana, ntawi dinatumizidwa. Ndimo difunsa ndi kuyere- 
keza kwanje munatumiza kwa ine. Ndimo Korneliyo nati, 
Masiku anai apita, kwa ora limene, dinalikusunga ora la- 
tshisanu ndi tshinai la kupempera m' nyumba yanga; ndimo 
ona, muntu naima patsogolo pa ine m° nsaru zowala, ndimo 
ati, Korneliyo, mpempero lako limvetsedwa, ndi zaulere 
zako zinakumbutsidwa m kuona kwa Mulungu. Ndimo 
tumiza kwa Yopa, nuitana kwa iwe Simon, emwe asinta- 
nidwa Petros ; akala m’ nyumba ya Simon wofufuta dzikopa, 
mbali mwa nyanja. Ndimo tsopano lino dinatumiza kwa 
iwe; ndimo unatshita bwino kuti wafika. Ndimo tsopano 
tiri tonse muno m’ kuona kwa Mulungu, kumva zintu zonse 
zomwe zinauzidwa kwa iwe ndi Mwini. Ndimo Petros 
natsegula nkamwa mwatshi, nati, 

Ndi nteradi didziwitsa kuti Mulungu alibe watsang’ko : 
koma m’ mitundu yonse iemwe aopa ie, natshita kudeka, ali 
wosekera kwa ie. Mau omwe natumiza kwa ana a Sirayeli, 
kuuza makalidwe abwino a ntendere ndi Yesu Kristu (ali 
Mwini wa onse)—mau amene mudziwa inu noka, omwe 
analimbikitsidwa mwa Yudeya lonse, kuiamba kwa Galileya, 
pambuiu mbapatisma lomwe Yohane nauza; inde Yesu wa 
Nazarete, bwanje kuti Mulungu anadzosa ie ndi Nzimu 
Woyera ndimo ndi mpamvu: emwe naendaenda kutshita 
ubwino, ndi kutshiritsa onse omwe anasautsidwa ndi diabolos ; 
kuti Mulungu anali ndi ie. Ndimo tiri omariza a zintu 
zonse zomwe nazitshita m’ dziko la Ayuda, ndi m 
Yerusalem; emwe enso napa, kupatshika ie pa ntengo. Ie 
Mulungu naukitsa pa dzua latshitatu, napatsa ie ku sonye- 
zedwa, si kwa antu onse, koma kwa omariza cmwe anasang - 


211 


24 


25 


26 
27 


28 


Za 


30 


Əl 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


212 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


e o 


(Dil 


13 


NTSHITO. 10. 41- 


kidwa patsogolo ndi Mulungu, mude kwa ife, tomwe tinadia 
ndi ku mwa ndi ie pambuiu anauka kwa akufa. Ndimo 
nauza ife ku uza kwa antu, ndimo ku mariza kuti amene 
ali iemwe aloezedwa ndi Mulungu ku kala Woweruza wa 
amoyo ndi akufa. Kwale aprofeti onse amariza, kuti mwa 
dzina latshi onse omwe amvana ndi ie adzalandira kubweza 
kwa zimpulupulu. 

Ntawi Petros analikulankula mau amene, Nzimu Woyera 
unagwa pa awo onse omwe anamva mau. Ndimo awo a 
kudula omwe anamvana nazizwa, monga ambiri monga 
nadza ndi Petros, tshifuka kuti pa Mitundu unso tshinatsan u- 
lidwa tshaulere tsha Nzimu Woyera. Kuti anamva awo 
kulankula ndi malilume, ndi kupambanitsa Mulungu. 
Ndimo Petros naiang'ka, Kodi muntu modzi adziwa ku kana 
madzi, kuti amene sakanabapatizidwa, omwe analandira 
Nzimu Woyera monga ife? Ndimo nauza awo ku bapatizi- 
dwa m’ dzina la Yesu Kristu. Ndimo napempa ie ku kala 
masiku owereng'jeka. 

Ndimo apostile ndi abali omwe anali m Yudeya anamva 
kuti Mitundu unso inalandira mau a Mulungu. Ndimo 
ntawi Petros anakwera ku Yerusalem, awo omwe anali a 
kudula nakangana ndi ie, kuti, Unaloa ndi antu osadulidwa, 
ndimo unadia nao. Koma Petros naamba, nasonyeza tshintu 
kwa awo m’ kundandalika, kuti, Dinali m mzinda wa Yopa 
kupempera: ndimo nm? tshoona dinaona tshoona, tshiwira 
tshimodzi kutsika, monga tshinali tshopfunda tshatshikuru 
tshinatsitsidwa kwa kumwamba ndi dzipe dzinai; ndimo 
tshinafika inde kwa ine: pa itsho ntawi dinayang'anitsa, 
dinaganiza, ndimo dinaona nyama za mapazi anai za pansi 
ndi zirombo ndi zokwawa ndi mbalame za mwamba, Ndimo 
dinamva anso liu kunena ndi ine, Uka, Petros; ipa nudia. 
Koma dinanena, Si tshointsho, Mwini : tshifuka palibe 
kantu kanko kapena kosatsuka sikanaloa palibe ntawi m 
nkamwa mwanga. Koma liu linaiang'ka ntawi yatshiwiri 
kwa mwamba, Tshomwe Mulungu watsuka, usapanga 
tshanko. Ndimo tshimene tshinatshitidwa katatu: ndimo 
zonse zinakokedwa anso m" mwamba. Ndimo ona, tsopano lino 
antu atatu naima patsogolo nyumba momwe tinali, anatumi- 
dwa kwa Kesareya kwa ine. Ndimo Nzimu unauza ine ku 
muka nao, kupanga kulibe kulekana. Ndimo abali amene 
asanu ndi modzi inso anatsagana ndi ine; ndimo tinaloa m' 
nyumba ya muntu: ndimo natiuza bwanje anaona njelo 








-11. 30. NTSHITO. 213 


kuima m' nyumba yatshi, ndi kuti, Tumiza kwa Yopa, 
nutenga Simon, dzina lina la emwe liri Petros; emwe 14 
adzalankula mau ndi iwe, mwa kuti udzapulumutsidwa, iwe 
ndi nyumba yako yonse. Ndimo monga dinaamba ku 15 
lankula, Nzimu Woyera unagwa pa awo, inde monga pa ife 

pa kwiamba. Ndimo dinakumbukila mau a Mwini, bwanje 16 
kuti nanena, Yohane nditu anabapatiza ndi madzi; koma 
mudzabapatizidwa ndi Nzimu Woyera. Ndimongati Mulungu 17 
anapatsa kwa awo tshaulere tshofana monga napatsa anso 
kwa ife, ntawi tinamvana ndi Mwini Yesu Kristu, dinali ani, 
kuti dikaima pa Mulungu? Ndimo ntawi anamva zintu 18 
zimene, nakala otshete, napambanitsa Mulungu, kuti, Pomwe 
kwa Mitundu unso Mulungu wapatsa kutembenuza ntima 
kwa moyo. 

Ndimo awo omwe anabalalitsidwa pa sautso yomwe 19 
inauka kwa Stefano anaenda monga kutali monga Fenike, 
ndi Kipro, ndi Antiyokwe, kulankula mau ndi palibe 
modzi koma kwa Ayuda oka. Koma anali ena a 20 
awo, antu a Kipro ndi Kirene, omwe, ntawi anafika kwa 
Antiyokwe, nalankula ndi Agrike enso, kuuza Mwini Yesu. 
Ndi dzanja la Mwini linali ndi awo: ndi ambiri omwe 21 
anamvana natembenuka kwa Mwini. Ndimo mbiri ndi awo 22 
inafika ku makutu a eklesia lomwe linali m Yerusalem: 
ndimo natumiza Barnaba monga kutali monga Antiyokwe : 
emwe, ntawi anafika, ndimo anaona kufatsa kwa Mulungu, 23 
anasekera; ndimo nalungamitsa awo onse, kuti ndi kuyere- 
keza kwa ntima akagwirizana ndi Mwini: kuti anali muntu 24 
wabwino, ndimo wodzaza ndi Nzimu Woyera ndimo ndi 
mvanu: ndi antu ambiri anaong'khetsedwa kwa Mwini. 
Ndimo naturuka ku Tarso ku funira Saulos: ndimo ntawi 25 
anampeza, natenga ie ku Antiyokwe. Ndimo kunali, kuti 26 
inde kwa tshaka tshonse anasong'kanitswa ndi eklesia, 
napunzitsa antu ambiri; ndimo kuti akupunzira anatshedwa 
Akristu kuamba m' Antiyokwe. 

Ndimo m' masiku amene aprofeti anatsika kwa Yerusalem 27 
kwa Antiyokwe. Ndimo nauka modzi wa awo atshedwa 28 
Agabo, nasonyeza ndi Nzimu kuti kudzakala njala yeikuru 
pa dziko lonse: yomwe inafika m' masiku a Klaudiyo. 
Ndimo akupunzira, antu onse kwa mpamvu yatshi, nayere- 29 
keza ku tumiza kutandizira kwa abali omwe nakala m' 
Yudeya: komwe enso natshita, kukutumiza kwa akuru ndi 30 
dzanja la Barnaba ndi Saulos. 


214 NTSHITO. 12. 1- 


19 Ndimo pa ntawi imene Herode fumu yotshuka natu- 


2 


3 


t 


10 


Pi 


12 


13 


14 


15 


16 


rutsa manja atshi ku sautsa ena a eklesia. Ndimo 
napa Yakobi njiratshi wa Yohane ndi mpeni wa nkondo. 
Ndimo ntawi naona kuti tshinaseketsa Ayuda, napitirira 
ku gwira Petros anso. Ndi adya anali masiku a nkate 
wopanga tshabe. Ndimo ntawi anagwira ie, namwika m’ 
nyumba ya ndima, napereka ie ku mwanai anai a 
ankhondo ku dikira ie; kuyerekeza pambuiu Mpasika ku 
turutsa ie kwa antu. Ndimo Petros anasungidwa m’ 
nyumba ya ndima : koma kupempera kunapangidwa kolimba 
ndi eklesia ku Mulungu kwa ie. Ndimo ntawi Herode 
anafuna kumturutsa, usiku womwe Petros analikugona 
pakati pa ankhondo awiri, womangidwa ndi maunyolo 
awiri: ndi akudikira patsogolo pa tshitseko nasunga nyumba 
ya ndima. Ndimo ona, njelo wa Mwini naima ndi le, 
ndimo kuunika kunawala m’ tshipinda: ndimo namenya 
Petros pa kundu, namukitsa, kuti, Uka nsanga. Ndimo 
maunyolo atshi anagwa kwa manja atshi. Ndimo njelo 
nanena nai’, Mangitsa, nimanga dzikwakwata dzako. Ndimo 
natshita tshointsho. Ndimo anena nai, Ponya tshopfunda 
tshako pa iwe, nunditsata. Ndimo naturuka, natsata ; 
ndimo sanadziwa kuti tshinali tshanteradi tshomwe tshinatshi- 
tidwa ndi njelo, koma naganiza naona tshoona. Ndimo 
ntawi anapita kudikira kwa tshimodzi ndi kwa tshiwiri, nafika 
kwa tshipata tshatshitsulo tshomwe tshitsogoza ku mzinda ; 
tshomwe tshinatseguka tshoka kwa awo: ndimo naturuka, 
napita mwa kwalala limodzi; ndimo tsopano lino njelo 
natshoka kwa ie. , Ndimo ntawi Petros natsitsimuka, nati, 
Tsopano didziwa kwa nteradi, kuti Mwini watumiza njelo 
watshi ndimo wapulumutsa ine kwa dzanja la Herode, ndi 
kwa kuyang'anira konse kwa antu a Ayuda. Ndimo ntaw' 
anaganiza ndi tshintu, nafika ku nyumba ya Mariya amai 
atshi a Yohane dzina lina la emwe linali Marko; pomwe 
ambiri anasong’kanitswa ndimo analikupempera. Ndimo 
ntawi nagogoda pa tshitseko tsha tshipata, butu linafika 
ku yang'ka, litshedwa Roda. Ndimo ntawi linadziwa liu la 
Petros, silinatsegula tshipata tshifuka tsha tshimwemwe, 
koma linatamangira umo, ndimo linauza kuti Petros naima 
patsogolo pa tshipata. Ndimo nanena ndi ilo, Uli wamisala. 
Koma ilo linatshimika m’ nteradi kuti tshinali tshointsho 
nditu. Ndimo nati, Ali njelo watshi. Koma Petros ana- 
gogodabe : ndimo ntawi anatsegula, namona, nazizwa 








-13. 8. NTSHITO. 215 


Koma ie, kukodola kwa awo ndi dzanja ku tontola, nauza 17 
awo bwanje Mwini naturutsa ie mwa nyumba ya ndima. 
Ndimo nati, Uza zintu zimenezi kwa Yakobi, ndi kwa abali. 
Ndimo natshoka, namuka ku malo ena. Ndimo monga 18 
nsanga monga unali msana, kunali kuzingalidwa si kwaku- 
ng'ono mwa ankhondo, Petros kunali bwanje. Ndimo 19 
ntawi Herode anafunira le, ndimo sanampeza, nafunsitsa 
akudikira, nauza kuti akapedwa. Ndimo natsika kwa 
Yudeya ku Kesareya, nakala apo. 

Ndimo nakwia kwambirindi Akutire ndi Akutsidon: ndimo 20 
nafika ndi ntima umodzi kwa ie, ndimo, anapanga Blasto 
dindo wa fumu yotshuka mbali wao, napempa ntendere, 
tshifuka dziko lao linaetedwa kwa dziko la fumu yotshuka. 
Ndimo pa siku lokazika Herode nadzibvala m° nsaru 21 
zotshuka, nakala pa mpando wotshuka, napanga kugwira- 
moyo kwa awo. Ndimo antu napfula, kuti, Liu la mulungu, 22 
ndimo si la muntu. Ndimo tsopano lino njelo wa Mwini 23 
namenya le, tshifuka sanapatsa kupambana kwa Mulungu: 
ndimo anadibwa ndi zimbozi, nasirizika. 

Koma mau a Mulungu nakula napindula. 24 

Ndimo Barnaba ndi Saulos nabwera ku Yerusalem, ntawi 25 
anadzaza kuimirira kwao, kutenga nao Yohane dzina lina 
la emwe linali Marko. 

Ndimo kunali pa Antiyokwe, m eklesia lomwe linali apo, 1 8 
aprofeti ndi apunzitsi, Barnaba, ndi Simon emwe natshedwa 
Nigeri, ndi Lukiyo wa Kirene, ndi Manayen mpwatshi . 
wosunga wa Herode woweruza wa tshinai, ndi Saulos. 
Ndimo monga naimirira kwa Mwini, naleka kudia, Nzimu 2 
Woyera unanena, Sang'ka kwa ine Barnaba ndi Saulos kwa 
ntshito kwa yomwe daitana awo. Pomwe, ntawi analeka 
kudia napempera naika manja ao pa awo, natumiza awo. 

Ndimo awo, kutumidwa ndi Nzimu Woyera, natsika ku 4 
Selukiya; ndi kwa uko naenda ndi matanga ku Kipro. 
Ndimo ntawi anali pa Salamis, nauza mau a Mulungu m 5 
masinagoge a Ayuda: ndimo anali inso ndi Yohane monga 
woimirira wao. Ndimo ntawi anamuka mwa tshisi tshonse 6 
kwa Pafo, napeza woombeza ula inodzi, mprofeti wonama, 
Myuda, dzina la emwe linali Barayesu; emwe anali ndi 
mbiri, Sergo Paulos, muntu wa kudziwitsa. Amene 
naitana kwa ie Barnaba ndi Saulos, nafuna ku mva mau a 
Mulungu, Koma Elima woombeza ula (kuti tshointsho 83 
liri dzina latshi ndi kusandukay natsutsa awo, kufuna ku 


cd 


a] 


216 NTSHITO. 13. -£ 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


balutsa mbiri kwa mvanu. Koma Saulos, emwe enso 
atshedwa Paulos, wodzaza ndi Nzimu Woyera, nayang'anitsa 
le, nati, O wodzaza ndi tshinyengo tshonse ndi mpulupulu 
zonse mwana iwe wa diabolos, liwongo iwe la kudeka konse, 
kodi usafuna ku leka ku tembenuza njira zodeka za Mwini? 
Ndimo tsopano, ona, dzanja la Mwini liri pa iwe, ndimo 
udzakala ndi kungu, sikuona dzua kwa ntawi. Ndimo 
tsopano lino zinagwa pa le nkhungu ndi ndima; ndinio 
naendaenda kufunira wina ku tsogolera ie ndi dzanja. 
Ndimo mbiri, ntawi naona tshiani tshinatshitidwa, namvana, 
kuzizwa kwa kupunzitsa kwa Mwini. 

Ndimo Paulos ndi gulu latshi naenda ndi matanga kwa Pafo, 
nafika ku Perga m’ Pamfiliya : ndimo Yohane natshoka kwa 
awo, nabwera ku Yerusalem. Koma awo, kupita kwa 
Perga, nafika kwa Antiyokwe wa Pisidiya; ndimo naloa m’ 
sinagoge pa dzua la sabata, nakala pansi. Ndimo pambuiu 
pa kuwerenga kwa mau ndi aprofeti akuru a sinagoge 
natumiza kwa awo, kuti, Amuna, abali, ngati mupotshera 
mau a kulungamitsa kwa antu, nenani. Ndimo Paulos 
nauka, ndi kukodola ndi dzanja nati, 

Amuna, Asirayeli, ndi inu nomwe muopa Mulungu, mumve. 
Mulungu wa antu amene Sirayeli nasang'ka atatu atu, 
napambanitsa antu ntawi nakala alendo m' dziko la Yiputa, 
ndimo ndi nkono wolimba natsogoza awo mwa ilo. Ndimo 
kwa pa ntawi ya dzaka makumi anai anamva makalidwe ao m’? 
tshipululu. Ndimo ntawi anamwaza mitundu isanu ndi iwiri 
m’ dziko la Kanane, napatsa awo dziko lao kwa tsholoa, kwa 
dzaka mazana anai ndi makumi asanu: ndimo pambuiu zintu 
zimenezi napatsa awo oweruza kwa ntawi ya Samuweli 
mprofeti. Ndimo pambuiu nafunsa kwa fumu yotshuka: 
ndimo Mulungu napatsa awo Saule mwana wa Kishe, muntu 
wa fuko la Benyamin, kwa ntawi ya dzaka makumi anai. 
Ndimo ntawi anatshotsa ie, naukitsa Davide kukala fumu 
yotshuka yao; kwa emwe enso namariza, nati, Dapeza 
Davide mwana wa Yishayi, muntu kwa ntima wanga, emwe 
adzatshita kufuna kwanga konse. Wa mbeu ya muntu 
amene Mulungu kwa kulonjezana watenga kwa Sirayeli 
Mpulumutsi, Yesu; ntawi Yohane anauza poiamba patsogolo 
pa kudza kwatshi mbapatisma la kutembenuza ntima ku 
antu onse a Sirayeli. Ndimo monga Yohane analikudzaza 
kupita kwatshi, nati, Muganiza kuti diri ani? Sindiri ze. 
Koma ona, kudza modzi pambuiu pa ine, dzikwakwata dza 





-13. 45. NTSHITO. 


mapazi a emwe sindienera ku masula. Amuna, abali, ana a 
fuko la Abraham, ndi amenewo mwa inu omwe aopa Mulungu, 
kwa ife mau a kupulumutsa kumene atumidwa. Kuti awo 
omwe akala m’ Yerusalem, ndi oweruza ao, tshifuka sana- 
mdziwa, kapena maliu a aprofeti omwe awerengedwa pa 
masabata ouse, nadzaza awo ndi kusutsa te. Ndimo ngati 
sanapeza tshifukwa tsha imfa mwa ie, kosuntira nafunsa 
Pilato kuti anganapedwa. Ndimo ntawi anadzaza zintu 
zonse zomwe zinalembedwa ndi je, natsitsa ie kwa ntengo, 
namwika m mwanda. Koma Mulungu naukitsa ie kwa 
akufa: ndimo anaonedwa kwa masiku ambiri ndi awo omwe 
nakwera ndi ie kwa Galileya ku Yerusalem, omwe ali 
tsopano omariza atshi kwa antu. Ndimo titenga kwa inu 
makalidwe abwino a kulonjezana kunapangidwa kwa atate, 
bwanje kuti Mulungu wadzaza kumene kwa ana atu, mwa 
kuti naukitsa Yesu; monga anso alembedwa m’ salmo 
latshiwiri, Uli Mwana wanga, siku limene dabala iwe. 
Ndimo monga ndi kuti naukitsa ie kwa akufa, tsopano 
palibe enso ku bwera kwa kubvunda, wanena tshointsho, 
Didzapatsa inu madalo oyera ndi olimbika a Davide. 
Tshifuka anena anso m’ salmo lina, Usadzapatsa Woyera 
wako ku ona kubvunda. Kuti Davide, pambuiu m’ fuko 
latshi anaimirira kuweruza kwa Mulungu, nagona, naikidwa 
kwa atatu atshi, naona kubvunda: koma ie emwe Mulungu 
anaukitsa sanaona kubvunda. Ndimo kudziwidwa kwa inu, 
amuna, abali, kuti mwa muntu amene kubweza kwa zoipa ku 
uzidwa kwa inu: ndimo ndi ie onse omwe amvana adeke- 
tsedwa kwa zintu zonse, kwa zomwe simudziwa ku deketsedwa 
ndi mau a Moses. Ndimo tshenjerani, kani tshimene tshidza 
pa inu, tshomwe tshinenedwa mwa aprofeti; 

Onani, onyoza inu, ndi zizwitswani, ndi mwazani ; 

Kuti ditshita ntshito m’ masiku anu, 

Ntshito yomwe musadzamvana konse, ngati modzi 

aiuza kwa inu. 

Ndimo monga naturuka, napempa kuti mau amene 
anangolankulidwa kwa awo sabata lina. Ndimo ntawi 
sinagoge linabalalika, ambiri a Ayuda ndi a openduka 
opembedza, natsata Paulos ndi Barnaba: omwe, kulankula 
ndi awo, nafulumiza awo ku kalabe mw’ kufatsa kwa 
Mulungu, 

Ndimo sabata lina pafupi ndi mzinda wonse unasong’kani- 
dwa ku mva mau a Mulungu. Koma ntawi Ayuda naona 


217 


26 


27 


28 
23 


30 
31 


32 


33 


34 


39 


36 


37 
38 


39 


40 


41 


42 
43 


44 
45 


218 NTSHITO. 13. 45- 


47 


48 
49 
50 


5l 
52 


antu ambiri, anadzazidwa ndi nsanje, nadzudzula zintu 
zomwe zinalankulidwa ndi Paulos, natukwana. Ndimo 
Paulos ndi Barnaba nanena kolimba, nati, Kukanakala kuti 
mau a Mulungu akanalankulidwa poiamba kwa inu. Mwa 
kuti muaturutsa kwa inu, ndimo muweruza inu noka 
osaenera kwa moyo wosamariza, ona, titembenuka kwa 
Mitundu. Kuti tshointsho Mwini wauza ife, kuti, 

Daika iwe kwa kuunika kwa Mitundu, 

Kuti ukakala kwa kupulumutsa kwa malo akutali 

a dziko. 

Ndimo monga Mitundu inamva amene, nisekera, nipamba- 
nitsa mau a Mulungu: ndimo monga yambiri monga ina- 
loezedwa ku moyo wosamariza inamvana. Ndimo maua 
Mwini anayanikidwa mwa dziko lonse. Koma Ayuda 
nafulumiza akazi opembedza a makalidwe olemerera, ndi 
antu akuru a mzinda, nakantshizira kuzunza pa Paulos ndi 
Barnaba, naturutsa awa ku miraga yao. Koma nasansa 
fumbi la mapazi ao pa awo, nadza kwa Koniyon. Ndimo 
akupunzira nadzazidwa ndi tshimwemwe ndimo ndi Nzimu 


Woyera. 


14 Ndimo kunali m' Koniyon, kuti naloa pa modzi mwa 


2 


3 


10 
11 


sinagoge la Ayuda, nalankula tshointsho, kuti antu ambiri 
a Ayuda ndi a Agrike namvana. Koma Ayuda omwe anali 
osamvera nakantshizira mizimu ya Mitundu, napanga iyo ku 
kala yakukwia pa abali. Ndimo ntawi yeitali nakala apo 
kunena kolimbika m Mwini, emwe namariza ndi mau 2 
kufatsa kwatshi, kupatsa zizindikilo ndi zozizwa kutshitidwa 
ndi manja ao. Koma antu ambiri a mzinda anagawidwa; 
ndi pande linakala ndi Ayuda, ndi pande ndi apostile. 
Ndimo ntawi kuteta kunapangidwa kwa Mitundu ndi kwa 
Ayuda ndi kwa oweruza ao, ku tshita koipa nawo, ndi 
ku ponya miala pa awo, naamba ku dziwa ndi tshimene, 
natawa ku mizinda ya Likawoniya, Lystra ndi Derbe, ndi 
dziko lozungulira: ndimo apo nauza ivangeli. 

Ndimo pa Lystra nakala muntu modzi, wopanda mpamvu 
m’ mapazi atshi, wopunduka miendo kwa tshibaliro tsha amai 
atshi, emwe palibe ntawi anaenda. Emwe anamva Paulos 
kulankula: emwe, kuyang'anitsa ie, ndi kuona kuti anali 
ndi mvanu ku pulumutsidwa, nati ndi liu lalikuru, Ima ndi 
mapazi ako. Ndimo nalumpa naendaenda. Ndimo ntawi 
antu ambiri anaona tshomwe Paulos anatshita, natukula liu 
lao, kuti w liu la Likawoniya, Milungu inatsika kwa ife m 








-15. 1. NTSHITO. 


kufaniza kwa antu. Ndimo natshedwa Barnaba, Zeyos; ndi 
Paulos, Hermes, tshifuka anali wonena wopambana. Ndimo 
ndzukuru wa Zeyos, tempile la emwe linali patsogolo pa 
mzinda, natenga zing'ombe ndi zingwe za malua kwa dzipata, 
ndimo anafuna ku tsira nsembe ndi antu ambiri. Koma 
ntawi apostile, Barnaba ndi Paulos, anamva, anang'amba 
miinjiro yao, nalumpa patsogolo mwa antu ambiri, kupfula 
ndi kuti, Mafumu, bwanje mutshita zintu zimenezi? Ife 
euso tiri antu a makalidwe ofana ndi inu, ndimo titengera 
inu makalidwe abwino, kuti mukatembenuka kwa zintu 
zimenezi zautsiru kwa Mulungu wamoyo, emwe napanga 
kumwamba ndi dziko ndi nyanja, ndi zonse zomwe ziri mwa 
izo: emwe m' mafuko anapita anamva mitundu yonse ku 
pita m’ njira zao. Ndimo kosuntira sanaleka ie eka 
wopanda kumariza, mwa kuti natshita ubwino, napatsa inu 
kwa kumwamba mvula ndi nsiku zadzobala, kudzaza mitima 
yanu ndi kudia ndi kusekera. Ndimo ndi mau amene na- 
leketsa kopereweza antu ambiri kwa ku tsira nsembe kwa 
awo. 

Koma kunafika uko Ayuda kwa Antiyokwe ndi Koniyon: 
ndimo anakantshizira antu ambiri, naponya miala pa Paulos, 
namkoka ku mzinda, kuganizaganiza kuti anafa. Koma 
monga akupunzira naima kozungulira ie, nauka, naloa 
muzinda; ndimo pa mawa naturuka ndi Barnaba ku 
Derbe. Ndimo ntawi anauza ivangeli ku mzinda umene, 
ndimo anapanga akupunzira ambiri, nabwera ku Listra, ndi 
ku Koniyon, ndi ku Antiyokwe, kulimbikitsa mizimu ya 
akupunzira, kutaulira awo ku kalabe mwa mvanu, ndimo 
kuti mwa masautso ambiri tikanaloa m’ dziko la Mulungu. 
Ndimo ntawi analoeza akuru kwa awo m’ maeklesia onse, 
ndi anapempera ndi kuleka kudia, nabvomereza awo kwa 
Mwini, ndi emwe anamvana. Ndimo napita pakati pa 
Pisidiya, nafika kwa Pamfiliya. Ndimo ntawi analankula 
mau m' Perga, natsika ku Atiliya; ndimo uko naenda ndi 
matanga ku Antiyokwe, kwa komwe anaperekedwa kwa 
kufatsa kwa Mulungu kwa ntshito yomwe anadzaza. Ndimo 
ntawi anafika, ndi anasong'kanitsa eklesia, anauza anso zintu 
zonse zomwe Mulungu anazitshita nao, ndimo bwanje kuti 
anatsegula tshitseko tsha mvanu kwa Mitundu. Ndimo 
uakala si ntawi yeing'ono ndi akupunzira, 


29 


12 
13 


14 
15 
16 
17 
14 


19 


20 


21 


22 


23 


24 
25 


26 
27 


28 


Ndimo antu ena natsika kwa Yudeya napunzitsa abali,1 5 


kuti, Kani mudulidwa pambuiu pa mwambi wa Moses, 


220 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


NTSHITO. 15. 1- 


musadziwa ku pulumutsidwa. Ndimo ntawi Paulos ndi 
Barnaba napotshera kukanirana si kwakung'ono ndi kufunsa 
nao, abali naloeza kuti Paulos ndi Barnaba, ndi ena a awo, 
akakwera ku Yerusalem kwa apostile ndi akuru ndi funso 
limene. Ndimo awo, kuperekezedwa pa njira yao ndi 
eklesia, napita pakati pa Fenike ndi Samariya, kuuza kute- 
mbenuza kwa Mitundu: ndimo nasekeretsa kwambiri abali 
onse. Ndimo ntawi anafika ku Yerusalem, analandiridwa ndi 
eklesia ndi apostile ndi akuru, ndimo nauza anso zintu zonse 
zomwe Mulungu anatshita ndi awo. Koma anauka ena a 
kugawa kwa Afarisi omwe namvana, kuti, Tshiri tsha- 
bwino ku dula awo, ndi ku uza awo ku sunga mau a 
Moses. 

Ndimo apostile ndi akuru anasong'kanitswa ku ganiza ndi 
tshintu tshimene. Ndimo ntawi kunali kufunsa kwambiri, 
Petros nauka, nanena nao, 

Amuna, abali, mudziwa bwanje kuti m' masiku akali Mu- 
lungu nasang'ka mwa inu, kuti ndi nkamwa mwanga Mitundu 
ikamva mau a ivangeli, ndi ikamvana. Ndimo Mulungu, 
emwe adziwa ntima, namariza nayo, kupatsa iyo Nzimu 
Woyera, inde monga natshita kwa ife; ndimo sanapanga 
kulekana pakati pa ife ndi iyo, kutsuka mitima yao ndi 
mvanu. Ndimo tsopano bwanje muyesa Mulungu, kuti 
mukaika tshigologolo pa kosi la akupunzira, tshomwe kapena 
si atatu atu, kapena ife sitinali ndi mpamvu ku nyamula? 
Koma timvana kuti tidzapulumutsidwa mwa kufatsa kwa 
Mwini Yesu, modzimodzi ndi iyo. 

Ndimo antu ambiri onse natontola; namva Barnaba ndi 
Paulos kunena anso zizindikilo ndi zozizwa zomwe Mulungu 
anazitshita mwa Mitundu ndi awo. Ndimo pambuiu 
anatontola, Yakobi naiang'ka, kuti, 

Amuna, abali, imvani ine: Simeyon wauza anso bwanje 
poiamba Mulungu anatshezera Mitundu, ku tshotsa mwa iyo 
antu kwa dzina latshi. Ndimo kwa tshimene mau a aprofeti 
agwirizana; monga alembedwa, 

Pambuiu zintu zimenezi didzabwera, 

Ndimo didzamanga anso msasa wa Davide, womwe 
unagwa; 

Ndimo didzamanga anso mapasuko a iwo, 

Ndimo didzauimitsa : 

Kuti otsala a antu angofunira Mwini, 

Ndi Mitundu yonse, pa yomwe dzina langa litshedwa, 


-15. 37. NTSHITO. 


Ati Mwini, emwe apanga zintu zimenezi zodziwidwa 
kwa kuamba kwa dziko. 

Mwa kuti kuweruza kwanga kuli, kuti sitibvuta awo omwe 
kwa Mitundu atembenuka kwa Mulungu ; koma kuti tilembe 
kwa awo, kuti aleke kwa madetso a mafano, ndi kwa dama, 
ndi kwa tshomwe tshikwipidwa, ndi kwa mwazi. Kuti 
Moses kwa mafuko akali apotshera m’ mizinda yonse awo 
omwe auza ije, kuwerengedwa m’ masinagoge masabata 
onse. 

Pomwe kuganizidwa bwino ku apostile ndi akuru, ndi 
eklesia lonse, ku sangka antu mwa gulu lao, ndi ku tumiza 
awo ku Antiyokwe, ndi Paulos ndi Barnaba; Yuda atshe- 
dwa Barsaba, ndi Sila, antu akuru mwa abali: ndimo 
nalemba #shointshi ndi awo, Apostile ndi abali akuru kwa 
abali omwe ali a Mitundu mwa Antiyokwe ndi Siriya ndi 
Kilikia, kuutsa: Mwa kuti tamva kuti ena omwe naturuka 
kwa ife anabvuta inu ndi mau, kupasula mizimu yanu; 
kwa omwe sitinapatsa mau; kuganizidwa bwino kwa ife, 
kunafika ku ntima umodzi, ku sangka antu ndi ku tumiza 
awo kwa inu ndi Barnaba ndi Paulos okondedwa atu, antu 
omwe anadzitala mioyo yao kwa dzina la Mwini watu Yesu 
Kristu. Ndimo tatumiza Yuda ndi Sila, omwe awo oka 
anso adzauza inu zintu zomwe ndi mau a nkamwa. Kuti 
kunaganizidwa bwino kwa Nzimu Woyera, ndi kwa ife, ku 
ika pa inu palibe katundu wang'kuru wopambana zintu 
zimene zofunidwa; kuti muleka kwa zintu zotsiridwa kwa 
mafano, ndi kwa mwazi, ndi kwa zintu zokwipidwa, ndi kwa 
dama; kwa zomwe ngati musunga inu noka, tshidzakala 
bwino ndi inu. Kalani bwino. 

Ndimo awo, ntawi anatshotsedwa, natsika kwa Antiyo- 
kwe; ndimo anasong'kanitsa antu ambiri, anapereka epistola. 
Ndimo ntawi analiwerenga, nasekera kwa kusangalatsa. 
Ndi Yuda ndi Sila, ali awo oka anso aprofeti, nataulira 
abali ndi mau ambiri, nalimbikitsa awo. Ndimo pambuiu 
anakala ntawi yeing'ono apo, anatshotsedwa m’ ntendere 
kwa abali kwa awo omwe anaturutsa awo. Koma Paulos 
ndi Barnaba nakala m' Antiyokwe, kupunzitsa ndi kuuza 
mau a Mwini, ndi ambiri ena anso. 

Ndimo pambuiu masiku ena Paulos nanena ndi Barnaba, 
Tibwere tsopano ndimo titsheze ndi abali m mizinda yonse 
mwa iyo tinauza mau a Mwini, ndimo tione bwanje akala. 
Ndimo Barnaba nafuna ku tenga nao Yohane enso, emwe 


221 


18 


19 
20 


21 


22 


23 


24 
25 
26 
27 
28 


29 


222 NTSHITO. 15. 37- 


38 natshedwa Marko. Koma Paulos wosaganiza bwino ku 
tenga nao iemwe napambuka kwa awo kwa Pamfiliya, ndimo 

39 sanapita nao kwa ntshito. Ndimo kunauka kukangana 
kolimba, tshointshi kuti nalekana, ndi Barnaba natenga 

40 Marko ndi je, naenda ndi matanga kwa Kipro; koma 
Paulos nasang'ka Sila, naturuka, kunabvomerezedwa ndi 

41 abali kwa kufatsa kwa Mwini. Ndimo napita pakati pa 
Siriya ndi Kilikiya, kulimbitsa maeklesia. 

16 Ndimo nadza anso ku Derbe ndi ku Listra: ndimo ona, 
wakupunzira modzi anali apo, atshedwa Timote, mwana wa 
Myuda wankazi emwe namvana; koma atatu atshi anali 

2 Mgrike. Emwe anauzidwa bwino ndi abali omwe anali pa 
3 Listra. ndi Koniyon. le Paulos nafuna ku muka nař; 
ndimo namtenga namdula tshifuka tsha Ayuda omwe anali m’ 
maiko amene: kuti nadziwa onse kuti atatu atshi anali 
4 Mgrike. Ndimo monga napita pakati pa mizinda, napereka 
awo mau ku sunga, omwe anaikidwa ndi apostile ndi akuru 
5 omwe anali pa Yerusalem. Tshointsho maeklesia analimbi- 
tsidwa m mvanu, napindulidwa m’ kuwerenga masiku onse. 
6 Ndimo napita pakati pa dziko la Frigiya ndi Galatiya, 
kunaletsedwa ndi Nzimu Woyera ku lankula mau m’ Asiya; 
7 ndimo ntawi anafika pandunji pa Misiya, nayesa ku loa m’ 
8 Bitiniya; ndimo Nzimu wa Yesu sunaleka awo; ndimo 
9 kupita mbali mwa Misiya, natsika ku Trowa. Ndimo 
tshoona tshinasonyeza ku Paulos usiku; Kunali muntu wa 
Makedoniya kuima, kupempa ie, ndi kuti, Yambuka m’ 

10 Makedoniya, nutangata ife. Ndimo ntawi anaona tshoona, 
tsopano lino tinafuna ku turuka m’ Makedoniya, kumariza 
kuti Mulungu anaitana ife ku uza ivangeli kwa awo. 

11 Ndimo kuenda ndi matanga kwa Trowa, tipanga kupita 
kolungama ku Samotrake, ndimo siku lotsata ku Neyapo- 

12 lis; ndi kwa uko kwa Filipi, womwe uli mzinda wa Make- 
doniya, woiamba wa dziko, koloni la Aroma: ndimo tinali 

13 m’ mzinda umene kukala masiku ena. Ndimo pa dzua la 
sabata tinaturuka kunja kwa tshipata mbali mwa ntsinje, 
pomwe tinaganizaganiza analipo malo a kupempera; ndimo 
tinakala pansi, nalankula ndi akazi omwe anasong'kana. 

14 Ndimo nkazi wina atshedwa Lidiya, wogulitsa wa tshaku- 
detsa, wa mzinda wa 'Tiyatira, modzi emwe napembedza 
Mulungu, anamva ife: ntima wa emwe Mwini anatsegula, 
kusamala ndi zintu zomwe zinalankulidwa ndi Paulos. 

15 Ndimo ntawi anabapatizidwa, ndi banja latshi, napempa ife, 





= — 


-16. 31. NTSHITO. 


kuti, Ngati mwaweruza ine ku kala ndi mvanu kwa Mwini, 
loani m' nyumba yanga, ndimo kalani umo. Ndimo nafulu- 
miza ife. 

Ndimo kunali, monga tinalikupita ku malo a kupempera, 
kuti butu limodzi liri ndi nzimu wa ulaula linakomana ndi ife, 
lomwe linatenga ambuiye atshi kupindula kwambiri ndi 
kuombeza ula. Lomwe kutsata Paulos ndi ife linapfula, 
kuti, Antu amene ali akapolo a Mulungu Wang'kuru 
Wopambana, omwe auza kwainu njira ya kupulumutsa. 
Ndimo tshimene linatshita kwa masiku ambiri. Koma 
Paulos, kunantentemeredwa kwambiri, natembenuka nanena 
ndi nzimu, Diuza iwe m’ dzina la Yesu Kristu ku turuka 
mwa ilo. Ndimo unaturuka mwa ora limene. 

Koma ntawi ambuiye atshi naona kuti kulingalira kwa 
kupindula kwao kunatshoka, nagwira Paulos ndi Sila, 
nakoka awo m malo a maronda patsogolo pa oweruza, 
ndimo ntawi anatenga awo kwa akazembe, nati, Antu 
amene, ali Ayuda, antentemeretsa kwambiri mzinda watu, 
nauza makalidwe omwe osali amau kwa ife ku landira, 
kapena ku sunga, tiri Aroma. Ndimo antu ambiri nauka 
pa modzi pa awo: ndi akazembe nang'amba miinjiro yao 
kwa awo, nauza ku menya awo ndi zintole. Ndimo ntawi 
namenya mikakato yambiri pa awo, naaponya m' nyumba 
ya ndima, kuuza ndindo wa nyumba ya ndima ku sunga 
awo kolimbika: emwe, kunalandira kuuza kotere, naponya 
awo m' tshipinda tsha nyumba ya ndima tshapakati, 
namanga mapazi ao kolimba m' magoli. Koma kwa pakati 
pa usiku Paulos ndi Sila analikupempera ndi kuimba 
zinyimbo kwa Mulungu, ndi omangidwa analikumva awo; 
Ndimo nsangansanga kunali tshibvomezi tshatshikuru, 
monga kuti maziko a nyumba ya ndima anagwedezedwa : 
ndimo tsopano lino dzitseko dzonse dzinatsegulidwa; ndi 
zomanga za onse zinamasulidwa. Ndimo ndindo wa 
nyumba ya ndima anadzukitswa kwa tulo, ndimo kuona 
dzitseko dza nyumba ya ndima dzotsegudwa, naturutsa 
mpeni watshi wa nkondo, ndimo natofuna kudzipa, kuga- 
nizaganiza kuti omangidwa anapulumuka. Koma Paulos 
napfula ndi liu lalikuru, kuti, Usadzipweteka: kuti tiri tonse 
muno. Ndimo naitana kwa miuni, nalumpira umo, ndimo, 
kuntuntumira ndi kuopa, nagwa patsogolo pa Paulos ndi 
Sila, naaturutsa, nati, Mafumu, kodi dikanatshita tshiani ku 
pulumutsidwa? Ndimo nati, Mvana ndi Mwini Yesu, ndimo 


223 


16 


17 


18 


t9 


20 


21 
22 


23 


24 


29 


26 


27 


28 


29 


30 
3J 


224 


32 


33 


34 


39 
36 


37 


38 
39 


40 


NTSHITO. 16. 31- 


udzapulumutsidwa, iwe ndi nyumba yako. Ndimo nala- 
nkula mau a Mwini ndi ie, ndi onse omwe anali m’ nyumba 
yatshi. Ndimo natenga awo ora lomwe la usiku, natsuka 
mikakato yao; nabapatizidwa, ie ndi onse atshi, tsopano lino. 
Ndimo nakweretsa awo m' nyumba yatshi, naika kudia 
patsogolo pa awo, nasekera kwambiri, ndi nyumba yatshi 
yonse, anamvana ndi Mulungu. 

Koma ntawi linali siku, akazembe natumiza anyamata ao, 
kuti, Masula antu amene. Ndimo ndindo wa nyumba ya 
ndima nauza mau kwa Paulos, kuti, Akazembe anatumiza 
ku masula inu; ndimo tsopano turukani, mukani m’ 
ntendere. Koma Paulos nanena nao, Anamenya ife poyera, 
osasutsidwa, antu omwe ali Aroma, naponya ife m’ nyumba 
ya ndima; ndimo tsopano kodi aturutsa ife kutseri? iai 
nditu; koma afike awo oka ndimo atiturutsa. Ndimo 
anyamata nauza mau amene kwa akazembe: ndimo naopa, 
ntawi anamva kuti anali Aroma; ndimo nadza napempa 
awo; ndimo ntawi anaturutsa awo, nafunsa awo ku tshoka 
kwa mzinda. Ndimo naturuka nyumba ya ndima, naloa m' 
nyumba ya Lidiya: ndimo ntawi anaona abali, nasangalatsa 
awo, namuka. 


17  Ndimo ntawi anapita pakati pa Amfipolis ndi Apoloniya, 


2 


3 


nafika ku Tesalonika, pomwe linali sinagoge la Ayuda: 
ndimo Paulos, monga makalidwe atshi anali, naloa kwa awo, 
ndimo kwa masiku a sabata atatu nasing'kasing'ka ndi 
awo kwa malemba, kutsegula ndi kutero, kuti Kristu 
akanamva, ndi ku uka anso kwa akufa; ndi kuti Yesu 
amene, emwe, nati, diuza kwa inu, ali Kristu. Ndi ena a 
awo anakantshirizidwa, napatikana ndi Paulos ndi Sila; ndi 
a Agrike opembedza antu ambiri, ndi a akazi akuru si 
owereng'jeka. Koma Ayuda, kusuntidwa ndi nsanje, na- 
tenga ku awo antu ena oipa a apokoso, ndimo kusong'ka- 
nitsa antu ambiri, napanga mzinda pokoso; ndi kulowerera 
nyumba ya Yason, nafuna ku turutsa awo kwa antu. 
Ndimo ntawi sanapeza awo, nakoka Yason ndi abali ena 
patsogolo pa oweruza a mzinda, kupfula, amene omwe 
anatembenuza dziko ali kuno onso; omwe Yason walandira : 
ndi amene onse atshita pa mau a Kesare, kunena kuti 
iri famu yotshuka ina, modzi Yesu. Ndimo anantente- 
mera antu ambiri ndi oweruza a mzinda, ntawi anamva 
zintu zimenezi. Ndimo ntawi anatenga tshigwiriro kwa 
Yason ndi otsala, namasula awo, 








Ei7. 25, NTSHITO. 


225 


Ndimo abali tsopano lino natshotsa Paulos ndi Sila usiku 10 


kwa Bereya: omwe ntawi anafika uko naloa m' sinagoge la 
Ayuda. Ndimo amenewa anali otshuka opambana amenewo 
m' Tesalonika, mwa kuti analandira mau ndi kuta konse kwa 
muwongo, kuyang'anira malemba masiku onse, ngati zintu 
zimenezi zinali tshointsho. Ndimo ambiri a awo namvana; 
anso a akazi Agrike a makalidwe otshuka, ndi a antu, si 
owereng'jeka. Koma ntawi Ayuda a Tesalonika anali ndi 
kudziwa kuti mau a Mulungu anauzidwa ndi Paulos pa 
Bereya anso, nafika uko onso, kufulumiza ndi kuntentemera 
antu ambir. Ndimo pomwe tsopano lino abali natshotsa 
Paulos ku enda monga kutali monga ku nyanja: ndimo Sila 
ndi Timote anakalabe apo. Koma awo omwe naperekeza 
Paulos namtenga monga kutali monga Atene: ndimo kula- 
ndira mau kwa Sila ndi Timote kuti akafika kwa ie ndi 
nsangu wonse, namuka. 

Ndimo ntawi Paulos nalindira awo pa Atene, nzimu 
watshi unaukitswa mwa ie, monga naona mzinda wodzaza 
ndi mafano. Ndimo nasing'kasing'ka m°’ sinagoge ndi 
Ayuda ndi antu opembedza, ndi m°’ malo a maronda masiku 
onse ndi awo omwe nakomana nai. Ndi ena anso a okonda- 
nzeru a Aepikure ndi Astoike nakomana nař. Ndi ena 
nati, Wolankuladala amene afuna ku nena tshiani? ena, 
Aonedwa ku li wakuuza wa ademon osadziwika: tshifuka 
nauza Yesu ndi kuukirira. Ndimo nagwira ie, natenga ie 
kwa Areyopago, kuti, Kodi tidziwe tshiani kupunzitsa kwa- 
tsopano kumene kuli, komwe kulankulidwa ndi iwe? Kuti 
utenga zintu zosazizwika zina kwa makutu atu: ndimo tifuna 
ku dziwa tshiani zintu zimenezi zitantauza. (Ndimo 
Akuatene onse ndi aulendo kukala apo napisa ntawi zao m’ 
palibe kantu kwina, koma kapena ku uza kapena ku mva 
kantu katsopano kena.) Ndimo Paulos naima pakati pa 
Areyopago, nati, 

Amuna, Akuatene, m’ zintu zonse diona kuti muli 
opembedza opambana. Kuti monga dinapita, ndinayang'anira 
zopembezedwa zanu, dinapeza anso katshisi ndi lemba 
limene, Kwa MuLruxeu Wosapziwiowa. Mdimo tshomwe 
kusadziwa mupembedza, tshimene diika patsogolo pa inu. 
Mulungu emwe anapanga dziko ndi zintu zonse mwa ilo, ie, 
ali Mwini wa mwamba ndi pansi, wosakala m’ malo oyera 
apangidwa ndi manja; kapena wosaimiriridwa ndi manja a 
antu, monga ngati afunira kantu, kuona kuti ie eka apatsa 

P 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 
20 


21 


22 


23 


24 


29 


226 NTSHITO. 17. 25- 


26 ku onse moyo, ndi pwea, ndi zintu zonse; ndimo napanga 
kwa modzi, mitundu yonse ya antu ku kala pa nkope 
yonse ya dziko, kunasonyeza nsiku zao zoikidwa, ndi 

27 maliri a malo ao; kuti ikafuna Mulungu, ngati kapena 
inangofufunyira ie, ndi ku peza ie, koma wosali kntali kwa 

28 ife tonse: kuti mwa ie tikala ndi moyo, ndi tisunta, ndi tiri; 
monga inde ena a opanga nyimbo anu ananena, Kuti tiri 

29 inso ana atshi. Ndimo tiri ana a Mulungu, sitikanaganiza 
kuti Umulungu uli wofana ndi golide, kapena silivere, 
kapena mwala, zilembedwa ndi nzeru ndi ntintu za muntu. 

30 Ndimo ntawi za kusadziwa Mulungu sanasamala; koma 
tsopano auza antu kuti onse m’ malo onse akatembenuza 

31 ntima: mwa kuti monga waika siku, mwa lomwe adzawe- 
ruza dziko m' kudeka ndi muntu emwe waloeza; ndi emwe 
wapatsa kulimbikitsa kwa antu onse, mwa kuti waukitsa ie 
kwa akufa. 

832 Ndimo ntawi anamva ndi kuukirira kwa akufa, ena 
natonza; koma ena nati, Tidzamva iwe ndi tshimene 

33 ntawi ina anso. Tshointsho Paulos naturuka kwa awo. 

34 Koma ena nakala ndi je, namvana: mwa omwe enso anali 
Diyonisiyo ’Mareyopago, ndi mkazi atshedwa Damaris, 
ndi ena nao. 

18 Pambuiu zintu zimenezi natshoka kwa Atene, nafika kwa 

2 Korinte. Ndimo napeza Myuda modzi atshedwa Akwila, 
muntu wa Ponto ndi fuko, kali pang'ono nafika kwa Yita- 
liya, ndi nkazi watshi Prisila, tshifuka Klaudiyo anauza 
Ayuda onse ku tshoka kwa Roma: ndimo ie nadza kwa 

3 awo; ndimo tshifuka anali wa luso limodzi, nakala nao, 
ndimo natshita; kuti ndi luso lao anali opanga misasa. 

4 Ndimo nasing'ka m’ sinagoge pa masabata onse, nakantshi- 
zira Ayuda ndi Agrike. 

5 Koma ntawi Sila ndi Timote natsika kwa Makedoniya, 
Paulos nafulumizidwa ndi mau, kumariza kwa Ayuda kuti 

6 Yesu anali Kristu. Ndimo ntawi nadzikaniza, natukwana, 
nakutumula mwinjiro watshi, nanena nao, Mwazi wanu 
ukale pa mitu yanu; diri wotsuka: kwa ntawi imene 

7 didzapita ku Mitundu. Ndimo natshoka uko, naloa m’ 
nyumba ya muntu modzi atshedwa Tito Yusto, modzi emwe 
napembedza Mulungu, nyumba ya emwe inali pafupi ndi 

8 sinagoge. Ndimo Krispo, mkuru wa sinagoge, namvana 
ndi Mwini ndi nyumba yatshi yonse; ndi ambiri a Akorinte 

9 kumva, namvana, nabapatizidwa. Ndimo Mwini nanena 








-18. 27. NTSHITO. 


ndi Paulos usiku ndi tshoona, Usaopa, koma lankula, nusa- 
tontola: kuti diri ndi iwe, ndimo palibe muntu adzalowerera 
pa iwe ku pwetekesa iwe: kuti diri ndi antu ambiri 
muzinda umene. Ndimo nakala apo tshaka tshimodzi ndi 
miezi isanu ndi umodzi, kupunzitsa mau a Mulungu mwa awo. 

Koma ntawi Galiyon anali mbiri wa Akaya, Ayuda ndi 
ntima umodzi nauka pa Paulos, natenga ie patsogolo pa 
mpando woyeruza, kuti, Muntu amene akantshizira antu ku 
pembedza Mulungu pa mau. Koma ntawi Paulos natofuna 
ku tsegula nkamwa mwatshi, Galiyon nanena ndi Ayuda, 
Ngati nditu tshinali tshintu tsha tshimo kapena tsha urombo 
woipa, O Ayuda inu, dingalira ifuna kuti dikamva ndi inu: 
koma ngati ali mafunso ndi mau ndi maina ndi mau anu, 
yang'anirani inu noka; sindifuna ku kala woweruza wa 
zintu zimenezi. Ndimo natshotsa awo kwa mpando wowe- 
ruza. Ndimo onse nagwira Sostene, mkuru wa sinagoge, 
nammenya patsogolo pa mpando woweruza. Ndimo Galiyon 
sanasamala kwa kantu kwa zintu zimenezi. 

Ndimo Paulos, anakala pambuiu pa tshimene inde masiku 
ambiri, natsazika abali, naenda ndi matanga uko kwa 
Siriya, ndimo ndi ie Prisila ndi Akwila; anameta mutu 
watshi m’ Kenkerea: kuti anali ndi kulumbira. Ndimo 
nafika ku Feso, ndimo nasia awo apo: koma ie eka naloa 
m’ sinagoge, nasing'kasing'ika ndi Ayuda. Ndimo ntawi 
nafunsa ie ku kala ntawi yeitali yopambana, sanalola; koma 
kutsazika awo, ndi kuti, Didzabwera anso kwa inu, ngati 
Mulungu afuna, namuka ndi matanga kwa Feso. Ndimo 
ntawi nagwira ntunda kwa Kesareya, nakwera nautsa 
eklesia, natsika kwa Antiyokwe. Ndimo anapisa ntawi ina 
apo, natshoka, napita pakati pa dziko la Galatiya ndi Frigiya 
kondandalika, kulimbikitsa akupunzira onse. 

Ndimo Myuda modzi atshedwa Apolo, "Malesandriya ndi 
fuko, muntu wopunzitsa, nafika ku Feso; ndimo anali 
wolimba m’ malemba. Muntu amene anapunzitsidwa m’ 
njira ya Mwini; ndimo ali wotenta muzimu, nalankula, 
napunzitsa koyang'anira zintu za Yesu, kudziwa koka 
mbapatisma la Yohane: ndimo naamba ku nena kolimba 
m’ sinagoge. Koma ntawi Prisila ndi Akwila anamva je, 
namtenga kwa awo, napunzitsa kwa ie njira ya Mulungu 
koyang'anira kopambana. Ndimo ntawi nafuna ku ya- 
mbuka mwa Akaya, abali nakakamiza je, nalemba kwa 
akupunzira ku landira ie: ndimo ntawi anafika, natangata 


11 
12 


13 
14 


15 
16 
17 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


24 


29 


26 


27 


228 


28 


NTSHITO. 18. 27- 


kwambiri awo omwe anamvana mwa kufatsa : kuti nasing’- 
ka kolimba A yuda, ndi kumene poyera, kusonya ndi a 
kuti Yesu anali Kristu. 


19 Ndimo kunali, kuti, ntawi Apolo anali pa Korinte, Paulos 


2 


F oo 


13 


14 


15 


16 


17 


kunapita pakati pa dziko lantunda nafika kwa Feso, napeza 
akupunzira ena: ndimo nanena nao, Kodi munalandira 
Nzimu Woyera ntawi munamvana? Ndimo nanena nai’, 
Iai, sitinamva monga ambiri monga ngati Nzimu Woyera 
unapatsidwa, Nati, Ndimo mwa tshiani munabapatizidwa ? 
Ndimo nanena, Mwa mbapatisma la Yohane. Ndimo 
Paulos nati, Yohane nabapatiza ndi mbapatisma la kute- 
mbenuza ntima, kunena ndi antu, kuti akamvana pa je 
emwe akafika pambuiu pa ie, amene ali, pa Yesu. Ndimo 
ntawi anamva tshimene, anabapatizidwa m’ dzina la Mwini 
Yesu. Ndimo ntawi Paulos anaika manja atshi pa awo, 
Nzimu Woyera unafika pa awo; ndimo nalankula ndi 
malilume, nalosa. Ndimo anali onse kwa antu kumi ndi 
awiri. 

Ndimo naloa m° sinagoge, nanena kolimba kwa ntawi ya 
miezi itatu, kusing'ka ndi kukantshizira monga ndi zintu 
za dziko la Mulungu. Koma ntawi ena analimbitsidwa ndi 
osamvera, kulankula zoipa ndi Njira patsogolo pa antu 
ambiri, natshoka kwa awo, nagawa akupunzira, kusing'ka 
masiku onse m skulu la Tirano. Ndimo tshimene tshina- 
kalabe kwa ntawi ya dzaka dziwiri; monga kuti onse omwe 
nakala m Asiya anamva mau a Mwini, Ayuda ndi Agrike. 
Ndimo Mulungu natshita mpamvu zosang'ka ndi manja a 
Paulos : tshointshi kuti pa odwala zinatengedwa kwa tupi 
latshi marenzo kapena maeprone, ndimo ntenda zinatshoka 
kwa awo, ndi mizimu yoipa inaturuka. Koma ena anso a 
Ayuda oendaenda, oturutsa, anatsanza kwa awo ku tshula pa 
awo omwe anali ndi mizimu yoipa dzina la Mwini Yesu, kuti, 
Dilimbika inu ndi Yesu emwe Paulos auza. Ndimo anali 
ana amuna asanu ndi awiri a modzi Skeva, Myuda, ndzu- 
kuru wang'kuru, omwe natshita tshimene. Ndimo nzimu 
woipa unaiangka ndi unanena nao, Yesu didziwa, ndi 
Paulos didziwa; koma muli ani? Ndimo muntu mwa emwe 
nzimu woipa unali nalumpa pa awo, napambana onse awiri 
awo, napambanitsa pa awo, tshointshi kuti natawa m’ nyumba 
imene amariseke ndi olasidwa. Ndimo tshimene tshinadzi- 
widwa kwa onse, Ayuda ndi Agrike, omwe nakala pa Feso; 
ndi kuopa kunagwa pa awo onse, ndi dzina la Mwini Yesu 





-19. 34. NTSHITO. 


linakulitsidwa. Ambiri inso a omwe anamvana nadza, 
kubvomera, ndi kuuza ntshito zao. Ndi si owereng’jeka a 
awo omwe anatshita matsenga nasong'kanitsa mabuku ao, 
naotsha awo m° kuona kwa onse: ndimo nawerenga ntengo 
wa awo, naupeza zipinjiri za silivere mazousan makumi asanu. 
Tshointsho mau a Mwini nakula kolimba, napambana. 

Ndimo pambuiu zintu zimenezi zinata, Paulos nayerekeza 
w nzimu, ntawi anapita pakati pa Makedoniya ndi Akaya, 
ku muka ku Yerusalem, kuti, Pambuiu dinali apo, dika- 
naona anso Roma. Ndimo anatumiza m’ Makedoniya awiri 
a omwe naimirira kwa ie, Timote ndi Erasto, ie eka nakala 
m Asiya kwa ntawi. 

Ndimo pa ntawi imene kunauka kutembenukatembenuka 
si kwakung'ono ndi Njira. Kuti muntu modzi atshedwa 
Demetriyo, wosula silivere, emwe napanga malo oyera a 
silivere a Artemis, sanatenga ntshito yeing'ono kwa aluso; 
omwe anasong'kanitsa, ndi otshita a luso lofana, nati, 
Mafumu, mudziwa kuti ndi ntshito imene tiri ndi zolemera 
zatu. Ndimo muona ndi ku mva, kuti si pa Feso woka, 
koma pafupi ndi mwa Asiya lonse, Paulos amene waka- 
ntshizira natembenuza antu ambiri, kuti yomwe yosali 
milungu, yomwe ipangidwa ndi manja: ndimo si koka 
kulipo kutsekerezwa kuti limene luso latu lifika mwa kupya- 
pyaza; koma anso kuti tempile la mulungu-wankazi wang- 
kuru Artemis kupangidwa tshabe, ndimo kuti inde ie 
akanatsitsidwa kwa kulemerera kwatshi, womwe Asiya lonse 
ndi dziko zipembedza. Ndimo ntawi anamva tshimene, 
anadzazidwa ndi kukwiira, napfula, kuti, Wang'kuru ali 
Artemis wa Afeso. Ndi mzinda unadzazidwa ndi pokoso : 
ndimo natamanga nsanga ndi ntima umodzi m bwalo, 
anagwira Gayo ndi Aristarko, antu a Makedoniya, olendo 
anzatshi a Paulos. Ndimo ntawi Paulos nafuna ku loa kwa 
antu, akupunzira sanaleka ie. Ndimo ena anso a oweruza a 
Asiya, ali abali atshi, natumiza kwa ie, napempa ie si ku 
dzitaia m’ bwalo. Ndimo ena napfula tshintu tshimodzi, 
ndi ena tshintu tshina: kuti kusong'kana kunali m’ pokoso ; 
ndimo unyinji wa antu sunadziwa ndi tshiani unasong’- 
kanira. Ndimo natenga Alesandire mwa antu ambiri, 
Ayuda kuika ie patsogolo. Ndimo Alesandire nakodola ndi 
dzanja, ndimo nakafuna ku panga kukana kwa antu. Koma 
ntawi nadziwitsa kuti anali Myuda, onse ndi liu limodzi kwa 
ntawi ya maora awiri napfula, Wang'kuru ali Artemis wa 


23 
24 


26 


21 


28 


33 


34 


230 NTSHITO. 19. 34- 


35 


41 


Afeso. Ndimo ntawi wolembera-mzinda anatontoletsa antu 
ambiri, anena, Amuna, Afeso, alipo muntu ndani emwe 
wosadziwa bwanje kuti mzinda wa Afeso uli wosungira- 
tempile wa Artemis wang'kuru, ndi wa fano lomwe linagwa 
kwa Zeyos? Ndimo kuona kuti zintu zimenezi zosadziwa 
ku kanidwa, mukanatontola, ndi ku tshita palibe kantu 
katuku. Kuti mwatenga kuno antu amene, omwe osali 
olanda a matempile kapena akutukwana a mulungu- 
wankazi watu. Ndimo ngati Demetriyo, ndi aluso omwe 
ali nař, ali ndi kantu pa muntu modzi, mphala ziri zotsegula, 
ndimo alipo ambiri: lekani awo ku tshulana. Koma ngati 
mufuna kantu kena ndi zintu zina, kadzaletsetsa m’ kugwiri- 
zana kondandalika. Kuti nditu tiri m kutsekerezwa ku 
tshulidwa ndi pokoso la siku limene, kunali kopanda tshifu- 
kwa: ndimo monga ndi ilo sitidzadziwa ku wereng'jera ndi 
kusong'kana kumene. Ndimo ntawi ananena tshointsho, 
anabalalitsa kusong'kana. 


00 Ndimo pambuiu pokoso linaleka, Paulos anatumiza kwa 


2 


3 


10 


akupunzira nataulira awo, natsazikana awo, natshoka ku 
muka m’ Makedoniya. Ndimo ntawi anapita mwa miraga 
imene, ndimo anataulira awo kwambiri, nafika m’ Grike. 
Ndimo ntawi anakala apo miezi itatu, ndi kunje linaikidwa 
pa ie ndi Ayuda, monga natofuna ku enda ndi matanga ku 
Siriya, nayerekeza ku bwera pakati pa Makedoniya. Ndimo 
anatsagana nai monga kutali monga Asiya Sopatro wa 
Bereya, mwana wa Piro; ndi a Atesalonika, Aristarko ndi 
Sekundo; ndi Gayo wa Derbe, ndi Timote; ndi a Asiya, 
Tikiko ndi Trofimo. Koma amene anapita patsogolo, 
nalindira ife pa Trowa. Ndimo tinaenda ndi matanga kwa 
Filipi pambuiu pa masiku a nkate wopanga tshabe, nafika 
kwa awo ku Trowa m' masiku asanu; pomwe tinakala 
masiku asanu ndi awiri. 

Ndimo pa siku loamba la wiki, ntawi tinasong'kana ku 
swa nkate, Paulos nalankula nao, kukantshizira ku tshoka 
pa mawa; natanimpitsa kunena kwatshi kwa pakati pa 
usiku. Ndimo inali miuni yambiri m’ tshipinda tshaku- 
mwamba, pomwe tinasong'kana. Ndimo nakala m' zanera 
nyamata modzi atshedwa Yutiko, waguntumidwa ndi tulo; 
ndimo monga Paulos nalankula kotanimpitsa kopambana, 
kuguntumidwa ndi tulo tatshi nagwa kwa pamwamba tshi- 
tatu, natukulidwa wakufa. Ndimo Paulos natsika, nagwa 
pa ie, ndi kufumbatira ie nati, Musalongolola; kuti moyo 


-20. 30. NTSHITO. 


watshi uli mwa le. Ndimo ntawi anakwera, ndimo anaswa 
nkate, nadia, nalankula nao ntawi yambiri, inde kwa banda 
kutsha, tshointsho namuka., Ndimo natenga nyamata wa- 
moyo, ndimo anasangalatsidwa si kang'ono. 

Koma ife, kunapita patsogolo ku tshombo, tinaenda ndi 
matanga kwa Aso, apo kuyerekeza ku loetsa Paulos: kuti 
tshointshi anasonyeza, kudzikantshizira ku muka pantunda. 
Ndimo ntawi nakomana ndi ife pa Aso, tinaloetsa ie, nafika 
ku Mitilene. Ndimo kuenda ndi matanga kwa uko, tinafika 
siku lotsata pandunji pa Kiyo; ndimo dzua lina tinakotsheza 
pa Samo; ndi siku lina tinafika kwa Mileto. Kuti Paulos 
anakantshizira ku pitirira Feso, kuti sanangopisa ntawi 
mwa Asiya; kuti analikufulumira, ngati anadziwa ku ta, ku 
kala pa Yerusalem siku la Pentekoste. 

Ndimo kwa Mileto natumiza kwa Feso, naitana kwa ie 
akuru a eklesia. Ndimo ntawi anafika kwa ie, nanena nao, 

Mudziwa inu noka, kwa siku loamba lomwe dinaturuka 
pa Asiya, ndi makalidwe anje dinali ndi inu ntawi yonse, 
kuimirira Mwini ndi kusadzitama konse kwa muwongo, 
ndimo ndi misozi, ndimo ndi masautso omwe nafika pa ine 
ndi makunje a Ayuda: bwanje kuti sindinaopa kwa ku uza 
kwa inu kantu komwe kanapindulidwa, ndi kupunzitsa inu 
poyera, ndi ku nyumba ndi nyumba, kumariza kwa Ayuda ndi 
kwa Agrike kutembenuza ntima ku Mulungu, ndi mvanu kwa 
Mwini watu Yesu Kristu. Ndimo tsopano, ona, dienda wo- 
mangidwa m’ nzimu kwa Yerusalem, sikudziwa zintu zomwe 
zidzafika pa ine apo: kani kuti Nzimu Woyera umariza ndi 
ine m mizinda yonse, kunena kuti dzomangira ndi masautso 
zilindira ine. Koma sindiganiza moyo wanga kwa kantu, 
monga wokondedwa ndi ine ndeka, tshointsho kuti dingota 
ulendo wanga, ndi kuimirira komwe dinalandira kwa Mwini 
Yesu, ku mariza ndi ivangeli wa kufatsa kwa Mulungu, 
Ndimo tsopano, ona, didziwa kuti inu nonse, mwa omwe 
dinaenda ku uza dziko, adzaona nkope yanga palibe ntawi 
ina. Mwa kuti dimariza ndi inu siku limene, kuti diri 
woyera kwa mwazi wa antuonse. Kuti sindinaopa kwa ku- 
uza kwa inu kuweruza konse kwa Mulungu. Yang’anirani 
kwa inu noka, ndi kwa gulu lonse, m' lomwe Nzimu Woyera 
unapanga inu oyang'anira, ku busa eklesia la Mulungu, 
lomwe anagula ndi mwazi watshi. Didziwa kuti pambuiu 
kumuka kwanga zirombo zosautsa zidzaloa mwa inu, sikwi- 
anja gulu; ndimo kwa inu noka antu adzauka, kulankula 


231 


TI 
12 
13 
14 
15 


16 


17 
18 
19 
20 
21 | 
22 
23 


24 


25 
26 
27 
28 
29 


30 


232 NTSHITO. 20. 30- 


zintu zokanika, ku sotsheza akupunzira pambuiu pao. 
31 Mwa kuti tshenjerani, kukumbukila kuti ndi ntawa ya dzaka 
dzitatu sindinaleka ku ambirira onse usiku ndi usana ndi 
82 misozi. Ndimo tsopano dibvomereza inu kwa Mulungu, ndi 
kwa mau a kufatsa kwatshi, omwe ali ndi mpamvu ku 
manga inu, ndi ku patsa inu kuloa mwa awo onse omwe ali 
33 oyeretsedwa. Sindinasinjirira ndi silivere, kapena golide, 
34 kapena miinjiro za muntu modzi. Mudziwa inu noka kuti 
manja amene naimirira kwa zofunidwa zanga, ndi kwa awo 
35 omwe anali ndi ine. M’ zintu zonse dinakupatsani sonyezo, 
bwanje kuti kutshita tshointshi mukanatangata ofoka, ndi 
ku kumbukila mau a Mwini Yesu, bwanje ie eka nati, 
Tshiri tshodala ku patsa kopambana ku landira. 
36  Ndimo ntawi ananena tshointshi, nagwada pansi, nape- 
37 mpera ndi awo onse. Ndimo awo onse analira kwambiri 
38 misozi, nagwa pa kosi la Paulos, namsomsona, kumva 
tshisoni kopambana kwa mau omwe ananena, kuti sakaona 
nkope yatshi ntawi ina. Ndimo naperekeza ie pa njira 
yatshi ku tshombo. 
O1 Ndimo ntawi kunali kuti tinalekana kwa awo, ndimo 
tinaenda ndi matanga, tinafika ndi kupita kolungama kwa 
Kos, ndi siku lotsata kwa Rodo, ndi kwa uko ku Patara: 
ndimo tinapeza tshombo kuyambuka ku Fenike, tinaloa, 
3 ndimo tinaenda ndi matanga. Ndimo ntawi tinafika m’ 
kuona kwa Kipro, kutshisia pa dzanja lamanzere, tinaenda 
ndi matanga ku Siriya, naturuka pa Tire : kuti apo tshombo 
4 tshinali ku turutsa katundu watshi. Ndimo tinapeza aku- 
punzira, tinakala apo masiku asanu ndi awiri: ndimo | 
amenewa nanena ndi Paulos mwa Nzimu, kuti sakaika pazi 
5 m Yerusalem. Ndimo ntawi kunali kuti tinata masiku, 
tinamuka napita ulendo watu; ndimo awo onse, ndi akazi 
ndi ana, naperekeza ife pa njira yatu, kwa ntawi tinaturuka 
mwa mzinda: ndimo kugwada pa doko, tinapempera, ntina- 
6 tsazikana; ndimo tinaloa m’ tshombo, koma anabwera kwao 
onso. 
7 Ndimo ntawi tinamariza ulendo wa nyanja kwa Tire, 
tinafika ku Tolimayis; ndimo tinautsa abali, nakala nao 
8 siku limodzi. Ndimo pa mawa tinamuka, nafika ku Kesa- 
reya: ndi kuloa m' nyumba ya Filipu waivangeli, emwe 
9 anali modzi wa asanu ndi awiri, tinakala ndi ie. Ndimo mu- 
ntu amene anali ndi ana akazi anai, ziweta, zomwe zinalosa. 
10 Ndimo monga tinakala apo masiku ambiri, natsika kwa 


(X2 





-21. 27. NTSHITO. 


Yudeya mprofeti modzi, atshedwa Agabo. Ndimo kufika 
kwa ife, ndi kutenga lamba la Paulos, namanga mapazi atshi 
ndi manja, nati, Tshointsho unena Nzimu Woyera, Tshoi- 
ntshi Ayuda pa Yerusalem adzamanga muntu emwe ali 
mwini wa lamba limene, nadzapereka ie m’ manja a Mitundu. 
Ndimo ntawi tinamva zintu zimene, ife ndi awo a malo 
adya tinapempa ie si ku kwera ku Yerusalem. Ndimo 
Paulos najang'ka, Mutshita tshiani, kulira nsozi ndi kuswa 
ntima wanga? kuti dirikuta si ku mangidwa koka, koma 
anso ku fa pa Yerusalem kwa dzina la Mwini Yesu. Ndimo 
ntawi sanganakantshiziridwa, tinaleka, kunena, Kufuna kwa 
Mwini kutshitid wa. 

Ndinio pambuiu masiku amene tinatukula matumba atu, 
nakwera ku Yerusalem. Ndimo namuka ndi ife enso aku- 
punzira ena kwa Kesareya, kutenga ndi awo modzi Mnaso 
wa Kipro, wopunzira wamsanga, ndi emwe tikakala. 

Ndimo ntawi tinafika ku Yerusalem, abali analandira ife 
kosekera. Ndimo siku lotsata Paulos naloa ndi ife kwa 
Yakobi; ndi akuru onse anali apo. Ndimo ntawi anautsa 
awo, nauza anso tshimodzi ndi tshimodzi zintu zomwe Mulu- 
ngu anazitshita mwa Mitundu ndi kuimirira kwatshi. Ndimo 
awo, ntawi anamva, napambanitsa Mulungu; ndimo nanena 
nai’, Uona, mbali, bwanje mazousan ambiri alipo mwa Ayuda 
a awo omwe anamvana ; ndimo ali onse atshitsanzo kwa mau: 
ndimo anauzidwa ndi iwe, kuti upunzitsa Ayuda onse omwe 
ali mwa Mitundu ku sia Moses, kuuza awo sikudula ana ao, 
kapena si ku enda pambuiu pa makalidwe. Ndimo tshiri 
tshiani? adzamva nditu kuti wafika. Ndimo utshite tshimene 
tshomwe tinena ndi iwe: Tiri ndi antu anai omwe apotshera 
kulumbira pa awo; tenga amene, nudzisambitsa ndi awo, 
nulipira kwa awo, kuti angometa mitu yao: ndimo onse 
adzadziwa kuti kulibe nteradi m zintu ndi zomwe anauzidwa 
ndi iwe; koma kuti iwe eka anso upita bwino, kusunga mau. 
Koma monga ndi Mitundu yomwe inamvana, tinalemba, 
kupatsa kuweruza kuti ikanasunga iwo yoka kwa zintu 
zinatiridwa kwa mafano, ndi kwa mwazi, ndi kwa tshomwe 
tshikwiipidwa, ndi kwa dama. Ndimo Paulos natenga 
antu, ndi dzua lina kudzisambitsa ndi awo naloa m’ tempile, 
kuuza kudzaza kwa masiku a kusambitsa, kwa ntawi tshau- 
lere tshinatiridwa kwa awo onse. 

Ndimo ntawi masiku asanu ndi awiri anali pafupi ku ta, 
Ayuda kwa Asiya, ntawi anamona m’ tempile, nafulumiza 


233 


11 


12 
13 


14 


15 
16 


17 
18 
19 


20 


21 


22 
23 


24 


25 


26 


27 


234 = NTSHITO. 21. 27- 


28 antu ambiri onse, naika manja pa ie, kupfula, Amuna, Asira- 
yeli, tangatani: Amene ali muntu, emwe apunzitsa antu 
onse m’ malo onse pa antu, ndi pa mau, ndi malo amene; 
ndi kopambana natenga Agrike enso m’ tempile, ndimo 

29 wadetsa malo oyera amene. Kuti patsogolo anaona ndi ie 
muzinda Trofimo Mfeso, emwe naganizaganiza kuti Paulos 

30 anatenga m tempile. Ndimo mzinda wonse unasuntidwa, 
ndi antu natamanga pa modzi: ndimo nagwira Paulos, na- 
koka ie kwa tempile: ndimo tsopano lino dzitseko dzinatse- 

31 kedwa. Ndimo monga analikufuna ku pa ie, makalidwe 
anafika kwa kazembe wang'kuru wa gulu, kuti Yerusalem 

32 wonse unali m' pokoso. Ndimo tsopano lino natenga ankho- 
ndo ndi akenturione, natamanga pa awo: ndimo awo, ntawi 
naona kazembe wang'kuru ndi ankhondo, naleka ku menya 

33 Paulos. Pomwe kazembe wang'kuru nayandika, namgwira, 
nauza ie ku mangidwa ndi maunyolo awiri; nafunsa anali 

34 ani, ndi tshomwe anatshita. Ndi ena napfula tshintu tshi- 
modzi, ena tshina, mwa antu ambiri: ndimo ntawi sanadziwa 
ku dziwa nteradi kwa pokoso, nauza ie ku tengedwa m 

35 nyumba ya nkondo. Ndimo ntawi nafika pa makwerero, 
kunali tshointsho, kuti ananyamulidwa ndi ankhondo tshi- 

36 fuka tsha kukakamiza kwa antu ambiri; kuti antu ambiri 
natsata pambuiu, kupfula, Tshotsani ie. 

37 Ndimo monga Paulos anatofuna ku tengedwa m’ nyumba 
ya nkondo, anena ndi kazembe wang'kuru, Kodi dingonena 
kantu kwa iwe? Ndimo nati, Kodi udziwa Tshigrike ? 

38 Kodi suli pomwe Myiputa, emwe patsogolo masiku amene 
nafulumiza kupinduka natsogolera m' tshipululu antu mazou- 

39 san anai a Ambanda? Koma Paulos nanena, Diri Myuda, 
wa Tarso wa Kilikiya, wanzinda wa mzinda si wang'ono: 

40 ndimo dipempa iwe, leka ine ku lankula ndi antu. Ndimo 
ntawi analoleza, Paulos, kuima pa makwerero, nakodola ndi 
dzanja kwa antu; ndimo ntawi kunapangidwa kutontola 
kwambiri, nanena nao m’ mau a Tshihebere, kuti, 

OQ Amuna, abali, ndi atate, imvani kudzikana kwanga komwe 
tsopano dipanga kwa inu. 

2  Ndimo ntawi anamva kuti nanena nao m' mau a Tshihe- 
bere, anatontola kopambana: ndimo ati, | 

3 Diri Myuda, dabadwa m’ Tarso wa Kilikiya, koma dale- 
redwa m’ mzinda umene, pa mapazi a Gamaliyeli, wopunzi- | 
tsidwa ndi makalidwe olimba a mau a atatu atu, diri watshi- 
tsanzo kwa Mulungu, inde monga inu nonse muli m' siku 





“22. 22. NTSHITO. 


limene: ndimo dinazunza Njira imene kwa imfa, kumanga 
ndi kupereka m’ nyumba za ndima antu ndi akazi. 
Monga anso ndzukuru wang'kuru amariza ndi ine, ndimo 
makalidwe onse a akuru: kwa omwe enso dinalandira ma- 
epistola kwa abali, ndinaenda ulendo kwa Damasko, ku 
tenga awo onso omwe anali apo ku Yerusalem m' zomangira, 
ku langidwa. Ndimo kunali, kuti, monga dinaenda ulendo 
wanga, ndinayandika kwa Damasko, pa usana, pompo lino 
kunawala kwa kumwamba kuunika kwakukuru ku zungulira 
ine. Ndimo dinagwa pansi, ndinamva liu kunena ndi ine, 
Saulos, Saulos, uzunza ine bwanje? Ndimo dinaiang'ka, 
Uli ani, Mwini? Ndimo nanena ndi ine, Diri Yesu wa 
Nazarete, emwe uzunza. Ndimo awo omwe anali ndi ine 
naona kuunika nditu, koma sanamva liu la ie emwe nala- 
nkula ndiine. Ndimo dinanena, Didzatshita tshiani, Mwini? 
Ndimo Mwini nanena ndi ine, Uka, nuloa m' Damasko; 
ndimo umo kudzalankulidwa ndi iwe ndi zintu zonse zomwe 
zisonyezedwa kwa iwe ku tshita. Ndimo ntawi sindinadzi- 
wa ku ona kwa kupambana kwa kuunika kumene, kutsogo- 
zedwa ndi dzanja la awo omwe anali ndi ine, dinafika m' 
Damasko. Ndimo modzi Hananiya, muntu wopembedza kwa 
mau, wouzidwa bwino ndi Ayuda onse omwe nakala umo, 
nafika kwa ine, ndi kuima pafupi ndi ine nanena ndi ine, 
Mbali Saulos, landira kuona kwako. Ndimo m' ora limeneli 
dinayang'ana pa ie. Ndimo nati, Mulungu wa atatu atu 
waloeza iwe ku dziwa kufuna kwatshi, ndi ku ona Wodeka, 
ndi ku mva liu kwa nkamwa mwatshi. Kuti udzamariza 
ndi ie kwa antu onse ndi tshomwe unaona ndi unamva. 
Ndimo tsopano ukala bwanje? uka, nubapatizidwa, nutsuka 
zakwaipa zako, kuitana pa dzina latshi. Ndimo kunali, 
kuti, ntawi dinabwera ku Yerusalem, ndimo ntawi dinape- 
mpera m tempile, dinagwa m’ tshoona, ndinaona ie kunena 
kwa ine, Fulumiza, nutshoka nsanga kwa Yerusalem : tshi- 
fuka sadzalandira kwa iwe kumariza ndi ine. Ndimo 
dinanena, Mwini, awo oka adziwa kuti dinaika m° nyumba 
ya ndima ndinamenya m masinagoge onse awo omwe ana- 
mvana ndi iwe: ndimo ntawi mwazi wa Stefano womariza 
wako unaturutsidwa, ine enso dinaima pafupi, ndi kulola, 
udi kusunga miinjiro ya awo omwe anapa ie. Ndimo nanena 
ndi ine, Muka: kuti didzatumiza iwe kutali kwa Mitundu. 
Ndimo napatsa ie kumva kwa mau amene; ndimo 
natukula mau ao, nati, Tshotsa muntu wotere kwa dziko : 


0o N 


10 


11 


12 


183 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


20 
21 


22 


236 


23 


24 


29 


26 


27 


28 


29 


30 


NTSHITO. 22. 22- 


kuti sikuenera kuti akale ndi moyo. Ndimo monga na- 
pfula, naponya miinjiro yao, natsira fumbi m' mlengalenga, 
kazembe wang'kuru nauza ie ku tengedwa m’ nyumba ya 
nkondo, kuuza kuti akafunsidwa ndi kukwapula, kuti 
anangodziwa kwa tshifukwa tshiani napfula tshointshi pa ie. 
Ndimo ntawi anammanga ndi zinsinga, Paulos nanena ndi 
kenturione emwe naima pafupi, Kodi tshiri tshamau kwa inu 
ku kwapula muntu emwe ali Mroma, ndi wosasutsidwa ? 
Ndimo ntawi kenturione anatshimva, namuka ku kazembe 
wang'kuru, nauza ie, kuti, Utofuna ku tshita tshiani? kuti 
muntu amene ali Mroma. Ndimo kazembe wang'kuru 
nafika, nanena nai, Uza ine, kodi uli Mroma? Ndimo 
nanena, Inde. Ndimo kazembe wang'kuru naiang'ka, Ndi 
ndrama zambiri dinalandira unzinda umene. Ndimo 
Paulos nati, Koma dabadwa Mroma. Ndimo awo omwe 
anatofunsa ie tsopano lino natshoka kwa ie: ndi kazembe 
wang'kuru unso anaopa, ntawi nadziwa kuti anali Mroma, 
ndi tshifuka anammanga. 

Koma pa mawa, kufuna ku dziwa nteradi, mwa kuti 
anatshulidwa ndi Ayuda, namasula je, nauza adzukuru 
akuru ndi gulu lonse la ankoswe ku song'kana, natsitsa 
Paulos, naika ie patsogolo pa awo. 


03 Ndimo Paulos, kuyang'anitsa pa gulu la ankoswe, nati, 


2 


3 


Qr e 


Amuna, abali, dinakala ndi moyo patsogolo pa Mulungu m’ 
kudzidziwitsa kwabwino konse kwa siku limene. Ndimo 
ndzukuru wang'kuru Hananiya nauza awo omwe naima 
pafupi ndi ie ku menya ie pa nkamwa. Pomwe Paulos 
nanena nai, Mulungu adzamenya iwe, koma loyeretswa iwe: 
ndimo kodi ukala ku weruza ine ndi mau, nuuza ine kn 
menyedwa pa mau? Ndimo awo omwe naima pafupi nati, 
Kodi unyoza ndzukuru wang'kuru wa Mulungu? Ndimo 
Paulos nanena, Sindadziwa, abali, kuti anali ndzukuru wang- 
kuru: kuti alembedwa, Usadzanena tshoipa ndi woweruza wa 
antu ako. Koma ntawi Paulos nadziwitsa kuti pande limodzi 
linali Asadusi, ndi lina Afarisi, napfula m’ gulu la ankoswe, 
Amuna, abali, diri Mfarisi, mwana wa Afarisi : ndi kulingalira 
ndi kuukirira kwa akufa diri mfunso. Ndimo ntawi ananena 
tshointshi, kunauka kukanirana pakati pa Afarisi ndi Asadusi: 
ndi kusong'kana kunagawidwa. Kuti Asadusi anena kuti 
palibe kuukirira, kapena njelo, kapena nzimu: koma Afarisi 
abvomera zonse. Ndimo kunauka pokoso lalikuru: ndi ena 
a akulembera a pande la Afarisi naima, natetana, kuti, 





' 


Wa AA. 


m e ui aa AA 


-23. 23. NTSHITO. 


Sitipeza tshimo m°’ muntu amene: ndimo tshiani ngati nzimu 
unalankula nai, kapena njelo? Ndimo ntawi kanauka 
kukanirana kwakukuru, kazembe wang'kuru, kuopa kani 
Paulos akakadzulidwa ndi awo, nauza ankhondo ku tsika 
ndi ku tenga ie ndi mpamvu kwa awo, namtenga m' nyumba 
ya nkondo. 

Ndimo siku lotsata Mwini naima pafupi ndi ie, nati, Kala 
wosekera: kuti monga unamariza ndi ine pa Yerusalem, 
tshointshi inso Ukanamariza ndi ine pa Roma. 

Ndimo ntawi unali msana, Ayuda napangana, nadzimanga 
pansi pa tukwano, kunena kuti kapena sakadia kapena ku 
mwa kwa ntawi anapa Paulos. Ndimo anali opambana 
makumi anai omwe anapanga kunje limene. Ndimo nafika 
kwa adzukuru akuru ndi akuru, nati, Tinadzimanga pansi 
pa tukwano lalikuru, si ku lawa kantu kwa ntawi tapa 
Paulos. Ndimo tsopano inu ndi gulu la ankoswe musonyeza 
ku kazembe wang'kuru kuti angotenga ie kwa inu, monga 
ngati mukaweruza mrandu watshi koyang'anira kopambana : 
ndimo ife, patsogolo ie afika pafupi, tirikuta kumpa. Koma 
mwana wa mlongo wa Paulos anamva ndi kubisalira kwao, 
ndimo nafika naloa m' nyumba ya nkondo, nauza Paulos. 
Ndimo Paulos naitana kwa ie modzi wa akenturione, nati, 
Tenga nyamata amene kwa kazembe wang'kuru: kuti ali 
ndi kantu ku uza ie. Ndimo nagwira le, namtenga ku 
kazembe wang'kuru, ndimo ati, Paulos womangidwa naitana 
ine kwa ie, nafunsa ine ku tenga nyamata amene kwa iwe, 
emwe ali ndi kantu ku lankula ndi iwe. Ndimo kazembe 
wang'kuru natenga ie ndi dzanja, ndimo kupita kutseri 
namfunsa, Tshimene tshiri tshiani tshomwe uli natsho ku 
uza ine? Ndimo nati, Ayuda anagwirizana ku funsa iwe 
ku tsitsa Paulos mawa kwa gulu la ankoswe, monga ngati 
ukafunsa kantu koyang'anira kopambana ndi ie. Ndimo 
usabvomera awo: kuti anabisalira kwa ie a awo opambana 
makumi anai a antu, omwe anadzimanga pansi pa tukwano, 
kapena si ku dia kapena ku mwa kwa ntawi anampa : ndimo 
tsopano ata, kuyang'anira kwa kulonjezana kwa iwe. 
Ndimo kazembe wang'kuru naleka nyamata ku muka, 
kuuza ie, Usauza muntu modzi kuti wasonyeza zintu 
zimenezi kwa ine. Ndimo naitana kwa ie awiri a akentu- 
rione, nati, Konzetsani ankhondo mazana awiri ku enda 
monga kutali monga Kesareya, ndi antu apakavalo makumi 
asanu ndi awiri, ndi antungo mazana awiri, pa ora latshitatu 


237 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


238 NTSHITO. 23. 23- 


24 


30 


əl 
32 


39 


34 
Jd 


la usiku: ndimo nauza awo ku kwanitsa nyama, kuti 
anangoika Paulos pa izo, natenga ie wopulumuka ku 
Felikis woweruza. Ndimo nalemba epistola pambuiu 
makalidwe amene : 

Klaudiyo Lisiya kwa woweruza wabwino wopambana 
Felikis, kuutsa. Muntu amene anagwidwa ndi Ayuda, ndi 
anatofuna ku pedwa ndi awo, ntawi dinafika pa awo ndi 
ankhondo, napulumutsa ie, kunadziwa kuti anali Mroma. 
Ndimo kufuna kudziwa tshifukwa ndi tshomwe natshula ie, 
dinatsitsa 1e ku gulu la ankoswe lao: emwe dinapeza ku 
tshulidwa ndi mafunso a mau ao, koma ku potshera palibe 
kantu koenera kwa imfa kapena kwa zomanga kanaikidwa 
pale. Ndimo ntawi kunasonyezedwa kwa ine kuti kunje 
likakala pa muntu, dinamtumiza kwa iwe tsopano lino, 
kuuza akutshula atshi inso ku nena pa ie patsogolo pa 
iwe. 

Ndimo ankhondo, monga kunauzidwa awo, nagwira 
Paulos, namtenga usiku ku Antipatris. Koma pa mawa 
nasia apakavalo ku enda ndi ie, nabwera ku nyumba ya 
nkondo : ndimo awo, ntawi nafika ku Kesareya, napereka 
epistola kwa woweruza, naika Paulos anso patsogolo pa ie. 
Ndimo ntawi analiwerenga, nafunsa ndi kadziko kati anali ; 
ndimo ntawi anadziwa kuti anali wa Kilikiya, Didzamva 
mrandu wako, nati, ntawi akutshula ako onso anafika; 
ndimo nauza le ku sungidwa m' Pretorium la Herode. 


04. Ndimo pambuiu masiku asanu ndzukuru wang'kuru 


ə 


4 


3 


Hananiya natsika ndi akuru ena, ndimo ndi wogwira-moyo, 
modzi Tertulo; ndimo nataulira woweruza pa Paulos. 
Ndimo ntawi anaitanidwa, Tertulo naamba ku tshula le, 
kuti, 

Kuona kuti ndi iwe tisekera ntendere wambiri, ndimo 
kuti ndi mwa kuganiza-patsogolo kwako zoipa zifotokozedwa 
kwa mtundu umene, tiulandira mwa njira Zonse ndi m' malo 
onse, Felikis wabwino wopambana, ndi kuyamika konse. 
Koma, kuti sindikala wotshedwa wopambana kwa iwe, 
dipempa iwe ku mva ife ndi kuyanja kwako mau owereng'- 
jeka. Kuti tinapeza muntu amene muntu wobvuta, ndi 
wosunta wa mauko mwa Ayuda onse mwa dziko, ndimo 
tsatsogolo wa kugawa kwa Anazarete: emwe kopambana 
anayesa ku ipitsa tempile: pa emwe enso tinagwira : kwa 
emwe udzadziwa, ndi kumfunsira iwe eka, ku dziwitsa ndi 
zintu zonse zimenezi, ndi zomwe titshula le. Ndimo Ayuda 





-24. 25. NTSHITO. 239 


anso nadzipatika m’ tshulo, kubvomera kuti zintu zimenezi 
zinali tshointsho. 

Ndimo ntawi woweruza anakodola ie ku nena, Paulos 
naiang'ka, 

Mwa kuti didziwa kuti unakala kwa dzaka dzambiri 
woweruza kwa mtundu umene, dipanga kudzikana kwanga 
kosekera: kuona kuti udziwa ku dziwitsa, kuti kusali kopa- 
mbana masiku kumi ndi awiri kwa ntawi dinakwera ku Yeru- 
salem ku pembedza: ndimo kapena mw’ tempile sanapeza ine 
kugazitsana ndi muntu modzi kapena kufulumiza antu ambiri, 
kapena m’ masinagoge, kapena m’ mzinda. Kapena osadziwa 
ku limbitsa kwa iwe zintu ndi zomwe tsopano atshula ine. 
Koma tshimene dibvomera kwa iwe, kuti pambuiu Njira 
yomwe atsha kugawa, tshointsho diimirira Mulungu wa atatu 
atu, kumvana zintu zonse zomwe ziri kwamau, ndi zomwe 
zilembedwa mwa aprofeti: kuli ndi kulingalira kwa 
Mulungu, komwe amene enso awo oka ayang'anira, kuti 
kudzali kuukirira kwa odeka ndi kwa osadeka. Mwa 
kuti inso didziyesa ku potshera kudzidziwitsa kopanda 
tshimo kwa Mulungu ndi antu ntawi yonse. Ndimo pa- 
mbuiu dzaka dzambiri dinadza ku tenga zaulere kwa 
mtundu wanga, ndi zotsira: mwa Zimene nandipeza 
wosambitsidwa m’ tempile, wopanda antu ambiri, kapena 
kosuntira si ndi pokoso: koma anali Ayuda ena kwa 
Asiya—omwe akanakala kuno patsogolo pa iwe, ndi ku 
panga tshulo, ngati anali ndi kantu pa ine. Kapena anso 
antu amene awo oka atshule tshimo lomwe anapeza, ntawi 
dinaima patsogolo gulu la ankoswe, kani kudzali kwa liu 
limodzi limene, lomwe dinapfula kuima mwa awo, Ndi 
kuukirira kwa akufa diri mfunso patsogolo pa inu siku 
limeneli, 

Koma Felikis, ali ndi kudziwa kwakudziwitsa kopambana 
ndi Njira, natshedwetsa awo, kuti, Ntawi Lisiya kazembe 
wang'kuru adzatsika, didzamariza mrandu wanu. Ndimo 
nauza kenturione kuti akasungidwa m' kudikira, ndimo 
akakala ndi kuyanja; ndimo si ku letsa modzi wa abali 
atshi ku imirira kwa ie. 

Koma pambuiu masiku ena, Felikis nafika ndi Drusila, 
nkazi watshi, emwe anali Myuda wankazi, natumizira 
Paulos, namva ie ndi mvanu m’ Kristu Yesu. Ndimo 
monga nagazitsana ndi kudeka, ndi kudziweruza, ndi 
kuweruza ku dza, Felikis anaopsedwa, naiang'ka, Muka kwa 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


29 


240 NTSHITO. 24, 25- 


ntawi imene; ndimo ntawi diri ndi nsiku yabwino, didzai- 
26 tana iwe kwa ine. Analingalira nditu kuti ndrama 
zikapatsidwa kwa ie ndi Paulos: mwa kuti inso natumizira 
27 ie kawiri kawiri, nalankula nai. Koma ntawi dzaka dziwiri 
dzinadzazidwa, Felikis analoezedwa ndi Porkiyo Festo; ndi 
kufuna ku peza kuanja ndi Ayuda, Felikis nasia Paulos m' 
zomangira. 

Oh Ndimo Festo, kunafika pa kadziko, pambuiu masiku atatu 

2 nakwera ku Yerusalem kwa Kesareya. Ndimo adzukuru 
akuru ndi antu akuru a Ayuda anataulira ie pa Paulos: 

3 ndimo napempa ie, kufunsa kuanja pa ie, kuti akatumizira ie 

4 ku Yerusalem; kubisalira ku pa ie pa njira. Koma Festo 
naiang'ka, kuti Paulos anasungidwa m’ kudikira pa Kesareya, 

5 ndi kuti ie eka anatofuna ku tshoka nsanga uko. Ndimo 
awo, ati, omwe ali ndi mpamvu mwa inu atsike ndi ine, 
ndimo ngati kuli kantu katshimo m' muntu, awo atshule 
le. 

6 Ndimo ntawi anakala mwa awo si kopambana masiku 
asanu ndi atatu kapena kumi, natsika ku Kesareya; ndi pa 
mawa nakala pa mpando woweruza, nauza Paulos ku 

7 tengedwa. Ndimo ntawi anafika, Ayuda omwe anatsika 
kwa Yerusalem naima ozungulira ie, ku tshula pa ie matshulo 

8 ambiri ndi olemera, omwe sanadziwa ku limbitsa; ntawi 
Paulos nati m’ kudzikana kwatshi, Kapena si pa mau a 
Ayuda, kapena pa tempile, kapena pa Kesare, sadatshimwa 

9 konse. Koma Festo, kufuna ku peza kuanja ndi Ayuda, 
naiang'ka Paulos, nati, Kodi udzakwera ku Yerusalem, ndi 
apo ku weruzidwa ndi zintu zimenezi patsogolo pa ine? 

10 Koma Paulos nati, Dirikuima patsogolo pa mpando wowe- 
ruza wa Kesare, pomwe dikanaweruzidwa: kwa Ayuda 
datshita palibe tshimo, monga iwe enso udziwa bwino nditu. 

11 Ndimo ngati diri wotshita zoipa, ndimo datshita kantu 
koenera kwa imfa, sindikana ku fa: koma ngati palibe 
tshimodzi tsha zintu zimenezi tshiri ishoona, ndi zomwe 
amene atshula ine, palibe muntu adziwa ku pereka ine kwa 

12 awo. Dilekera kwa Kesare. Ndimo Festo, ntawi anauzana 
ndi gulu la ankoswe, naiang'ka, Walekera kwa Kesare: kwa 
Kesare udzamuka. 

13 Ndimo ntawi masiku ena anapita, Agripa fumu yotshuka 

14 ndi Bernike nafika pa Kesareya, nautsa Festo. Ndimo 
monga nakala apo masiku ambiri, Festo naika mrandu wa 
Paulos patsogolo fumu yotshuka, kuti, Kuli muntu modzi 





-26. 2. NTSHITO. 241 


nasiidwa womangidwa ndi Felikis: ndi emwe, ntawi dinali 15 
pa Yerusalem, adzukuru akuru ndi akuru a Ayuda nataulira 
ine, kufunsa kwa kumariza pa ie. Kwa omwe dinaiang'ka, 16 
kuti sikuli makalidwe a Aroma ku pereka muntu modzi, 
patsogolo kuti wotshulidwa apotshera otshula nkope ndi 
nkope, napotshera pofatsa ku panga kudzikana kwatshi ndi 
tshulo linaikidwa pa ie. Ndimo ntawi anasong'kana pano, 17 
sindinatshedwa, koma pa siku lina dinakala pa mpando 
woweruza, nauza muntu ku tengedwa. Ndi emwe, ntawi 18 
otshula naima, sanatenga tshulo limodzi la zintu zoipa zotere 
monga dinaganizaganiza ; koma anali ndi mafunso ena pa le 19 
ndi kupembedza kwao, ndimo ndi modzi Yesu, emwe anafa, 
emwe Paulos anatshimika ku li wamoyo. Ndimo ine, dinadzi- 20 
sing'kasing'ka bwanje ku funsira ndi zintu zimenezi, dina- 
funsa ngati akaenda ku Yerusalem, ndimo apo ku weruzidwa 
ndi mirandu imene. Koma ntawi Paulos analekera ku 2i 
sungidwa kwa kumariza kwa Sebasto, dinauza ie ku sungi- 
dwa kwa ntawi dikatumiza ie kwa Kesare. Ndimo Agripa 22 
nanena ndi Festo, Dinalikufuna anso ine ndeka ku mva 
muntu. Mawa, ati, udzamva ie. 

Ndimo pa mawa, ntawi Agripa anafika, ndi Bernike, ndi 23 
kuyerekera kwakukuru, ndimo analoa m malo a kumva, ndi 
akazembe akuru, ndi amuna akuru a mzinda, pa kuuza kwa 
Festo Paulos naloezwa. Ndimo Festo ati, Fumu Yotshuka 24 
Agripa, ndi amuna onse omwe ali pano ndi ife, muona muntu 
amene, ndi emwe antu ambiri onse a Ayuda anapanga 
mrandu kwa ine, pa Yerusalem ndi pano, kupfula kuti 
sakanakala ndi moyo ntawi ina. Koma dinapeza kuti 25 
sanatshita kantu koenera kwa imfa: ndimo monga ie eka 
analekera kwa Sebasto dinayerekeza ku tumiza ie. Ndiemwe 26 
sindipotshera kantu kolimba ku lemba ku mwini wanga. 
Ndimo damturutsa patsogolo pa inu, ndi kopambana patsogolo 
pa iwe, famu yotshuka Agripa, kuti, pambuiu kufunsa . 
kunatshitidwa, dingopotshera kantu ku lemba. Kuti 27 
tshionedwa kwa ine kopanda dingalira, m’ kutumiza 
womangidwa, si inso ku sonya matshulo pa ie. 

Ndimo Agripa nanena ndi Paulos, Uloledwa ku nena kwa96 
iwe eka. Ndimo Paulos naturutsa dzanja latshi, napanga 
kudzikana kwatshi : 

Diganiza ine ndeka wosekera, fumu yotshuka Agripa, 2 
kuti dirikupanga kudzikana kwanga patsogolo pa iwe 
siku limene ndi zintu zonse ndi zomwe ditshulidwa ndi 

Q 





242 = NTSHITO. 26. 2- 


© o 


LO 


Jj 


12 


13 


14 


15 
16 


L 


18 


19 


Ayuda: kopambana tshifuka uli wanzeru ndi makalidwe 
onse ndi mafunso zomwe ziri mwa Ayuda: mwa kuti 
dipempa iwe ku mva ine kolongosola. Ndimo makalidwe 
anga a moyo kwa ubwana wanga, womwe unali kwa kuamba 
mwa mtundu wanga, ndi pa Yerusalem, Ayuda onse 
adziwa; kupotshera kudziwa kwa ine kwa kuamba, ngati 
afuna ku mariza, bwanje kuti pambuiu kugawa kolimba 
kopambana kwa kupembedza kwatu dinakala ndi moyo 
Mfarisi. Ndimo tsopano diima pano ku weruzidwa kwa 
kulingalira kwa kulonjezana kunapangidwa ndi Mulungu 
kwa atatu atu; ndi kwa kulonjezana kumene mafuko kumi 
ndi awiri atu, kuimirira Mulungu kolimba usiku ndi msana, 
alingalira ku fika. Ndimo ndi kulingalira kumene ditshuli- 
dwa ndi Ayuda, O fumu yotshuka! Bwanje tshiweruzidwa 
kosamvana ndi inu, ngati Mulungu aukitsa akufa? Dina- 
ganiza nditu ndine ndeka, kuti dikanatshita zintu zambiri 
pa dzina la Yesu wa Nazarete. Ndimo tshimene enso 
dinatshita m Yerusalem: ndimo dinatsekera ambiri a oyera 
m’ nyumba za ndima, kunalandira kuweruza kwa adzukuru 
akuru, ndimo ntawi anaikidwa kwa imfa, dapatsa funo langa 
pa awo. Ndi kulanga awo ntawi zambiri m masinagoge 
onse, dinayesa ku panga awo ku tukwana; ndimo dinali- 
kukwia kwambiri pa awo, dinazunza awo inde kwa mizinda 
ya dziko lina. Mwa kuti monga dinaenda ulendo ku 
Damasko ndi kuweruza ndi kuuza kwa adzukuru akuru, 
pa usana, O fumu yotshuka, dinaona pa njira kuunike 
kwa kumwamba, kopambana kuwala kwa dzua, kuwala 
kozunguniza ine ndi awo omwe naenda ulendo ndi ine. 
Ndimo ntawi ife tonse tinagwa pansi, dinamva liu kunena 
ndi ine m liu la Tshihebere, Saulos, Saulos, bwanje uzunza 
ine? tshiri tsholimba kwa iwe ku kang'ka pa zofulumizira. 
Ndimo dinanena, Uli ani, Mwini? Ndimo Mwini nati, Diri 
Yesu emwe uzunza. Koma uka, nuima pa mapazi ako: 
kuti kwa nsonga imene dadzisonyeza kwa iwe, ku loeza iwe 
woimirira ndi womariza a zintu mwa zomwe wandiona, ndi 
a zintu mwa zomwe didzadzisonyeza kwa iwe; kupulumutsa 
iwe kwa antu, ndi kwa Mitundu, kwa yomwe ditumiza iwe, 
ku tsegula maso ao, kuti ingotembenuka kwa ndima kwa 
kuunika, ndi kwa mpamvu ya Satana ku Mulungu, kuti 
ingolandira kubweza kwa zakwaipa ndi kuloa mwa awo 
omwe ayeretsedwa ndi mvanu mwa ine. Mwa kuti, O fumu 
yotshuka Agripa, sindinali wosamvera kwa tshoona 





-27. 4. NTSHITO. 243 


tshakumwamba: koma dinauza kwa awo a Damasko ku- 
amba, ndi pa Yerusalem, ndi mwa dziko lonse la Yudeya, 
ndi inso kwa Mitundu, kuti akatembenuza ntima natembe- 
nuka ku Mulungu, ku tshita ntshito zoenera za kutembenuza 
ntima. Kwa tshifukwa tshimene Ayuda nagwira ine m’ 
tempile, nayesa kundipa. Ndimo dinalandira kutangata 
komwe kuli kwa Mulungu, diima kwa siku limene kumariza 
kwa angono ndi akuru, kunena tshabe koma tshomwe 
aprofeti ndi Moses analankula tshikafika; bwanje kuti 
Kristu akanamva, ndi bwanje kuti poiamba ndi kuukirira 
kwa akufa akauza kuunika kwa antu ndi kwa Mitundu. 

Ndimo monga tshointsho napanga kudzikana kwatshi, 
Festo anena ndi liu lalikuru, Paulos, uli wamisala; 
kupunzira kwako kwambiri kutembenuza iwe kwa misala. 
Koma Paulos ati, Sindiri wamisala, Festo wabwino wopa- 
mbana; koma diuza mau a nteradi ndi a kudziweruza. 
Kuti fumu yotshuka idziwa ndi zintu zimenezi, kwa yomwe 
enso dilankula kolere: kuti diyerekezedwa kuti palibe 
tshimodzi tsha zintu zimenezi tshibisidwa kwa iyo; kuti 
tshimene sitshatshitidwa m’ ngondia. Fumu Yotshuka 
Agripa, kodi umvana aprofeti? Didziwa kuti umvana. 
Ndimo Agripa nanena ndi Paulos, Ndi kakuyerekeza ka- 
kang'ono ukafuna ku panga ine Mkristu. Ndimo Paulos 
nati, Difuna kwa Mulungu, kuti kapena ndi kang'ono 
kapena ndi kwambiri, si iwe eka, koma anso onse omwe 
amva ine siku limene, anangokala kotere monga diri, kopanda 
zomangira zimenezi. 

Ndimo fumu yotshuka inauka, ndi woweruza, ndi 
Bernike, ndi awo omwe nakala nao: ndimo ntawi anapa- 
mbuka, nalankula modzi ndi wina, kuti, Muntu amene 
atshita palibe kantu koenera kwa imfa kapena kwa zomangira. 
Ndimo Agripa nanena ndi Festo, Muntu amene anangomasu- 
lidwa, ngati sanalekera kwa Kesare. 


20 


21 
22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 
29 


30 
3l 


32 


Ndimo ntawi kunayerekezedwa kuti tikaenda ndi matanga9 7 


kwa Yitaliya, napereka Paulos ndi omangidwa ena ku 
kenturione atshedwa Yuliyo, wa gulu la Sebasto. Ndimo 
kuloa m’ tshombo tsha Adramita, tshomwe tshinatoenda 
ndi matanga kwa malo pa doko la Asiya, tinapita ku nyanja, 
Aristarko, Wakumakedoniya wa Tesalonika, ali ndi ife. 
Ndimo siku lina tinafika pa Tsidon: ndi Yuliyo natshita 
kokoma ndi Paulos, naloleza ie ku enda ku abali atshi kudzi- 
sangalatsa. Ndimo kupita ku nyanja kwa uko, tinaenda 


2 


244 NTSHITO. 97, 4- 


10 


11 


12 


13 


14 


l5 


16 
17 


18 


19 


20 


21 


ndi matanga m’ kudika kwa Kipro, tshifuka mpepo zinali 
patsogolo. Ndimo ntawi tinadutsa ndi matanga nyanja 
yomwe iri pandunji pa Kilikiya ndi Pamfiliya, tinafika ku 
Mira, mzinda wa Likiya. Ndimo apo kenturione napeza 
tshombo tsha Alesandria kuenda ndi matanga kwa Yitaliya ; 
ndimo naika ife momo. Ndimo ntawi tinaenda ndi matanga 
kododoma masiku ambiri, ndimo tinafika ndi ntshito yambiri 
pandunji pa Kinido, mpepo si ku lola ife kopambana, 
tinaenda ndi matanga m’ kudika kwa Krete, pandunji pa 
Salmone; ndimo ndi ntshito yambiri ndi kulambalala itsho 
tinafika kwa malo amodzi atshedwa Mapote Abwinc; pafupi 
ndi awo, unali mzinda wa Laseya. 

Ndimo pambuiu ntawi yambiri inapisidwa, ndimo ulendo 
wa nyanja unali ndi kutsekerezwa, tshifuka Kuleka kudia 
kunapita kali, Paulos nataulira awo, nanena nao, Mafumu, 
didziwitsa kuti ulendo wa nyanja udzali ndi kupweteka ndi 
kumwaza kwambiri, si kwa katundu ndi tshombo zoka, koma 
anso kwa moyo watu. Koma kenturione nasamala kwambiri 
kwa mbuiye ndi kwa mwini wa tshombo, kopambana ndi 
zintu zimenezo zomwe Zinanenedwa ndi Paulos. Ndimo 
tshifuka pote losali bwino kukala malimwe momo, unyinji 
unataulira ku pita ku nyanja kwa uko, ngati ndi zifukwa 
zina akafika kwa Fenikis, nakala malimwe umo; lomwe liri 
pote la Krete, kuyang'ana mpoto-bvuma ndi mwela-bvuma. 
Ndimo ntawi mwela inaomba pang'ono, kuganizaganiza kuti 
analandira kuyerekeza kwao, natukula nangula naenda ndi 
matanga mbali mwa Krete, pafupi ndi gombe. Koma pa- 
mbuiu si ntawi yeitali inamenya kwa itsho mpepo yeikuru, 
yomwe itshedwa Yurakwilo: ndimo ntawi tshombo tshina- 
gwidwa, ndimo tshosanadziwa ku loza mpepo, tinadenguma 
kwa iyo, ntinakang'kidwa. Ndimo kutamanga mw kudika 
kwa tshisi tshatshing'ono tshitshedwa Kauda, tinali ndi 
mpamvu, ndi ntshito yambiri, ku limbitsa katshombo: ndi- 
mo ntawi anatukula iko, anatshita ndi matangato, ku kola 
tshombo; ndi, kuopa kani akataiikidwa pa Sirtis, natsitsa 
zintu za tshombo, ndi tshointsho tinakang'ikidwa. Ndimo 
monga tinalemedwa kwambiri ndi mondwe, dzua lina anaamba 
ku ponya katundu kunja; ndimo siku latshitatu naturutsa 
ndi manja ao zintu za tshombo. Ndimo ntawi kapena dzua 
kapena nyenyezi sizinawala pa ife kwa masiku ambiri, ndimo 
si mondwe wang'ono unali pa ¿fe kulingalira konse kuti 
tikapulumutsidwa tsopano kunatshotsedwa. Ndimo ntawi 





-27. 40. NTSHITO. 245 


anakala ntawi yeitali opanda kudia, pomwe Paulos anaima 
pakati pa awo, nati, Mafumu, mukanamva ine, ndimo simu- 
naenda ndi matanga kwa Krete, ndimo simwalandira ku- 
pwetekwa kumene ndi kumwaza. Ndimo tsopano ditaulira 
inu ku kala kosekera: kuti kudzakala palibe kumwaza kwa 
moyo mwa inu, koma kwa tshombo tshoka. Kuti naima 
ndi ine usiku umene njelo wa Mulungu wa emwe diri, emwe 
enso diimirira, kuti, Usaopa, Paulos; ukanaima patsogolo 
pa Kesare: ndi ona, Mulungu wapatsa iwe onse awo omwe 
aenda ndi matanga ndi iwe. Mwa kuti, mafumu, kalani 
kosekera: kuti dimvana ndi Mulungu, kuti tshidzakala inde 
tshointsho monga tshinalankulidwa ndi ine. Koma tikana- 
talidwa pa tshisi tshimodzi. 

Koma ntawi usiku kumi ndi watshinai unafika, monga 
tinakang'kidwa kwina ndi kwina w nyanja ya Adriya, pa 
pakati pa usiku amatanga anaganizaganiza kuti analikuya- 
ndika ku dziko lina; ndimo nayesa, napeza mikwamba makumi 
awiri: ndimo pambuiuntawi yeing'ono,nayesa anso, napeza mi- 
kwamba kumi ndi isanu. Ndimo kuopa kani nditu tikataiidwa 
pa gombe pa malo a matantwe, natsitsa anangula anai kwa 
makaliro, nafunitsa kwa msana. Ndimo monga amatanga 
analikufuna ku tawa n? tshombo, ndimo anatsitsa katshombo 
m' nyanja, kofana ngati monga afuna ku turutsa anangula pa 
likuru, Paulos nanena ndi kenturione nuimo ndi ankhondo, 
Ngati amene osakala m’ tshombo, musadziwa ku pulumutsi- 
dwa. Ndimo ankhondo nadula zingwe za katshombo, naleka 
iko ku gwa. Ndimo ntawi banda kutsha unalinkudza, Paulos 
napempa awo onse kutenga kantu ka kudia, kuti, Siku limene 
liri siku kumi ndi latshinai lomwe mulinda ndi mukalabe 
kuleka kudia, simunatenga kantu. Mwa kuti dipempa inu 
ku tenga kantu kakudia : kuti kumene kuli kwa kupulumuka 
kwanu: kuti palibe tsisi limodzi lidzamwazika kwa mutu 
wa modzi wa inu. Ndimo ntawi ananena amene, ndimo 
anatenga nkate, napatsa tshakoma kwa Mulungu patsogolo 
pa onse: nauswa, naamba ku dia. Pomwe onse anali ose- 
kera, ndi awo oka anso natenga kudia. Ndimo tinali ife 
tonse m’ tshombo mizimu mazana awiri, makumi asanu ndi 
awiri ndi isanu ndi umodzi. Ndimo ntawi anadia kokwana, 
napeputsa tshombo, kuturutsa trigu m’ nyanja. Ndimo 
ntawi linali dzua, sanadziwa ntunda: koma naona bondo 
limodzi ndi doko, ndimo nagazitsana ngati anadziwa ku 
kang'ka tshombo pailo. Ndimo kutaia anangula, nasia awo 


Qa 


22 
23 
24 
29 
26 


27 


28 
29 


30 


8l 
32 
33 


34 


39 


36 
37 


38 
39 


40 


246 NTSHITO. 27. 40- 


41 


42 


43 


44 


m’ nyanja, pa ntawi yomwe kumasula zomangira za matsi- 
kiro; ndimo kutukula tanga lapatsogolo kwa mpepo, nafu- 
na doko. Koma kufika pa nkhumano pa mafundi awiri, 
napisa tshombo pa ntunda; ndi likuru la tshombo linamenya 
ndi linatsala lopanda ku suntwa, koma makaliro naamba ku 
sweka ndi mpamvu ya mafundi. Ndimo kugazitsana kwa 
ankhondo kunali ku pa omangidwa, kani modzi wa awo 
akasambira kunja, ndi ku pulumuka. Koma kenturione, 
kufuna ku pulumutsa Paulos, naletsa awo kwa kuyerekeza 
kwao; nauza kuti awo omwe nadziwa ku sambira akadzi- 
ponya kunja, ndi ku fika poiamba pa ntunda: ndimo otsala, 
ena pa matabwa, ndi ena pa zintu zina kwa tshombo. 
Ndimo tshointsho tshinali, kuti awo onse napulumuka bwino 
pa ntunda. 


8 Ndimo ntawi tinapulumutsidwa, pomwe tinadziwa kuti 


2 


D AN 


10 


11 


tshisi tshinatshedwa Melita. Ndimo abaribari nasonyeza ife 
kukoma si kwakung'ono: kuti nakoleza moto, nalandira ife 
tonse, tshifuka tsha mvula yatsopano, ndi tshifuka tsha 
kuzizira. Koma ntawi Paulos anasong'kanitsa mtolo wa 
kuni, naika izo pa moto, njoka inaturuka tshifuka tsha 
kutenta, nigwira pa dzanja latshi. Ndimo ntawi abaribari 
naona tshirombo ku patshikwa kwa dzanja latshi, nanena 
modzi ndi wina, Lopanda ganizo muntu amene ali wa- 
mbanda, emwe, ngati wapulumuka kwa nyanja, koma Kudeka 
kusanalola ku kala ndi moyo. Koma nakang'ka tshirombo 
m' moto, ndimo sanapwetekwa. Koma nayang'anira kuti 
akanatupa, kapena akanagwa wakufa nsangansanga: koma 
ntawi anakala ntawi yeitali ndi kuyang'anira, ndimo sanaona 
kantu koipa kufika pa je, nasintanitsa mauongo ao, nanena 
kuti anali mulungu. 

Ndimo pafupi ndi malo amene inali minda ya muntu 
wang kuru wa tshisi, atshedwa Publiyo; emwe nalandira 
ife, nasunga ife ndi ulemu masiku atatu. Ndimo kunah 
tshointsho, kuti atatu atshi a Publiyo anadwala malungo ndi 
tshiziula: kwa emwe Paulos naloa, napempera, ndi kuika 
manja atshi pa ie namtshiritsa. Ndimo ntawi tshimene 
tshinatshitidwa, otsala anso omwe anali ndi zintenda m’ 
tshisi anafika, ndimo anatshiritsidwa: omwe enso anatile- 
mekeza ndi maulemu ambiri; ndimo ntawi tinaenda ndi 
matanga, naika m’ tshombo zintu zotere monga tinafuna. 

Ndimo pambuiu miezi itatu tinaenda ndi matanga m’ 
tshombo tsha Alesandriyu, tshomwe tshinakala malimwe m’ 





-28. 26. NTSHITO. 


tshisi, tshizindikilo tshatshi tshinali Ana Amamuna a Mpasa. 
Ndimo anafika pa Surakus, tinakala apo masiku atatu. 
Ndimo kwa uko tinapanga kuzungulira, tinafika pa Regiyon: 
ndimo pambuiu siku limodzi mwela unauka, ndi pa siku 
latshiwiri tinafika kwa Puteyoli: pomwe tinapeza abali, 
ndimo tinafunsidwa ku kala nao masiku asanu ndi awiri: 
ndimo tshointsho tinafika kwa Roma. Ndimo kwa uko 
abali, ntawi anamva ndi ife, nafika ku komana ndi ife monga 
kutali monga Malo a Maronda a Apiyo, ndi Mabwalo Atatu : 
omwe ntawi Paulos naona, nanena tshakoma kwa Mulungu, 
nalimbikitsa ntima watshi. 

Ndimo ntawi tinaloa m’ Roma, Paulos analolezedwa ku 
kala ie eka ndi wankhondo emwe nadikira le. 

Ndimo kunali, kuti pambuiu masiku atatu nasong’kanitsa 
awo omwe anali akuru a Ayuda : ndimo ntawi anasong'kana- 
nidwa, nanenanao, Ine, amuna, abali, ngati sindinatshita kantu 
pa antu, kapena pa makalidwe a atatu atu, kosuntira dina- 
perekedwa womangidwa kwa Yerusalem w manja a Aroma: 
omwe, ntawi anafunsira ine, nafuna ku masula ine, tshifuka 
kunali palibe tshifukwa tsha imfa mwa ine. Koma ntawi 
Ayuda nanena pa iko, dinafulumizidwa ku lekera kwa 
Kesare; si kuti dinali ndi kantu ku tshula ndi mtundu 
wanga. Ndimo kwa tshifukwa tshimene dinaitana inu ku 
ona ndi ku nena ndi ze. kuti tshifuka tsha kulingalira kwa 
Sirayeli dimangidwa ndi unyolo umene. Ndimo nanena 
nao, Sitinalandira kapena maepistola kwa Yudeya ndi iwe, 
kapena ena a abali sanafika kuno ku bukitsa kapena ku 
lankula kantu ka mpingo ndi iwe. Koma tifuna ku mva 
kwa iwe tshomwe uganiza: kuti monga kwa kugawa ku- 
mene, kudziwidwa ndi ife kuti m’ malo onse kunenedwa pa 
iko. ) 

Ndimo ntawi anaikidwa kwa ie siku limodzi, nafika kwa 
ie w kukala kwatshi m’ kuwerenga kwakukuru; kwa omwe 
nazizika, kumariza dziko la Mulungu, ndi kuyerekeza awo 
ndi Yesu, kwa mau a Moses ndi kwa aprofeti, kwa mawa 
ndi ndzulo. Ndimo ena namvana ndi zintu zomwe zina- 
nenedwa, ndi ena sanamvana. Ndimo ntawi sanagwirizana, 
natshoka, pambuiu kuti Paulos ananena mau amcdzi, Bwino 
unalankula Nzimu Woyera mwa Yesaya mprofeti kwa atatu 
aru, kuti, 

Muka iwe kwa antu amene, nunena, 
Ndi kumva mudzamva, ndimo simunadziwa konse; 


247 


12 
13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


248 


27 


28 


30 
əl 


e 0O N = 


AROMA. 28. 26- 


Ndimo kuona mudzaona, ndimo simudzadziwitsa konse : 

Kuti ntima wa antu amene unakulitswa kolemedwa, 

Ndi makutu ao ali otseka ku mva, 

Ndi maso ao mwatseka ; 

Kani nditu akaoneka ndi maso ao, 

Ndi ku mva ndi makutu ao, 

Ndi ku dziwa ndi ntima wao, 

Ndimo akatembenuka anso, 

Ndikatshiritsa awo. 
Ndimo kudziwidwa ndi inu, kuti kupulumutsa kumene 
kwa Mulungu kutumizidwa kwa Mitundu: iyo onso idza- 
mva. 

Ndimo nakala dzaka dziwiri dzonse m nyumba yatshi 
yolipidwa, nalandira onse omwe naloa kwa ie, kuuza dziko 
la Mulungu, ndi kupunzitsa zintu ndi Mwini Yesu Kristu 
ndi kulimbika ntima konse, palibe modzi kuletsa ie. 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 


AROMA. 


AULOS, kapolo wa Yesu Kristu, woitanidwa ku kala 
mpostile, wosang'kidwa kwa ivangeli wa Mulungu, 
womwe analonjezana kali mwa aprofeti atshi m malemba 
oyera, ndi Mwana watshi, emwe anabadwa kwa mbeu ya 
Davide ndi nyama, emwe anaikidwa Mwana wa Mulungu 
m’ mpamvu, ndi nzimu wa kuyera, ndi kuukirira kwa 
akufa; inde Yesu Kristu Mwini watu, mwa emwe tinala- 
ndira kufatsa ndi upostile, kwa kumvera kwa mvanu mwa 
mitundu yonse, kwa dzina latshi: mwa omwe muli inso, 
aitanidwa ku kala a Yesu Kristu: kwa onse omwe akala 
m’ Roma, okondedwa ndi Mulungu, aitanidwa ku kala oyera: 
kufatsa kwa inu ndi ntendere kwa Mulungu Atatu atu ndi 
Mwini Yesu Kristu. 
Kuiamba, dinena tshakoma kwa Mulungu wanga mwa 
Yesu Kristu kwa inu nonse, tshifuka mvanu wanu uuzidwa 





-1. 25. AROMA. 


mwa dziko lonse. Kuti Mulungu ali womariza wanga, 
emwe diimirira munzimu wanga m’ ivangeli wa Mwana watshi, 
bwanje kosareka dinena ndi inu, ntawi zonse m’ mapempero 
anga kufunsa, ngati ndi zifukwa zina inde tsopano dingole- 
mereredwa ndi kufuna kwa Mulungu ku fika kwa inu. 
Kuti difunitsa ku ona inu, kuti dingopatsa kwa inu tshau- 
lere tshina tsha nzimu, kwa nsonga kuti mungolimbitsidwa ; 
tshimene tshiri, kuti ine ndi inu dingosangalatsidwa mwa 
inu, ife tonse ndi mvanu wa ena, inde wanu ndi wanga. 
Ndimo sindifuna inu ku kala opulukira, abali, kuti ntawi 
zambiri dinayerekeza ku fika kwa inu (ndimo dinatshedwe- 
tsedwa patsogolo), kuti dinangopotshera dzobala dzina mwa 
inu unso, inde monga mwa yotsala ya Mitundu. Diri wama- 
ngawa kwa Agrike ndi kwa Abaribari, kwa anzeru ndi kwa 
opusa. Tshointsho, monga didziwa, dirikuta ku uza iva- 
ngeli ku inu unso omwe muli m Roma. Kuti sindiri ndi 
manyazi ndi ivangeli: kuti uli mpamvu ya Mulungu kwa 
kupulumutsa kwa onse omwe amvana; kwa Myuda patso- 
golo, ndi inso kwa Mgrike. Kuti momo kusonyezedwa 
kudeka kwa Mulungu ndi mvanu kwa mvanu: monga 
alembedwa, Koma wodeka adzakala ndi moyo ndi 
mvanu. 

Kuti kukwiira kwa Mulungu kusonyezedwa kwa kumwa- 
mba pa kusadziwa Mulungu konse ndi kusadeka kwa antu, 
omwe asindikiza nteradi m’ kusadeka ; tshifuka tshimene 
tshomwe tshingodziwidwa ndi Mulungu tshisonyezedwa 
mwa awo; kuti Mulungu anatshisonyeza kwa awo. Kuti 
zintu zosaoneka za ie kwa kupanga kwa dziko zionetsedwa, 
kudziwitsidwa mwa zintu zomwe zipangidwa, :nde mpamvu 
yatshi yosamariza ndi umulungu; monga kuti angokala 
opanda pambanuzo: tshifuka kuti, kudziwa Mulungu, 
sanapambanitsa ie monga Mulungu, kapena sananena 
tshakoma ; koma anakala autsiru mwa kukanganitsana kwao, 
ndimo mitima yao yopusa inadetsedwa. Kudzisonya awo 
oka ku kala anzeru, anakala opusa, nasintana kupambana 
kwa Mulungu wosadziwa ku bvunda kwa kufana kwa fanizo 
la muntu wobvunda, ndi la zimbalame, ndi la nyama zama- 
pazi anai, ndi zokwawa. 

Mwa kuti Mulungu napereka awo m’ mafuno a mitima 
yao kwa kusatsuka, kuti matupi ao akapyapyazidwa mwa 
iwo oka: tshifuka kuti anasintana nteradi wa Mulu- 
ngu kwa bodza, mnapembedza naimirira tshopangidwa 


249 


9 


13 


14 


250 AROMA. 1. 25- 


27 


28 


29 


SA 


kopambana Mpambi, emwe ali wodala kwa magonero. 
Amen. 

Kwa tshifukwa tshimene Mulungu anapereka awo kwa 
mafuno oipa: kuti akazi ao nasinta kutshita kwamakalidwe 
kwa komwe kuli pa makalidwe: ndimo modzimodzi inso 
amuna, kusia kutshita kwamakalidwe kwa nkazi, naaka m’ 
kufuna kwao modzi kwa wina, amuna ndi amuna kutshita 
kusaoneka, ndimo kulandira mwa iwo oka kulipira kumene 
kwa tshimo lao komwe kwakong'goledwa. 

Ndimo inde monga anakana ku potshera Mulungu m' 
kudziwa kwao, Mulungu napereka awo kwa muwongo 
wotalidwa, ku tshita zintu zidya zomwe zosali zabwino; 
kudzazidwa ndi kusadeka konse, mpulupulu, kusirira, 
kudana; odzaza ndi kudikidwa, mbanda, ndeu, tshinyengo, 
udano; akunong'ona, amiseke, akwiiridwa ndi Mulungu, 
akupepuza, onyada, odzisamalira, atintu a zintu zoipa, 
osamvera atatu ao ndi amai ao, opanda kudziwa, akuswa 
a mapangano, opanda kukonda kwamakalidwe, opanda 
nsisi: omwe, kudziwa kumariza kwa Mulungu, kuti awo 
omwe atshita zintu zotere aenera imfa, osatshita koka 
zimodzimodzi, koma anso alola awo omwe atshita izo. 

Mwa kuti uli wopanda pambanuzo, O mamuna, emwe 
uli emwe uweruza: kuti mw tshomwe uweruza wina, usutsa 
iwe eka; kuti iwe emwe uweruza utshita zintu zZimodzi- 
modzi. Ndimo tidziwa kuti kuweruza kwa Mulungu kuli 
kofana ndi nteradi pa awo omwe ayesayesa zintu zotere. 
Ndimo kodi uganiza tshimene, O mamuna, emwe uweruza 
awo omwe ayesayesa zintu zotere, nutshita zimodzimodzi, 
kuti udzapulumuka kuweruza kwa Mulungu? Kapena 
upeputsa zolemera za ubwino watshi ndi kulekereza ndi 
kumva kutali, kusadziwa kuti ubwino wa Mulungu utsogo- 
lera iwe kwa kutembenuza ntima? koma pambuiu kuli- 
mbika kwako ndi ntima wosatembenuka usunga kwa iwe 
eka kukwiira m' dzua la kukwiira ndi kusonyeza kwa 
kuweruza kodeka kwa Mulungu; emwe adzabwezera kwa 
antu onse kofana ndi ntshito zao; ku awa omwe ndi 
kulongosola m' kutshita bwino afunira kwa kupambana ndi 
ulemu ndi kusabvunda, moyo wosamariza: koma kwa awa 
omwe ali onyansidwa, ndimo osamvera nteradi, koma 
amvera kusadeka, zidzali kukwiira ndi kulunduka, sautso 
ndi kupwetekwa kwambiri, pa mizimu yonse ya antu yomwe 
itshita mpulupulu, wa Myuda poiamba, ndi inso wa 





-3. 1. AROMA, 251 


Mgrike; koma kupambana ndi ulemu ndi ntendere kwa 10 
antu onse omwe atshita ubwino, ku Myuda poiamba, ndimo 
onso ku Mgrike: kuti kulibe tsang'ko ndi Mulungu. 11 
Kuti monga ambiri monga anatshimwa opanda mau 12 
adzamwazika anso opanda mau: ndimo monga ambiri 
monga anatshimwa pansi pa mau adzaweruzidwa ndi 
mau; kuti si akumva a mau ali odeka patsogolo pa Mulu- 13 
ngu, koma otshita a mau adzadeketsedwa: kuti ntawi 14 
Mitundu yomwe siipotshera mau itshita ndi makalidwe 
zintu za mau, imene, siirikupotshera mau, iri mau kwa 
iyo yoka; m tshimene isonyeza ntshito ya mau ilembedwa 15 
w mitima yao, kudzidziwitsa kwao kumariza ndi imene, ndi 
maganizo ao modzi ndi wina kutshula kapena kupambanuza 
iyo; m’ dzua lomwe Mulungu adzaweruza mabiso a antu, 16 
kwa ivangeli wanga, ndi Yesu Kristu, 

Koma ngati uli ndi dzina la Myuda, ndimo utsi- 17 
mbirira pa mau, ndimo upambana m’ Mulungu, nudziwa 18 
kufuna kwatshi, nusimba zintu zomwe ziri zabwino nditu, 

kupunzitsidwa kwa mau, nutshimikiza kuti iwe eka uli 19 
wotsogolera wa akungu, kuunika kwa awa omwe ali 
mudima, wofotokoza wa opusa, mpunzitsi wa makanda, 20 
kupotshera m mau makalidwe a kudziwa ndi a nteradi; 
ndimo iwe emwe upunzitsa wina, kodi sudzipunzitsa ? 
iwe emwe uuza muntu sakanaba, kodi uba? iwe emwe 
uti muntu sakanatshita tshigololo, kodi utshita tshigo- 
lolo? iwe emwe unyansidwa ndi mafano, kodi ulanda mate- 
mpile ? iwe emwe upambana m mau, mwa kuswa kwako kwa 23 
mau kodi upyapyaza Mulungu? Kuti dzina la Mulungu 24 
litukwanidwa mwa Mitundu tshifuka tsha inu, inde monga 
alembedwa. Kutikudula kupindula nditu, ngati ukala wotshita 25 
wa mau: koma ngati ukala woswa wa mau, kudula kwako 
kunakala kusadula. Ndimo ngati kusadula kusunga mamarizo 26 
a mau, kodi kusadula kwatshi kusadzaganizidwa kwa kudula ? 
ndimo kodi kusadula komwe kuli ndi makalidwe, ngati 27 
kudzaza mau, sikudzaweruza iwe, emwe ndi mlemba ndi 
kudula uli woswa wa mau? Kuti ie siali Myuda, emwe 28 
ali modzi kunja; kapena kumene kusali kudula, komwe 
kuli kunja m nyama: koma ie ali Myuda, emwe ali modzi 29 
pakati; ndi kudula kuli kumene kwa ntima, m nzimu, si 
m' lemba; kulemekeza kwa emwe kusali kwa antu, koma 

kwa Mulungu. 

y Ndimo kupambana kwanje apotshera Myuda? kapena 8 





1 


3 


+ 


n 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 


21 


AROMA. 3. l- 


kupindula kuli kwanje kwa: kudula? Kwambiri njira 
zonse: patsogolo pa onse, kuti anamvanidwa ndi mau a 
Mulungu. Kuti tshiani ngati ena anali opanda mvanu ? 
kodi kusauka kwao kwa mvanu kudzapanga tshabe kumva- 
na kwa Mulungu? Si tshointsho : inde, Mulungu apeze- 
dwe woona, koma antu onse onama; monga alembedwa, 

Kuti unangodeketsedwa m° mau ako, 

Ndimo unangopambana ntawi udza m° kuweruza. 
Koma ngati kusadeka kwatu kubvomereza kudeka kwa 
Mulungu, tidzanena tshiani? Kodi Mulungu ali wosadeka 
emwe atsheza ndi kukwiira? (dinena kofana ndi antu). Si 
tshointsho : kuti pomwe Mulungu adzaweruza dziko bwa- 
nje? Koma ngati nteradi wa Mulungu mwa bodza langa 
unatshuruka kwa kupambana kwatshi, bwanje enso kosu- 
ntira diweruzidwa monga wampulupulu? Ndimo si 
bwanje (monga tiuzidwa kodanitsa, ndimo monga ena 
anenetsa tshomwe tinena), Titshite mpulupulu, kuti ubwino 
ungodza? kusutsa kwa omwe kuli kodeka. 

Ndimo tshiani ? kodi tiri m’ makalidwe oipa opambana 
awo? Iai, palibe konse: kuti patsogolo tinandzudzula 
Ayuda ndi Agrike, kuti onse ali pansi pa mpulupulu ; 
monga alembedwa, ` 

'Palibe modzi wodeka, iai, palibe modzi; 

Palibe modzi emwe adziwitsa, 

Palibe modzi emwe afuna Mulungu ; 

Onse anasotshera, akalirana osapinduka ; 

Palibe modzi emwc atshita bwino, iaì, si inde modzi : 

Mero wao uli mwanda wotsegula ; 

Ndi malilume ao anatshita tshinyengo : 

Mate a ampiri ali pansi pa milomo yao: 

Nkamwa mwa omwe mwadzaza ndi kutukwana ndi 

kuawa: 

Mapazi ao ali aliwiro ku turutsa mwazi ; 

Kumwaza ndi tshisoni ziri mwa njira zao ; 

Ndi njira ya ntendere sanadziwa : 

Kulibe kuopa kwa Mulungu patsogolo maso ao. 

Ndimo tidziwa kuti zintu zomwe mau anena, alankula 
ku awa omwe ali pansi pa mau; kuti nkamwa monse 
mungoletsedwa, ndi dziko lonse lingotengedwa pansi pa 
kuweruza kwa Mulungu: tshifuka ndi ntshito za mau 
palibe nyama idzadeketsedwa m' kuona kwatshi: kuti mwa 
mau kudra kudziwa kwa mpulupulu. Koma tsopano 





-4, 10. AROMA. 


kobaluka kwa mau kudeka kwa Mulungu kunasonyezedwa, 
kumarizidwa ndi mau ndi aprofeti ; inde kudeka kwa Mulu- 
ngu mwa mvanu mwa Yesu Kristu kwa onse awo omwe 
amvana; kuti kulibe kulekana; kuti onse anatshimwa, ndi 
apereweza kupambana kwa Mulungu ; kudeketsedwa kolere 
ndi kufatsa kwatshi mwa kuombola komwe kuli mwa Kristu 
Yesu: emwe Mulungu anaika patsogolo kukala dipo, mwa 
mvanu, ndi mwazi watshi, kusonyeza kudeka kwatshi, 
tshifuka tsha kuleka kwa zakwaipa zinatshitidwa kali, mwa 
kulekereza kwa Mulungu; kwa kusonyeza, dinena, kwa 
kudeka kwatshi pa nsiku yatsopano imene: kuti anango- 
kala wodeka ie eka, ndi wodeketsa wa ie emwe apotshera 
mvanu mwa Yesu. Ndimo kupambana kuli kuti? Kuturu- 
tsidwa. Ndi mau anje? a zintshito? Iai: koma ndi mau 
a mvanu. Ndimo tiwerenga kuti muntu adeketsedwa ndi 
mvanu wobaluka ntshito za mau. Kapena kodi Mulungu 
ali Mulungu wa Ayuda oka? kodi siali Mulungu wa Mitundu 
unso? Inde, wa Mitundu unso : ngati kuli tshointshi kuti 
Mulungu ali modzi, ndimo adzadeketsa kudula ndi mvanu, 
ndi kusadula mwa mvanu. Ndimo kodi tipanga mau 
atshabe mwa mvanu? Si tshointshi: iai, tilimbikitsa 
mau. 

Ndimo tidzanena tshiani kuti Abraham, Atatu atu 
wakali wofana ndi nyama, wapeza? Kuti ngati Abraham 
anadeketsedwa ndi zintshito, ali ndi mwa kuti ku pambana; 
koma si kwa Mulungu. Kuti lemba linena tshiani? Ndimo 
Abraham anamvana ndi Mulungu, ndimo kunawereng'jedwa 
kwa ie kwa kudeka. Tsopano kwa ie emwe atshita, sekeretso 
siliwereng'jedwa monga kwa kufatsa, koma monga kwa 
mangawa. Koma kwa ie emwe wosatshita, koma amvana 
ndi le emwe adeketsa osapembedza, mvanu watshi uwere- 
ng'jedwa kwa kudeka. Inde monga Davide enso atshula 
kudala pa muntu, kwa emwe Mulungu awereng'jera kudeka 
kobaluka zintshito, kuti, 

Odala ali awo mpulupulu za omwe zikululukidwa, 

Ndimo zakwaipa za omwe zibisidwa. 

Wodala ali muntu kwa emwe Mwini wosafuna ku 

werenga zakwaipa. 

Ndimo kodi kudala kumene kutshulidwa pa kudula, kapena 
pa kusadula anso? kuti tinena, Kwa Abraham mvanu 
watshi unawerengedwa kwa kudeka. Ndimo bwanje 
unawerengedwa? ntawi anali m’ kudula, kapena m’ kusa- 


253 


30 


əl 


ve 


10 


254 AROMA. 4. 10- 


11 


12 


17 


18 


19 


20 


D 
2 


3 


dula? Si mw kudula, koma m’ kusadula: ndimo nalandira 
tshizindikilo tsha kudula, kusindikiza kwa kudeka kwa 
mvanu womwe anapotshera ntawi anali m’ kusadula: 
kuti anangokala atate a onse omwe amvana, ngati akala 
m' kusadula, kuti kudeka kunangowereng'jedwa kwa awo; 
ndi atate a kudula kwa awo omwe si koka ali a 
kudula, koma kwa omwe enso aenda m miendo ya mvanu 
umene wa atatu atu Abraham womwe anapotshera m' 
kusadula. Kuti si mwa mau kunali kulonjezana ku Abra- 
ham kapena kwa mbeu yatshi, kuti akakala woloa wa dziko, 
koma mwa kudeka kwa mvanu. Kuti ngati awo omwe ali 
a mau ali oloa, mvanu upangidwa tshabe, ndi kulonjezana 
kupangidwa tshabe: kuti mau atshita kukwiira; koma 
komwe kulibe mau, kapena kulibe kuswa. Kwa tshifukwa 
tshimene kuli kwa mvanu, kuti kungokala kwa kufatsa; 
monga kuti kulonjezana kungolimbika kwa mbeu yonse; 
si kwa iyo yoka yomwe iri ya mau, koma kwa yomwe enso 
iri ya mvanu wa Abraham, emwe ali atate a ife tonse (monga 
alembedwa, Atate a mitundu yambiri dakupanga) patsogolo 
pa ie emwe anamvana nai, inde Mulungu, emwe apanga 
moyo akufa, ndimo atsha zintu zomwe siziri, monga ngati 
zinali. Emwe m’ kulingalira anamvana pa kulingalira, 
monga kuti anangokala atate a mitundu yambiri, kwa 
tshomwe tshinanenedwa, Tshointshi mbeu yako idzakala. 
Ndimo kopanda kulemetsedwa mu mvanu naganiza tupi latshi 
tsopano modzimodzi lofa (anali ndi dzaka pa makumi 
okaoka kumi), ndi kufa kwa tshibaliro tisha Sara: inde, 
kuyang'anira kwa kulonjezana kwa Mulungu, sanagwedera 
m’ kusamvana, koma analimbikitsa mu mvanu, kupatsa 
kupambana kwa Mulungu, ndimo kubvomerezedwa nditu 
kuti, tshomwe analonjezana, anali ndi mpamvu unso ku 
tshita. Mwa kuti inso unawereng'jedwa kwa ie kwa kudeka. 
Ndimo kusanalembedwa kwa ie eka, kuti unawereng'jedwa 
kwa ie; koma kwa ife enso, kwa omwe udzawereng’jedwa, 
omwe amvana ndiie emwe anaukitsa Yesu Mwini watu 
kwa akufa, emwe anaperekedwa kwa matshimo atu, ndimo 
anaukitswa kwa kudeketsa kwatu. 

Ndimo kudeketsedwa ndi mvanu, tipotshere ntendere ndi 
Mulungu mwa Mwini watu Yesu Kristu; mwa emwe enso 
tinapotshera kuyandika ndi mvanu mwa kufatsa kumene 
momwe tiima; ndimo tisekere m’ kulingalira kwa kupa- 
mbana kwa Mulungu. Ndimo si tshointshi koka, koma 








25, 19. AROMA. 255 


tisekere enso m’ masautso atu: kudziwa kuti sautso itshita 
kulongosola; ndi kulongoscla, kuyesayesa; ndi kuyesayesa, 4 
kulingalira: ndi kulingalira kusapatsa manyazi; tshifuka 5 
kukonda kwa Mulungu kwawalidwa m mitima yatu mwa 
Nzimu Woyera womwe unapatsidwa kwa ife. Kutintawi 6 
tinali kosuntira opanda mpamvu, mwa nsiku yabwino Kristu 
nafera kwa osapembedza. Kuti kopereweza kwa muntu 7 
wodeka modzi adzafera: kuti kapena kwa muntu wabwino 
wina akayesa inde ku fera. Koma Mulungu abvomereza 8 
kukonda kwatshi kwa ife, mwa kuti, ntawi tinali kosuntira 
ampulupulu, Kristu nafera kwa ife. Ndimo kwambiri 9 
kopambana, kudeketsedwa tsopano mwa mwazi watshi, tidza- 
pulumutsidwa kwa kukwiiria kwa Mulungu mwa ie. Kuti 10 
ngati, ntawi tinali maliwongo, tinaanjidwa kwa Mulungu 
mwa imfa ya Mwana watshi, kwambiri kopambana, ku- 
anjidwa, tidzapulumutsidwa mwa moyo watshi; ndimo si 11 
tshointshi koka, koma anso tisekera mw Mulungu mwa Mwini 
watu Yesu Kristu, mwa emwe talandira tsopano kua- 
njwa. 

Ndimo, monga mwa muntu modzi mpulupulu inaloa w 12 
dziko, ndi imfa mwa mpulupulu; ndi tshointsho imfa inapita 
kwa antu onse, tshifuka kuti onse anatshimwa :—kuti kwa 13 
ntawi ya mau mpulupulu inali m’ dziko: koma mpulupulu 
siiwereng' jedwa ntawi palibe mau. Koma imfa inaweruza 14 
kwa Adam ku Moses, inde pa awo omwe sanatshita mpulu- 
pulu pambuiu pa kufana kwa tshimo la Adam, emwe ali 
sonyezo la ie emwe analikufika. Koma si monga tshimo, 15 
tshointshi inso shiri tshaulere tshaufulu. Kuti ngati ndi 
tshimo la modzi ambiri nafa, kwambiri kopambana kufatsa 
kwa Mulungu, ndi tshaulere mwa kufatsa kwa muntu modzi, 
Yesu Kristu, zinatshuruka.kwa,ambiri. Ndimo si monga 16 
mwa modzi emwe natshimwa, tshointshi tshiri tshaulere: 
kuti kuweruza kunadza ndi modzi kwa kusautsa, koma 
tshaulere tshaufulu tshinafika ndi matshimo ambiri kwa ku- 
deketsa. Kuti ngati, ndi tshimo la modzi, imfa inaweruza 17 
mwa modzi; kwambiri kopambana omwe alandira kutshu- 
ruka kwa kufatsa ndi kwa tshaulere tsha kudeka adzaweruza 
mw moyo mwa modzi, inde Yesu Kristu. Ndimo tshointsho 13 
monga mwa tshimo limodzi kuweruza kunafika kwa antu onse 
kwa kusautsa; inde tshointsho mwa ntshito imodzi ya 
kudeka tshaulere tshaufulu tshinadza kwa antu onse kwa 
kudeketsa kwa moyo. Kuti monga mwa kusamvera kwa 19 





256 AROMA. 5. 19- 


wO) 


10 


11 


muntu modzi ambiri anapangidwa ampulupulu, inde tshoi- 
ntsho mwa kumvera kwa modzi ambiri adzadeketsedwa. 
Ndimo mau anso analoa, kuti tshimo linangotshuruka ; 
koma pomwe mpulupulu inatshuruka, kufatsa kunatshuruka 
kwambiri kopambana: kuti, monga mpulupulu inaweruza 
mwa imfa, inde tshointsho kufatsa kunangoweruza mwa 
kudeka kwa moyo wosamariza mwa Yesu Kristu Mwini 
watu. 

Ndimo tidzanena tshiani? Kodi tidzakalabe m’ mpulu- 
pulu, kuti kufatsa kutshuruke? Si tshointsho. Ife tomwe 
tinafa kwa mpulupulu, bwanje tidzakala ntawi inso momo ? 
Kapena kodi muli opulukira kuti ife tonse tomwe tinabapa- 
tizidwa mwa Kristu Yesu tinabapatizidwa mwa imfa yatshi? 
Ndimo tinaikidwa m’ mwanda ndi ie mwa mbapatisma mwa 
imfa: kuti kofana monga Kristu anaukitswa kwa akufa 
mwa kupambana kwa Atate, tshointshi ife enso tinangoenda 
m’ utsopano wa moyo. Kuti ngati takala omangidwa ndi 
ie mw kufana kwa imfa yatshi, tidzakala anso ndi kufana kwa 
kuukirira kwatshi.; kudziwa tshimene, kuti umuntu watu 
wakali unapatshikidwa ndi ze, kuti tupi la mpulupulu lina- 
ngotshotsedwa, kuti tshointsho sitikakala ntawi ina m’ 
umpawi kwa mpulupulu; kuti iemwe wafa adeketsedwa 
kwa mpulupulu. Koma ngati tinafa ndi Kristu, timvana 
kuti tidzakala m’ moyo onso ndi ie; kudziwa kuti Kristu 
anaukitswa kwa akufa wosafa ntawi ina; imfa yosaweruza 
ntawi ina paie. Kuti imfa yomwe anafa, anafa tshimodzi 
kwa mpulupulu: koma moyo womwe akala ndi moyo, 
akala ndi moyo kwa Mulungu. Inde tshointsho werengani 
inu noka anso akufa kwa “mpulupulu, koma amoyo kwa 
Mulungu mwa Kristu Yesu. 

Wa musaleka mpulupulu ku weruza m' tupi lanu lakufa, 
kuti mukamvera mafuno a ilo: kapena musapatsa dziwalo 
dzanu kwa mpulupulu monga dzipangizo dza kusadeka; 
koma patsani inu noka kwa Mulungu, monga amoyo kwa 
akufa, ndi dziwalo dzanu monga dzipangizo dza kudeka kwa 
Mulungu. Kuti mpulupulu yosadzaweruza pa inu: kuti 
musali pansi pa mau, koma pansi pa kufatsa. 

Ndimo bwanje? kodi tidzatshimwa, tshifuka sitiri pansi 
pa mau, koma pansi pa kufatsa? Si tshointsho. Kodi 
musadziwa, kuti kwa emwe mupatsa inu noka monga akapolo 
kwa kumvera, akapolo atshi muli emwe mumvera; kapena 
a mpulupulu kwa imfa, kapena a kumvera kwa kudeka? 








E7 9, AROMA. 257 


Koma tshakoma kwa Mulungu, kuti, mwa kuti munali 17 
akapolo a mpulupulu, munakala omvera kwa ntima kwa 
sonyezo lidya la kupunzitsa kwa lomwe munaperekedwa; 
ndimo kunapatsidwa ufulu kwa mpulupulu, munakala 18 
akapolo a kudeka. Dinena kofana ndi antu tshifuka tsha 19 
kufoka kwa nyama yanu: kuti monga munapatsa dziwalo 
dzanu monga akapolo kwa kusatsuka ndi kwa mpulupulu 
kwa mpulupulu, inde tshointsho tsopano mupatsa dziwalo 
dzanu monga akapolo kwa kudeka kwa kuyeretsa. Kuti 20 
ntawi munali akapolo a mpulupulu, munali aufulu ndi 
kudeka. Ndimo tshobala tshanje munapotshera pa ntawi 21 
idya m' zintu mwa zomwe tsopano muli ndi manyazi? kuti 
nsonga ya zintu zimenezo iri imfa. Koma tsopano kunapa- 22 
ngidwa ufulu kwa mpulupulu, ndimo munakala akapolo kwa 
Mulungu, mupotshera tshobala tshanu kwa kuyeretsa, ndi 
nsonga moyo wosamariza. Kuti kulipira kwa mpulupulu 28 
kuli imfa; koma tshaulere tshaufulu tsha Mulungu tshiri 
moyo wosamariza m' Kristu Yesu Mwini watu. 

Kapena muli opulukira, abali (kuti dilankula ndi antu 7 
omwe adziwa mau), bwanje kuti mau aweruza muntu kwa 
ntawi yonse yomwe ali ndi moyo? Kuti nkazi emwe ali 2 
ndi mamuna amangidwa ndi mau kwa mamuna ntawi ali 
ndi moyo; koma ngati mamuna afa, amasulidwa kwa mau 
a mamuna. Ndimo tshointshi ngati, ntawi mamuna ali ndi 3 
moyo, amangidwa kwa muntu wina, adzatshedwa nkazi wa 
tshigololo: koma ngati mamuna afa, amasuka kwa mau, 
monga kuti wosali nkazi wa tshigololo, ngati amangidwa 
kwa muntu wina. Mwa kuti, abali anga, inu unso muna- 4 
pangidwa akufa kwa mau mwa tupi la Kristu; kuti 
mukamangidwa kwa wina, inde kwa ie emwe anaukitswa kwa 
akufa, kuti tinangobala tshobala kwa Mulungu. Kuti 5 
ntawi tinali m’ nyama, mafuno a zoipa, omwe anali mwa 
mau, anatshita m’ dziwalo dzatu ku bala tshobala kwa imfa. 
Koma tsopano tamasulidwa kwa mau, kunafa kwa tshomwe 6 
mwa kuti tinagwidwa; monga kuti tiimirira m’ utsopano 
mwa nzimu, ndimo si m ukali wa mlemba. 

Ndimo tidzanena tshiani? Kodi mau ali mpulupulu? 7 
Si tshointsho. Koma, sindinadziwa mpulupulu, kani mwa 
mau: kuti sindinadziwa kusinjirira, kani mau ananena, 
Usasinjirira: koma mpulupulu, kupeza tshifukwa, inatshita 8 
mwa ine mwa mau mitundu yonse ya kusinjirira: kuti 
kobaluka mau mpulupulu iri yakufa. Ndimo dinali ndi 9 

R 





258 AROMA. 7. 9- 


moyo kobaluka mau ntawi imodzi: koma ntawi mau nafika, 
l0 mpulupulu inatsitsimuka, ndinafa; ndi mau, omwe anali 
11 kwa moyo, amene dinapeza kuli kwa imfa: kuti mpulupulu, 

kupeza tshifukwa, mwa mau inanyenga ine, ndi mwa awo 
12 inapaine. Monga kuti mau ali oyera, ndi mau oyera, ndi 
13 odeka, ndi abwino. Ndimo kodi omwe ali abwino anakala 

imfa kwa ine? Si tshointsho. Koma mpulupulu, kuti 
inangosonyezedwa iri mpulupulu, ndi kutshita imfa kwa ine 
mwa tshomwe tshiri tshabwino ;—kuti mwa mau mpulupulu 
14 inangokala mpulupulu yopambana. Kuti tidziwa kuti mau 
ali anzimu: koma diri wanyama, dinagulitsidwa pansi 
15 pa mpulupulu. Kuti tshomwe ditshita sindidziwa: kuti si 
tshomwe difuna, tshomwe ditshita; koma tshomwe dikwiira, 
16 tshomwe ditshita. Koma ngati tshomwe sindifuna, tshomwe 
17 ditshita, dibvomera ku mau kuti ali abwino. Ndimo tsopano 
sitshiri inso ine emwe ditshitshita, koma mpulupulu yomwe 
18 ikala mwa ine. Kuti didziwa kuti mwa ine, tshomwe 
tshiri, m nyama yanga, tshikala palibe kantu kabwino: kuti 
kufuna kuli ndi ine, koma ku tshita tshomwe tshiri 
19 tshabwino sikuli. Kuti ubwino womwe difuna sinditshita : 
koma tshoipa tshomwe sindifuna, tshomwe ditshita. 
20 Koma ngati tshomwe sindifuna, tshomwe ditshita, 
sitshiri ntawi ina ine emwe ditshitshita, koma mpulupulu 
21 yomwe ikala mwa ine. Ndimo dipeza mau, kuti, kwa ine 
22 emwe difuna ku tshita abwino, tshoipa tshiripo. Kuti 
disekera m’ mau a Mulungu pambuiu muntu ali mkati: 
23 koma diona mau ena m’ dziwalo dzanga, kumenyana ndi 
mau a muwongo wanga, ndi kutenga ine mwa ukapolo 
pansi pa mau a mpulupulu omwe ali m dziwalo dzanga. 
24 O muntu wosauka emwe diri! ndani adzapulumutsa ine 
25 mwa tupi la imfa imene? Dinena tshakoma kwa Mulungu 
mwa Yesu Kristu Mwini watu. Ndimo tshomtshi ine 
ndeka ndi muwongo diimirira mau a Mulungu; koma ndi 
nyama mau a mpulupulu. 

Ndimo tsopano kulibe kusutsa kwa awa omwe ali m 
Kristu Yesu. Kuti maua Nzimu wa moyo m' Kristu Yesu 
anamasula ine kwa mau a mpulupulu ndi a imfa. Kuti 
tshomwe mau osadziwa ku tshita, mwa kuti anali ofoka 
mwa nyama, Mulungu, kutumiza Mwana watshi m' kufana 
kwa nyama ya mpulupulu ndimo monga nsembe kwa 
4 mpulupulu, nasutsa mpulupulu w nyama: kuti kufuna 

kwa mau kunangodzazidwa mwa ife, omwe osaenda 


o w00 





2993, AROMA. 259 


pambuiu nyama, koma pambuiu nzimu. Kuti awo omwe 5 
ali pambuiu nyama asamala zintu za nyama; koma awo 
omwe ali pambuiu nzimu zintu za nzimu. Kuti muwongo 6 
wa nyama uli imfa; koma muwongo wa nzimu uli moyo ndi 
ntendere: tshifuka muwongo wa nyama uli kukwia pa 7 
Mulungu; kuti usali pansi pa mau a Mulungu, kapena 
nditu sudziwa ku kala: ndimo awo omwe ali m nyama 
osadziwa ku sekeretsa Mulungu. Koma simul m’ 
nyama, koma mw nzimu, ngati nditu Nzimu wa Mulungu 
ukala mwa inu. Koma ngati muntu modzi wosapotshera 
Nzimu wa Kristu, siali modzi waje. Ndimo ngati Kristu 10 
ali mwa inu, tupi liri lakufa tshifuka tsha mpulupulu ; 
koma nzimu uli moyo tshifuka tsha kudeka. Koma 11 
ngati Nzimu wa iemwe anaukitsa Yesu kwa akufa ukala 
mwa inu, jemwe anaukitsa Kristu Yesu kwa akufa adzafulu- 
miza anso matupi anu akufa mwa Nzimu watshi womwe 
ukala mwa inu. 

Ndimo tshointsho, abali, tiri amangawa, si kwa nyama, ku 12 
kala ndi moyo pambuiu pa nyama: kuti ngati mukala ndi 13 
moyo pambuiu pa nyama, mukanafa; koma ngati ndi 
nzimu mufetsa ntshito za tupi, mudzakala ndi moyo. Kuti 14 
monga ambiri monga atsogozwa ndi Nzimu wa Mulungu, 
amene ali ana a Mulungu. Kuti simunapotshera nzimu wa 15 
umpawi inso kwa kuopa; koma munalandira nzimu wa 
kusunga, ndi womwe tipfulira, Aba, Atate. Nzimu iwo 16 
woka umariza ndi mizimu yatu, kuti tiri ana a Mulungu: 
ndimo ngati ana, pomwe oloa; oloa a Mulungu, ndimo 17 
oloaanzatshi ndi Kristu; ngati nditu timva ndi ze, kuti inso 
tingopambanitsidwa ndi ze. 

Kuti diwerenga kuti kumva kwa ntawi imene yatsopano 18 
sikuli koenera ku linganizidwa ndi kupambana komwe 
kudzasonyezedwa kwa ife. Kuti kulingalira kolimba kwa 19 
kupanga kulinda kwa kusonyeza kwa ana a Mulungu. 
Kuti kupanga kunaikidwa pansi pa utsiru, si kwa kufuna 20 
kwatshi, koma ndi tshifukwa tsha ie emwe nakuika pansi, 

m' kulingalira kuti kupanga koka anso kudzapulumutsidwa 21 
kwa umpawi wa kubvunda m' ufulu wa kupambana kwa 
ana a Mulungu. Kuti tidziwa kuti kupanga konse kubulira 22 
ndi kumva ululu pa modzi kwa tsopano. Ndimo si 23 
tshointsho koka, koma ife toka anso, omwe apotshera 
dzobala dzoiamba dza Nzimu, inde ife toka tibulira mwa ife 
toka, kulindira kusunga kwatu, inde, kuombola kwa tupi 


© o 





260 AROMA. 8. 23- 


24 latu. Kuti ndi kulingalira tinapulumutsidwa: koma 
kulingalira komwe kuonedwa sikuli kulingalira: kuti 

25 ndani alingalira tshomwe aona? Koma ngati tilingalira 
tshomwe sitiona, pomwe ndi kulongosola tilindira itsho. 

26  Ndimo modzimodzi Nzimu unso utangata kufoka kwatu : 
kuti sitidziwa bwanje ku pempera monga tikanapempera ; 
koma Nzimu woka upembedzera kwa tfe ndi mabuliro omwe 

27 sakanatshulidwa; ndimo iemwe asaka mitima adziwa 
tshomwe tshiri muwongo wa Nzimu, tshifuka apembedzera 

28 kwa oyera kofana ndi kufuna kwa Mulungu. Ndimo 
tidziwa kuti kwa awo omwe akonda Mulungu zīntu zonse 
zitshita pa modzi kwa ubwino, inde kwa awo omwe 

29 aitanidwa kofana ndi kuyerekeza kwatshi. Kuti omwe 
anadziwa patsogolo, nalimbitsa kali inso ku fanikizidwa kwa 
kufaniza kwa Mwana watshi, kuti anangokala woiamba ku 

30 badwa mwa abali ambiri: ndimo omwe nalimbitsa kali, awo 
onso anaitana: ndimo omwe anaitana, awo onso anadeketsa, 
ndimo omwe anadeketsa, awo onso anapambanitsa. 

31 Ndimo tidzanena tshiani ndi zintu zimenezi? Ngati 

32 Mulungu ali kwa ife, ndani ali pa ife? Iemwe sanaianja 
Mwana watshi, koma napereka ie kwa ife tonse, bwanje 

33 enso ndi ie sadzapatsa ife kolere zintu zonse? Ndani 
adzatshula kantu pa osang'ka a Mulungu? Ali Mulungu 

34 emwe adeketsa; ndani ali ie emwe adzasutsa? Ali Kristu 
Yesu emwe anafa, inde kopambana, emwe anaukitswa kwa 
akufa, emwe akala pa dzanja lamanja la Mulungu, emwe 

35 enso apembedzera kwa ife. Ndani adzagawa ife kwa kukonda 
kwa Kristu? kodi sautso, kapena kupweteka kwambiri, 
kapena nkarwe, kapena njala, kapena marisetshe, kapena 

36 kutsekerezwa, kapena mpeni wa nkondo? Inde monga 
alembedwa, 

Kwa iwe tipedwa siku lonse; 
Tinawerengedwa monga nkosa kwa kupa. 

87 Iai, mwa zintu zonse zimenezi tiri kopambana ndi opambana 

38 mwa emwe anakonda ife. Kuti dikantshiziridwa, kuti 
kapena imfa, kapena moyo, kapena anjelo, kapena maufumu, 
kapena zintu zatsopano, kapena zintu zidza, kapena 

39 zimpamvu, kapena kuzuka, kapena kuya, kapena kupanga 
kwina, sizidzakala ndi mpamvu ku gawa ife kwa kukonda 
kwa Mulungu, komwe kuli m’ Kristu Yesu Mwini watu. 

9  Dinena nteradi m’ Kristu, sindinama, kudzidziwitsa 

2 kwanga kuweruza ndi ine w Nzimu Woyera, kuti diri ndi 





-9. 22. AROMA. 261 


tshisoni tshambiri ndi ululu wosaleka m’ ntima wanga. 
Kuti didziwa ku funa kuti ine ndeka diri wotukwanidwa 3 
kwa Kristu kwa abali anga, abali anga pambuiu pa nyama: 
omwe ali Asirayeli; kwa omwe ziri kusunga, ndi kupa- 4 
mbana, ndi mapangano, ndi kupatsa kwa mau, ndi kuimirira 
kwa Mulungu, ndi malonjezano; a omwe ali atate, ndi wa ð 
omwe ali Kristu, monga ndi nyama, emwe ali wopambana 
onse, Mulungu wodala kwa magonero. Amen. Koma si 6 
kuli monga ngati mau a Mulungu anafika kwa tshabe. 
Kuti osali onse Sirayeli, omwe ali a Sirayeli: kapena, 7 
tshifuka ali mbeu ya Abraham, siali onse ana: koma, m’ 
Yisake mbeu yako idzaitanidwa. Tshomwe tshiri, si ali 8 
ana a nyama omwe ali ana a Mulungu; koma ana a 
kulonjezana awerengedwa kwa mbeu. Kuti amene ali mau 9 
a kulonjezana, kwa ntawi imene didzafika, ndimo Sara 
adzakala ndi mwana. Ndimo si tshointsho koka; koma 10 
Rebeka anso anabvuuka ndi modzi, nde ndi atatu atu 
Yisake—kuti ana tsopano sanabadwa, kapena sanatshita 11 
kantu kwabwino kapena koipa, kuti kuyerekeza kwa 
Mulungu pambuiu pa kusang'ka kunangoima, si kwa 
zintshito, koma kwa je emwe aitana, anenedwa ndi ie, 12 
Wang'kuru adzaimirira wang'ono. Inde monga alembedwa, 13 
Yakobi dakonda, koma Esau dinakwiira, 

Ndimo tidzanena tshiani? Kodi kuli kusadeka ndi 14 
Mulungu? Si tshointsho. Kuti anena ndi Moses, 15 
Didzakala ndi nsisi pa omwe dikala ndi nsisi, ndimo 
didzakala ndi tshisoni pa omwe dikala ndi tshisoni. Ndimo 16 
tshointsho si kuli kwa ie emwe afuna, kapena kwa ie emwe 
atamanga, koma kwa Mulungu emwe akala ndi nsisi. Kuti 17 
lemba linena kwa Faro, Kwa kuyerekeza kumene nditu 
dinaukitsa iwe, kuti dinangosonyeza mwa iwe mpamvu 
yanga, ndimo kuti dzina langa linangokumbutsidwa m’ 
dziko lonse. Ndimo tshointsho akala ndi nsisi pa omwe 18 
afuna, ndi omwe afuna alimbikitsa. 

Ndimo udzanena ndi ine, bwanje asuliza kosuntira? Kuti 19 
ndani aima pa kufuna kwatshi? Iai koma, O muntu, uli 20 
ani emwe uiang'ka pa Mulungu? Kodi tshintu tshopa- 
ngidwa tshidzanena kwa ie emwe anatshipanga, Bwanje 
unandipanga ine tshointsho? Kodi kapena wakuomba 21 
mbia siakala ndi kwatshi pa dote, kwa buma limodzi ku 
omba pande limodzi tshiwira kwa ulemu, ndi tshina kwa 
kusalemekeza? Ndimo ngati Mulungu, kufuna ku sonya 22 


262 AROMA. 9. 22- 


kukwiira kwatshi, ndi ku dziwitsa mpamvu yatshi, 
anamvabe ndi kumva kwakutali dziwira dza kukwiira 
23 dzikonzedwa kwa kumwazika: ndimo kuti anangodziwitsa 
zolemera za kupambana kwatshi pa dziwira dza nsisi, 
24 dzomwe anafotokoza kali kwa kupambana, inde ife, tomwe 
enso anaitana, si kwa Ayuda oka, koma anso kwa Mitundu ? 
25 Monga anena anso m’ Hosheya, 
Didzatsha omwe antu anga, omwe sanali antu anga ; 
Ndi ie wokondedwa, emwe sanali wokondedwa. 
26 Ndimo tshidzakala, kuti m° malo pomwe tshinanenedwa 
ndi awo, Si muli antu anga, 
Apo adzatshedwa ana a Mulungu wamoyo. 
27 Ndimo Yesaya apfula ndi Sirayeli, Ngati kuwerenga kwa 
ana a Sirayeli kukala monga ntshenga wa nyanja, kuli kutsala 
28 komwe kudzapulumutsidwa: kuti Mwini adzatshita mau 
29 atshi pa dziko, kuata ndi kuadula pafupi. Ndimo, monga 
Yesaya wanena kali, 
Kani Mwini wa Magulu anatisia mbeu, 
Tinakala monga Sodom, ndimo tinapangidwa kofana 
ndi Gomora. 
30 Ndimo tidzanena tshiani? Kuti Mitundu, yomwe isanatsata 
pambuiu kudeka, inafika kwa kudeka, inde kudeka komwe 
31 kuli ndi mvanu: koma Sirayeli, kutsata mau a kudeka, 
32 sanafika kwa mau amene. Bwanje? Tshifuka sanaafuna ndi 
mvanu, koma monga tshinali ndi zintshito. Anapuntwa pa 
33 mwala wa kupuntwa ; inde monga alembedwa, 
Ona, diika m’ Ziyon mwala wa kupuntwa ndi tantwe 
la kwiitsa : 
Ndimo iemwe amvana ndi je sadzapatsidwa manyazi. 
10 Abali, kufuna kwa ntima wanga ndi pempo langa ku 
Mulungu ziri kwa awo, kuti angopulumutsidwa. Kuti 
dimariza awo kuti apotshera utshitsanzo kwa Mulungu, 
3 koma si kwa kudziwa. Kuti kusadziwa ndi kudeka kwa 
Mulungu, ndi kufuna ku limbitsa kwao, sanaika awo oka 
4 pansi pa kudeka kwa Mulungu. Kuti Kristu ali nsonga ya 
5 mau kwa kudeka kwa onse omwe amvana. Kuti Moses 
alemba kuti muntu emwe atshita kudeka komwe kuli kwa 
6 mau adzakala ndi moyo ndi iko. Koma kudeka komwe 
kuli ndi mvanu kunena tshointshi, Usanena muntima wako, 
Ndani adzakwera m' mwamba? (tshomwe tshiri, ku tsitsa 
7 Kristu:) kapena, Ndani adzatsika m kuya? (tshomwe 
8 tshiri, ku kweza Kristu kwa akufa.) Koma kunena 








Eio. AROMA. 263 


tshiani? Mau ali pafupi ndi iwe, m nkamwa mwako, ndi 
muntima mwako: omwe ali, mau a mvanu, omwe tiuza: 
tshifuka ngati udzabvomera ndi nkamwa mwako Yesu 
monga Mwini, ndimo udzamvana muntima mwako kuti 
Mulungu anaukitsa le kwa akufa, udzapulumutsidwa: kuti 
ndi ntima muntu amvana kwa kudeka; ndimo ndi nkamwa 
kubvomera kupangidwa kwa kupulumutsa. Kuti lemba 
liti, Emwe amvana ndi le sadzapatsidwa manyazi. Kuti 
kulibe kusiana pakati pa Myuda ndi Mgrike: kuti Mwini 
modzimodzi ali Mwini wa onse, ndimo ali wolemera kwa 
onse omwe aitana pa le: kuti, Emwe adzaitana pa dzina la 
Mwini adzapulumutsidwa. Ndimo bwanje adzaitana pa ie 
mwa emwe sanamvana? ndimo bwanje adzamvana mwa le 
ndi emwe sanamva? ndimo bwanje adzamya opanda wouza? 
ndimo bwanje adzauza, kani atumidwa? inde monga 
alembedwa, Bwanje abwino ali mapazi a awo omwe atenga 
makalidwe osekera a zintu zabwino! 

Koma sanamva onse ndi ivangeli. Kuti Yesaya ati, 
Mwini, ndani wamvana mbiri yatu? Tshointsho mvanu 
udza ndi kumra, ndi kumva ndi mau a Kristu. Koma 
dinena, kodi sanamva? Inde, nditu, 

Namalowe wao naturuka m' dziko lonse, 
Ndi mau ao kwa zinsonga za dziko. 
Koma dinena, Kodi Sirayeli sanadziwa?  Pojamba 
Moses ati, 
Didzadwetsa ku nsanje inu ndi womwe wosali mtundu, 
Ndi mtundu wopanda kudziwitsa didzakwiitsa inu. 
Ndimo Yesaya ali wolimbika ntima nditu, ndimo ati, 
Dinapezedwa ndi omwe sanafuna ine; 
Dinasonyezedwa kwa omwe sanafunsa ndi ine. 
Koma monga ndi Sirayeli “ati, Siku lonse dinayala manja 
anga kwa antu osamvera ndi anseke. 

Ndimo dinena, Kodi Mulungu anataia antuatshi? Si 
tshointsho. Kuti ine enso diri Msirayeli, wa mbeu ya 
Abraham, wa fuko la Benyamin. Mulungu sanataia antu 
atshi omwe nadziwa patsogolo. Kapena kodi musanadziwa 
tshiani lemba liti mwa Eliya? bwanje apempa ndi Mulungu 
pa Sirayeli, Mwini, anapa aprofeti ako, anagumula akatshisi 
ako: ndimo disiidwa ndeka, ndimo afuna moyo wanga. 
Koma bvomero la Mulungu linena tshiani ndi ie? Dasia 
kwa ine ndeka antu mazousan asanu ndi awiri, omwe 
sanagwada bondo kwa Bali. Ndimo inde tshointshi pa 


19 


20 


264 


~D 


24 


AROMA. 11. 5- 


ntawi imene yatsopano onso alipo otsala kwa kusangka 
kwa kufatsa. Koma ngati kuli ndi kufatsa, sikuli inso 
kwa zintshito: kani kufatsa si kuli inso kufatsa. Ndimo 
tshiani? Tshomwe Sirayeli afunira, tshimene sanalandira : 
koma kusangka kunalandira itsho: ndimo otsala anali- 
mbikitsidwa: monga alembedwa, Mulungu napatsa awo 
nzimu woledzedwa, maso kuti sakaona, ndi makutu kuti 
sakamva, kwa siku limene nditu. Ndimo Davide anena, 

Gome lao lipangidwe nsampa, ndi mbuna, 

Ndi lopuntwa, ndi kulipira kwa awo: 

Maso ao angodetsedwe, kuti sangoona, 

Ndimo ukotetsa mbuiu yao ntawi zonse. 
Ndimo dinena, Kodi napuntwa kuti anangogwa? Si 
tshointsho: koma ndi kugwa kwao kupulumutsa kunadza 
kwa Mitundu, ku dwetsa awo ku nsavje. Ndimo ngati 
kugwa kwao kuli zolemera za dziko, ndi kumwazamwaza kwao 
zolemera za Mitundu; bwanje opambana kutshuruka kwao? 

Koma dinena ndi mu omwe muli Mitundu. Ndimo 

tshointshi monga diri mpostile wa Mitundu, dipambanitsa 
kuimirira kwanga: ngati ndi kantu dingodwetsa ku nsanje 
awo omwe ali nyama yanga, ndimo dingopulumutsa ena a 
awo. Kuti ngati kutaia kwa awo kuli kuanjana kwa dziko, 
tshiani kudzali kulandira kwa awo, koma moyo kwa akufa? 
Ndimo ngati tshobala tshoiamba tshiri tshoyera, tshointshi 
tshiri buma: ndimo ngati ntsitsi uli woyera, tshointshi ziri 
ntambi. Koma ngati zina za ntambi zinatsholedwa, ndimo 
iwe, kuli olive lamtengo, unakomanizidwa mwa awo, ndimo 
unakala wogawa ndi awo kwa ntsitsi wa zolemera za ntengo 
wa olive; usapambana pa zintambi: koma ngati upambana, 
siuli iwe emwe ubala ntsitsi, koma ntsitsi iwe. Pomwe 
udzanena, Ntambi zinatsholedwa, kuti dinangokomanizidwa. 
Nanga; ndi kusamvana kwao zinatsholedwa, ndimo iwe 
uima ndi mvanu wako. Sudzakala wodzitama, koma opa: 
kuti ngati Mulungu sanaianja ntambi za makalidwe, kapena 
sadzaianja iwe. Ndimo ona ubwino ndi kulimba za 
Mulungu: kwa awo omwe anagwa, kulimba; koma kwa 
iwe, ubwino wa Mulungu, ngati ukalabe m' ubwino 
watshi: kani udzadulidwa anso. Ndimo awo onso, ngati 
osakalabe m° kusamvana kwao, adzakonianitsidwa: kuti 
Mulungu ali ndi mpamvu ku komaniza awo onso. Kuti 
ngati unadulidwa kwa womwe uli ndi makalidwe ntengo 
wa olive lamtengo, ndimo unakomanizidwa pa makalidwe 





-12. 5. AROMA. 265 


muntengo wa olive wabwino: bwanje kopambana zimene, 
zomwe ziri ntambi zamakalidwe, zidzakomanizidwa muntengo 
wa olive wao? 

Kuti sindifuna inu ku kala opulukira, abali, ndi kusadzi- 25 
wika kumene, kani muli otshenjera m’ maganizo anu, kuti 
kulimbika m’ pande kunafika kwa Sirayeli, kwa kudzaza 
kwa Mitundu kunaloa; ndimo tshointsho Sirayeli onse 26 
adzapulumutsidwa : inde monga alembedwa, 

Womasula adzaturuka m’ Ziyon ; 

Adzatembenuza kusapembedza kwa Yakobi: 

Ndimo kumene kuli kupangana kwanga kwa awo, 27 

Ntawi didzatshotsa zakwaipa zao. 
Monga ndi ivangeli, ali maliwongo kwa inu: koma 28 
monga ndi kusang'ka, ali okondedwa kwa atate. Kuti 29 
zolere ndi kuitana za Mulungu ziri zopanda kutembenuza 
ntima. Kuti monga inu m’ ntawi yapita munali osamvera 30 
kwa Mulungu, koma tsopano munalandira nsisi ndi kusa- 
mvera kwao, inde tshointsho tsopano amene enso anakala 31 
osamvera, kuti ndi nsisi inasonyedwa kwa inu awo onso 
tsopano angolandira nsisi. Kuti Mulungu watsekera onse 32 
kwa kusamvera, kuti anangokala ndi nsisi kwa onse. 

O kuya kwa zolomera ndi nzeru ndi kudziwa za Mulungu! 33 
bwanje kusasaka ali maweruzo atshi, ndi njira zatshi 
zopambana ku tsata! Kuti ndani wadziwa muwongo wa 34 
Mwini? kapena ndani wakala nkoswe watshi? kapena 35 
ndani poiamba wapatsa kwa ie, ndimo tshidzalipidwa kwa 
ie enso? Kuti ndi ie, ndi mwa ie, ndi kwa ie, ziri zintu 36 
zonse. Kwa ie kukale kupambana kwa magonero. Amen. 

Ndimo, abali, dipempa inu ndi nsisi za Mulungu, ku 192 
patsa matupi anu nsembe yamoyo, yoyera, yoseketsa kwa 
Mulungu, komwe kuli kuimirira kotshenjera kwanu. 
Ndimo musaombedwa kwa kugonera kumene: koma 2 
musandutsidwa ndi kupanga” kwatsopano kwa muwongo 
wanu, kuti mungoyesa komwe kuli kufuna kwabwino ndi 
koseketsa ndi kwakuta kwa Mulungu. 

Kuti dinena, mwa kufatsa komwe kunapatsidwa ine, kwa 3 
antu onse omwe ali mwa inu, si ku ganiza ndi awo oka 
kopambana ndi komwe akanaganiza; koma tshointshi ku 
ganiza monga ku ganiza kodziweruza, kofana ndi Mulungu 
wapatsa ku antu onse muyezo wa mvanu. Kuti inde 4 
monga tiri ndi dziwalo dzambiri m tupi limodzi, ndimo 
dziwalo dzonse dzosali ndi udindo umodzi: tshointsho ife, 3 


266 AROMA. 12. 5- 


tomwe tiri ambiri, tiri tupi limodzi m’ Kristu, ndi onse dziwalo 

6 modzi wa wina. Ndimo tiri ndi zaulere kulekana kofana 
ndi kufatsa komwe kunapatsidwa kwa ife, ngati kulosa, 

7 tilose kwa kuyezera kwa mvanu watu; kapena kuimirira, 
tidzipatse kwa kuimirira kwatu; kapena jemwe apunzitsa, 

8 kwa kupunzitsa kwatshi; kapena iemwe alungamitsa, kwa 
kulungamitsa kwatshi: iemwe apatsa, adzatshite ndi ntima 
umodzi; iemwe aweruza, ndi tshangu ; iemwe asonyeza nsisi, 

9 ndi kusekera. Kukonda kukale kopanda tshinyengo. Kwi- 
irani ndi tshomwe tshiri tshoipa; gwirizani ndi tshomwe 
10 tshiri tshabwino. M' kukonda kwa abali kondanani bwino; 
11 m ulemu kuika modzi ndi wina patsogolo; m’ tshangu si 
kutshedwa; kutentedwa munzimu; kuimirira Mwini; 

12 kusekera m’ kulingalira ; kulongosola m’ sautso ; kukalabe 
13 kolimbika m' kupempera; kupatsa kwa mafunidwo a 
14 oyera; kutsata kuyang'anira aulendo. Dalitsani awo omwe 
15 azunza inu; dalitsani, ndi musatukwana. Sekerani ndi 
16 omwe asekera; lirani nsozi ndi omwe alira nsozi. Kalani 
ndi ntima umodzi, modzi ndi wina. Musaika mitima 
yanu pa zintu zazikuru, koma mudzitshepetse kwa zintu 
zomwe ziri zofatsa. Musatshenjera m’ maganizo anu. 
Musabweza mpulupulu kwa mpulupulu kwa muntu modzi. 

17 Yang'anirani kwa zintu zaulemu m’ kuona kwa antu onse. 
Ngati mudziwa, monga ambiri monga kuli mwa inu, 
18 kalani ndi ntendere ndi antu onse. Musazimbula inu noka, 
19 okondedwa, koma patsa malo kwa kukwiira: kuti alembe- 
dwa, Kuzimbula kuli kwanga; didzalipira, ati Mwini. 
Koma ngati liwongo lako limva njala, eta ilo; ngati limva 
20 ludzu, patsa ilo ku mwa: kuti ndi kutshita tshointshi 
udzaunjika makala a moto pa mutu patshi. Usapambani- 

21 dwa ndi mpulupulu, koma pambana mpulupulu ndi ubwino. 
Mizimu yonse ikale pansi pa mpamvu zopambana: kuti 
]3kulibe mpamvu koma kwa Mulungu; ndi mpamvu zomwe 
zikala ziloezedwa ndi Mulungu. Ndimo ie emwe akana 

2 mpamvu, akana kuloeza kwa Mulungu: ndi awo omwe 
akana adzalandira kwa awo oka kuweruza. Kuti oweruza 

3 osali kuopetsa kwa ntshito yabwino, koma kwa yoipa. 
Ndimo ufuna ku kala kopanda kuopa kwa mpamvu? tshita 
tshomwe tshiri tshabwino, ndimo udzalandira kulemekeza 
kwa yomwe: kuti iri woimirira wa Mulungu kwa iwe kwa 

4 ubwino. Koma ngati utshita tshomwe tshiri mpulupulu, 
opa ; kuti isanyamula mpeni wa nkondo kwa tshabe: kuti iri 








-14. 8. AROMA. 267 


woimirira wa Mulungu, wozimbula kwa kukwiira kwa iemwe 
atshita mpulupulu. Mwa kuti mukanakala pansi, si koka 
tshifuka tsha kukwiira, koma anso kwa kudzidziwitsa. Kuti 
kwa tshifukwa tshimene mulipira tsong’ko onso; kuti ziri 
oimirira a kuimirira kwa Mulungu, kuimirira ntawi yonse pa 
tshintu tshimenetshi nditu. Patsani ku onse gong'gole zao: 7 
tsong'ko kwa emwe tsong'ko lingokong goledwa ; lipiro kwa 
emwe lipiro; kuopa kwa emwe kuopa; ulemu kwa emwe 
ulemu. 

Musakong'gola kantu kwa muntu modzi, koma ku 8 
kondana : kuti ie emwe akonda woiandikila watshi wadzaza 
mau. Kuti tshimene, Usatshita tshigololo, Usapa, Usaba, 9 
Usasinjirira, ndimo ngati alipo mau ena, aong'khetsedwa m’ 
mau amene, tshointshi, Udzakonda woiandikila wako monga 
iwe eka. Kukonda kutshita palibe mpulupulu kwa woia- 10 
ndikila watshi: ndimo kukonda kuli kudzaza kwa mau. 

Ndimo tshimene, kudziwa nsiku, kuti tsopano iri ntawi 11 
yeitali kwa inu ku uka kwa tulo: kuti tsopano kupulumutsa 
kuli pafupi kwa ife kopambana ntawi #naamba ku mvana. 
Utali wa usiku unapita, ndimo msana uli pafupi: ndimo 12 
titale ntshito za ndima, ndimo tibvale ntshinjirizo wa 
kuunika. Tiende bwino, monga m’ dzua; si m’ kudzedze- 13 
duka ndi kuledzera, si m° tshigololo ndi kuyaluka, si m’ 
ndeu ndi nsanje. Koma bvalani Mwini Yesu Kristu, ndimo 14 
musakwanira kwa nyama, ku dzaza mafuno a iyo. 

Koma ie emwe ali wopanda mpamvu m mvanu landirani, 14 
kosuntira si kwa makangano oganizaganiza. Muntu modzi 2 
ali ndi mvanu ku dia zintu zonse: koma iemwe ali wopanda 
mpamvu adia zitsamba, lJemwe adia siapute iemwe wosadia; 3 
ndimo iemwe wosadia siaweruze iemwe adia: kuti Mulungu 
walandira ie. Uli ani emwe aweruza bandazi wa wina? 4 
Ku mwini watshi aima kapena agwa. Inde, adzaimitsidwa ; 
kuti Mwini ali ndi mpamvu ku imitsa ie. Muntu modzi 5 
aweruza dzua limodzi kopambana lina: wina aweruza 
masiku onse modzimodzi. Antu onse alimbitsidwe m 
mauongo ao. lemwe aganiza ndi siku, aganiza ndi ilo 6 
kwa Mwini: ndi iemwe adia, adia kwa Mwini, kuti anena 
tshakoma kwa Mulungu; ndimo iemwe wosadia, kwa Mwini 
wosadia, ndimo wosanena tshakoma kwa Mulungu. Kuti 7 
palibe modzi wa ife akala ndi moyo kwa ie eka, ndimo 
palibe modzi afa kwa ie eka. Kuti ngati tikala ndi moyo, 8 
tikala ndi moyo kwa Mwini; kapena ngati tifa, tifa kwa 


M O 





268 AROMA. 14. 8- 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


22 


23 


Mwini: ndimo ngati tikala ndi moyo, kapena tifa, tiri a 
Mwini. Kuti kwa nsonga imene Kristu anafa, ndimo nakala 
ndi moyo onso, kuti anangokala Mwini wa akufa ndi wa 
amoyo. Koma iwe, bwanje uweruza mbali wako? kapena 
iwe enso, bwanje uputa mbali wako? kuti ife tonse tidzaima 
patsogolo pa mpando wa kuweruza wa Mulungu. Kuti 
alembedwa, 

Monga dikala ndi moyo, ati Mwini, kwa ine maondo 

onse adzagwada, 

Ndi malilume onse adzabvomera kwa Mulungu. 
Ndimo tshointsho ife tonse tidzawereng'jera ndi ife toka kwa 
Mulungu. 

Ndimo lekani ife si ku weruzana anso: koma weruzani 
tshimene kopambana, kuti palibe muntu aika tshopuntwa m’ 
njira ya mbali watshi, kapena tshokwiitsa. Didziwa, ndimo 
dikantshiziridwa m Mwini Yesu, kuti palibe kantu kali 
kosatsuka m’ iko koka: kani kuti ku iemwe aganiza kantu 
kosatsukidwa, kwa ie kali kosatsuka. Kuti ngati tshifuka 
tsha kudia mbali wako amvetsedwa tshisoni, usapita anso m' 
kukonda. Usamwaza ndi kudia kwako ie kwa emwe Kristu 
nafera. Ndimo musaleka ubwino wanu ku nenedwa zoipa 
nawo: kuti dziko la Mulungu siliri kudia ndi kumwa, koma 
kudeka ndi ntendere ndi tshimwemwe m’ Nzimu Woyera. 
Kuti ie emwe m tshimene aimirira Kristu ali wosekera ndi 
Mulungu, ndi wasimbidwa ndi antu. Ndimo tshointshi 
titsate pambuiu pa zintu zomwe zipanga kwa ntendere, ndi 
zintu ndi zomwe tingomangirana. Musatembenuza kwa 
kudia ntshito ya Mulungu. Zintu zonse nditu zira zotsuka ; 
koma tshiri tshoipa kwa muntu amene emwe adia ndi 
tshimo. Tshiri tshabwino si ku dia nyama, kapena si ku 
mwa vinyo, kapena si ku tshita kantu komwe kapuntwitsa 
mbali wako. Mvanu womwe upotshera, potshera kwa iwe 
eka patsogolo Mulungu. Wosekera ali ie emwe wosaweruza 
ie eka m’ tshimene tshomwe asimba. Koma ie emwe agani- 
zaganiza asutsidwa ngati adia, tshifuka adia si ndi mvanu; 
ndi tshomwe tshosali tsha mvanu tshiri mpulupulu. 


15 Ndimo ife tomwe tiri olimba tikananyamula mafoko a 


2 
3 


> 


omwe opanda mpamvu, ndimo si ku sekeretsa ife toka. 
Leka ife tonse ku sekeretsa woiandikila watu kwa tshimene 
tshomwe tshiri tshabwino, kwa kumangira. Kuti Kristu unso 
sanasekeretsa ie eka; koma, monga alembedwa, Dzidzumo 
dza omwe anadzuma iwe dzinagwa pa ine. Kuti zintu 


-15. 19. AROMA. 


zomwe zinalembedwa kali zinalembedwa kwa kupunzira 
kwatu, kuti mwa kulongosola ndi mwa kusangalatsa za 
malemba tinangopotshera kulingalira. Ndimo Mulungu 
wa kulongosola ndi wa kusangalatsa apatse inu ku kala ndi 
muwongo umodzi modzi ndi wina kwa Kristu Yesu: kuti 
ndi ntima umodzi ndi nkamwa modzi mungopambanitsa 
Mulungu ndi Atate a Mwini watu Yesu Kristu. Ndimo 
landiranani, inde monga Kristu unso analandira inu, kwa 
kupambana kwa Mulungu. Kuti dinena kuti Kristu wapa- 
ngidwa woimirira wa kudula kwa nteradi wa Mulungu, kuti 
anangolimbikitsa malonjezano anapatsidwa kwa atate, ndimo 
kuti Ama inangopambanitsa Mulungu kwa nsisi yatshi ; 
monga alembedwa, 

Ndimo didzalemekeza iwe mwa Mitundu, 

Ndidzaimba kwa dzina lako. 
Ndimo onso ati, 

Sekerani, Mitundu inu, ndi antu atshi. 
Ndimo onso, 

Lemekezani Mwini, inu nonse Mitundu; 

Ndimo antu onse alemekeze le. 
Ndimo onso, Yesaya ati, 

Udzali ntsitsi wa Yishayi, ! 

Ndi iemwe auka ku weruza pa Mitundu; 

Pa ie Mitundu idzalingalira. 
Ndimo Mulungu wa kulingalira adzaze inu ndi tshimwemwe 
tshonse ndi ntendere m’ kumvana, kuti mungotshuruka m’ 
kulingalira, m mpamvu ya Nzimu Woyera. 

Ndi ine ndeka anso dikantshirizidwa ndi inu, abali anga, 
kuti inu noka muli odzaza ndi ubwino, odzaza ndi kudziwa 
konse, muli ndi mpamvu unso ku ambirirana. Koma 
dilemba kolimbika kopambana kwa inu ndi pande, monga 
kukumbutsa inu unso, tshifuka tsha kufatsa komwe 
kunapatsidwa kwa ine ndi Mulungu, kuti dikakala woimi- 
rira wa Kristu Yesu kwa Mitundu, kuimirira ivangeli wa 
Mulungu, kuti kutira kwa era kunangopangidwa 
kosekera, kuyeretsedwa ndi Nzimu Woyera. Ndimo 
dipotshera kupambana kwanga m’ Kristu Yesu m’ zintu 
za Mulungu. Kuti sindidzayesa ku lankula ndi zintu 
zina kani ndi zimenezo zomwe Kristu natshita mwa 
ine, kwa kumvera kwa Mitundu, ndi mau ndi ntshito, m’ 
mpamvu ya zizindikilo ndi zozizwa, m` mpamvu ya Nzimu 
Woyera; monga kuti kwa Yerusalem, ndi lozungulira inde 


269 


10 


11 


13 


14 


16 


PA 


18 


19 


270 


20 


21 


22 


23 


24 


25 
26 


27 


28 


29 


30 


əl 


32 


Jo 


AROMA. 15. 19- 


kwa Liriko, dinauza kodzaza ivangeli wa Kristu; inde, kuku- 
panga kutanda kwanga tshointsho ku uza ivangeli, si pomwe 
Kristu anatshedwa kali, kuti sindinangomanga pa kuzika kwa 
muntu wina; koma, monga alembedwa, 
Adzaona, kwa omwe palibe makalidwe a je anafika, 
Ndi awo omwe sanamva adzadziwitsa. 

Mwa kuti inso dinatshedwetsedwa ntawi zambiri zimenezi 
kwa kudza kwa inu: koma tsopano, kusapotshera palibe malo 
ena m maiko amene, ndimo kupotshera dzaka dzambiri dzi- 
mene kufuna kudza kwa inu, ntawi yomwe dimuka kwa 
Spaniya (kuti dilingalira ku ona inu m’ ulendo wanga, ndi 
ku tengedwa pa njira yanga yauko ndi inu, ngati pojamba, 
ndi pande, dikanadzakwaniridwa ndi unzanu)—koma tsopano, 
diti, ding'ka ku Yerusalem, kuimirira kwa oyera. Kuti 
kunali kusekera kwabwino kwa Makedoniya ndi Akaya 
kupanga kupatsa kumene kwa osauka mwa oyera omwe ali 
pa Yerusalem. Inde, kunali kusekera kwabwino kwao; 
ndimo amangawa ao ali, Kuti ngati Mitundu inapangidwa 
ogawa a zintu zanzimu zao, akong'gola ku awa anso ku 
imirira ku awo m' zintu zanyama. Ndimo ntawi data 
tshimene, ndimo dasindikiza ku awo tshobala tshimene, 
didzapita ndi inu kwa Spaniya. Ndimo didziwa kuti, 
ntawi difika kwa inu, didzafika m’ kudzaza kwa kudala kwa 
Kristu. 

Ndimo dipempa inu, abali, ndi Mwini watu Yesu Kristu, 
ndimo ndi kukonda kwa Nzimu, kuti muyesana pa modzi 
ndi ine m’ mapempero anu ku Mulungu kwa ine; kuti dingo- 
pulumutsidwa kwa awo omwe ali osamvera m' Yudeya, ndi 
kuti kuimirira kwanga komwe diri nako kwa Yerusalem 
kungokala kosekera kwa oyera; kuti dingofika kwa inu m’ 
tshimwemwe m’ kufuna kwa Mulungu, ndimo ndi inu 
dingopeza kupuma. Ndimo Mulungu wa ntendere akale 
ndi inu nonse. Amen. 


16 Dibvomereza kwa inu Foyibe mlongwatu, emwe ali 


2 


woimirira wa eklesia lomwe liri pa Kenkreya: kuti 
mulandira je m' Mwini, koenera kwa oyera, ndi kuti 
mutangata ie m tshintu tshomwe angofunidwa ndi inu: 
kuti je eka anso wakala wotangata wa ambiri, ndi wa ine 
ndeka. 

Utsani Priska ndi Akwila otshita anzanga m’ Kristu Yesu, 
omwe kwa moyo wanga naika pansi makosi ao; kwa omwe 
si oka dipatsa tshakoma, koma anso maeklesia onse a 


-16. 26. AROMA. 


Mitundu: ndimo włsani eklesia lomwe liri m’ nyumba yao. 
Utsani Paineto wokondedwa wanga, emwe ali dzobala-dzoi- 
amba dza Asiya kwa Kristu. Utsani Mariya, emwe 
napatsa ntshito zambiri pa inu. Utsani Androniko ndi 
Yuniyas, anzanga, ndi omangidwa abali anga, omwe ali a 
mbiri mwa apostile, omwe enso anakala m’ Kristu patsogolo 
pa ine. Utsani Ampliyato wokondedwa wanga m Mwini. 
Utsani Urbano wotshita nzatu m’ KA ndi Stakis 
wokondedwa wanga. Utsani Apeles wobvomeredwa m’ 
Kristu. Utsani awo omwe ali a banja la Aristobulo. Utsani 
Herodiyon mbali wanga. Utsani awo a banja la Narkiso, 
omwe ali m Mwini. Utsani Trifama ndi Trifosa, omwe 
atshita m’ Mwini. Utsani Perses wokondedwa, emwe 
natshita kwambiri m’ Mwini. Utsani Rufo wosang'kidwa 
m’ Mwini, ndi amai wa ie ndi wa ine. Utsani Asinkrito, 
Filegon, Hermes, Patrobas, Hermas, ndi abali omwe ali nao. 
Utsani Filologo ndi Yuliya, Nereyis ndi mlọngwatshi, ndi 
Limpas, ndi oyera onse omwe ali nao. Utsanani ndi 
kumsomsona koyera. Maeklesia onse a Kristu autsa 
inu. 

Ndimo dipempa inu, abali, yang'anirani awo omwé apanga 
magano ndi zifukwa za kwiitsa, pa kupunzitsa komwe 
munapunzira: ndimo tembenukani kwa awo, Kuti omwe 
ali otere osaimirira Mwini watu Kristu, koma mimba zao; 
ndimo ndi kunena kwao kosalala ndi kubvomereza anyenga 
mitima ya osatshimwa. Kuti kumvera kwanu kunakula ku 
antu onse. Ndimo disekera pa inu: koma difuna inu ku 
kala otshenjera kwa tshomwe tshiri tshabwino, ndi osanyenga 
kwa zintu zomwe ziri zoipa. Ndimo Mulungu wa ntendere 
adzapondereza Satana pansi pa mapazi anu mwa ntawi 
yeing'ono. 

Kufatsa kwa Mwini watu Yesu Kristu kukale ndi inu. 

Timote wotshita nzanga autsa inu; ndi Lukiyo ndi Yason 
ndi Sosipatro, abali anga. Ine Tertiyo, emwe dilemba 
epistola, diutsa iwe m' M. Gayo mwini-wa-nyumba 
wanga, ndi wa eklesia lonse, autsa inu. Erasto wosunga 
zolemera wa mzinda autsa inu, ndi Kwarto mbali. 

Ndimo kwa ie emwe ali ndi mpamvu ku limbikitsa inu 
kwa ivangeli wanga ndi kuuza kwa Yesu Kristu, kwa 
kusonyeza kwa kusadziwika komwe kwasungidwa m’ 
kutontola mwa ntawi zosamariza, koma tsopano kusonyeze- 
dwa, ndi mwa malemba a aprofeti, kwa mau a Mulungu 


271 


18 


19 


20 


272 


27 


I. AKORINTE. 16. 26- 


wosamariza, kudziwitsidwa kwa mitundu yonse kwa kumvera 
kwa mvanu; kwa Mulungu wotshenjera eka, mwa Yesu 
Kristu, kwa emwe kuli kupambana kwa magonero. Amen. 





1 


JJ Yi 


10 


l1 


12 


13 





EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOS KWA 


AKORINTE. 


AULOS, aitanidwa ku kala mpostile wa Yesu Kristu 

mwa kufuna kwa Mulungu, ndi Sostene mbali watu, 

kwa eklesia la Mulungu lomwe liri pa Korinte, inde awo 

omwe ayeretsedwa m' Kristu Yesu, aitanidwa ku kala oyera, 

ndi onse omwe aitana pa dzina la Mwini watu Yesu Kristu 

m malo onse, Mwini wao ndi watu: Kufatsa kwa inu ndi 
ntendere kwa Mulungu Atatu atu ndi Mwini Yesu Kristu. 

Dinena tshakoma kwa Mulungu wanga ntawi yonse ndi 
inu, kwa kufatsa kwa Mulungu komwe kunapatsidwa kwa 
inu m’ Kristu Yesu; kuti m zintu zonse munalemezedwa 
mwa ie, m mau onse ndi kudziwa konse; inde monga 
kumariza kwa Kristu kunalimbitsidwa mwa inu: monga 
kuti musapereweza m’ tshaulere tshonse; kulinda kwa 
kusonyeza kwa Mwini watu Yesu Kristu; emwe enso adza- 
limbitsa inu kwa nsonga, monga kuti mudzakala osasulumu- 
lidwa m’ siku la Mwini watu Yesu Kristu. Mulungu ali 
wamvanu, mwa emwe munaitanidwa m’ unzatshi wa Mwana 
watshi Yesu Kristu Mwini watu. 

Tsopano dipempa inu, abali, mwa dzina la Mwini watu 
Yesu Kristu, kuti munena nonse tshintu tshimodzi, ndimo 
kuti kukale palibe magawo mwa inu; koma kuti mudzate- 
tsedwa pa modzi m muwongo umodzi ndi m kuweruza 
kumodzi. Kuti kunasonyezedwa kwa ine ndi inu, abali 
anga, ndi awo omwe ali a banja la Klowe, kuti ali makangano 
mwainu. Koma tshimene dinena, kuti inu nonse munena, 
Diri wa Paulos; ndi ine wa Apolo; ndi ine wa Kefa; ndi 
ine wa Kristu. Kodi Kristu agawidwa? Kodi Paulos 
anapatshikidwa kwa inu? kapena munabapatizidwa m' 











-2. 2. I. AKORINTE. 


dzina la Paulos? Dinena tshakoma kwa Mulungu kuti 
sindinabapatiza modzi wa inu, koma Krispo ndi Gayo; kani 
muntu modzi akanena kuti munabapatizidwa m' dzina langa. 
Ndimo dinabapatiza anso banja la Stefana: kopambana, 
sindidziwa ngati dinabapatiza modzi wina. Kuti Kristu 
sanatumiza ine ku bapatiza, koma ku uza ivangeli: si m' 
nzeru ya mau, kani nkhwitshi ya Kristu ikapangidwa 
tshabe. 

Kuti mau a nkhwitshi ali ku awo omwe alikumwazika 
kupusa; koma kwa ife tomwe tirikupulumutsidwa ali 
mpamvu ya Mulungu. Kuti alembedwa, 

Didzamwaza nzeru za anzeru, 

Ndimo tshisao tsha atshisao didzakana. 
Wanzeru ali kuti? wolembera ali kuti? wakukangana 
wa kugonera kumene ali kuti? kodi Mulungu sanapusitsa 
nzeru za dziko? Kuti kuona kuti m' nzeru ya Mulungu 
dziko mwa nzeru yatshi lisanadziwa Mulungu, kunali 
kusekera kwabwino kwa Mulungu mwa kupusa kwa 
kuuza ku pulumutsa awo omwe amvana. Kuona kuti 
Ayuda afunsa kwa zizindikilo, ndi Agrike afunira nzeru: 
koma tiuza Kristu apatshikidwa, kwa Ayuda kukwii- 
tsa, ndi kwa Mitundu kupusa; koma kwa omwe aitani- 
dwa, Ayuda ndi Agrike, Kristu mpamvu ya Mulungu, ndi 
nzeru za Mulungu. Tshifuka kupusa kwa Mulungu kuli 
kwanzeru kopambana antu; ndi kufoka kwa Mulungu kuli 
kolimba kopambana antu. 

Kuti onani kuitana kwanu, abali, bwanje kuti si ambiri 
anzeru pambuiu pa nyama, si ambiri ampamvu, si ambiri 
otshuka, aitanidwa: koma Mulungu nasang'ka zintu zopusa 
za dziko, kuti anangopatsa manyazi kwa awo omwe ali anzeru; 
ndimo Mulungu nasang'ka zintu zofoka za dziko, kuti ana- 
ngopatsa manyazi kwa zintu zomwe ziri zolimba; ndi zintu 
zatshabe za dziko, ndi zintu-zomwe zinyozedwa, Mulungu 
anasang'ka, inde ndi zintu zomwe zosali, kuti anangopepu- 
tsa zintu zomwe ziri: kuti palibe nyama ikapambana patso- 
golo pa Mulungu. Koma wa ie muli m’ Kristu Yesu, emwe 
anapangidwa kwa ife nzeru kwa Mulungu, ndi kudeka ndi 
kuyeretsa, ndi kuombola: kuti, ndi monga alembedwa, 
Emwe apambana, apambane m’ Mwini. 

Ndimo ine, abali, ntawi dinafika kwa inu, dinafika si ndi 
ubwino wa mau kapena wa nzeru, kuuza kwa inu kusadzi- 
wika kwa Mulungu. Kuti dinayerekeza si kudziwa kantu 

8 


273 


14 
15 


16 
17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 
24 


25 


26 


27 


274 I. AKORINTE. 9, 9- 


6 


10 


J1 


12 


13 


16 


mwa inu, koma Yesu Kristu, ndi je wapatshikidwa. Ndimo 


a . .. . . 9 . 
dinali ndi inu m' kufoka, ndi m' kuopa, ndi m' kuntuntumira 


kwambiri. Ndimo mau anga ndi kuuza kwanga sizinali ndi 
mau okantshizira a nzeru, koma m kusonyeza kwa Nzimu 
ndi kwa mpamvu: kuti mvanu wanu usakaima mwa nzeru 
za antu, koma m' mpamvu ya Mulungu. 

Koma tilankula nzeru mwa akuta: kosuntira nzeru si za 
kugonera kumene, kapena si za oweruza a kugonera kumene, 
omwe adzatopeputsa: koma tilankula nzeru za Mulungu m’ 
kusadziwika, zomwe zabisidwa, zomwe Mulungu anaika kali 
patsogolo pa magonero kwa kupambana kwatu: zomwe 
palibe modzi wa oweruza a kugonera kumene adziwa: kuti 
ngati anazidziwa, sakanapatshika Mwini wa kupambana: 
koma monga alembedwa, 

Zintu zomwe diso silinaona, ndi kutu silinamva, 

Ndi zomwe zisanaloa m’ ntima w2 muntu, 

Zintu zomwe Mulungu anafotokoza kwa awo omwe 

akonda je. 

Koma kwa ife Mulungu anasonyeza ĉo mwa Nzimu: kuti 
Nzimu ufuna zintu zonse, inde, zintu zakuya za Mulungu. 
Kuti ndani mwa antu adziwa zintu za muntu, koma nzimu 
wa muntu, womwe uli mwa Je? inde tshointsho zintu za 
Mulungu palibe modzi adziwa, koma Nzimu wa Mulungu. 
Koma tinalandira, si nzimu wa dziko, koma nzimu womwe 
uli wa Mulungu; kuti tinangodziwa zintu zomwe zipatsidwa 
kolere kwa ife ndi Mulungu. Zintu zomwe enso tilankula, 
sim’ mau omwe nzeru za muntu zipunzitsa, koma omwe 
Nzimu upunzitsa ; kufanizira zintu zanzimu ndi zanzimu. 
Koma muntu wamakalidwe wosalandira zintu za Nzimu wa 
Mulungu: kuti ziri kupusa kwa ie; ndimo wosadziwa ku 
dziwa izo, tshifuka kuti ziweruzidwa kwanzimu. Koma je 
emwe ali wanzimu aweruza zintu zonse, ndi je eka wosa- 
weruzidwa ndi muntu modzi. Kuti ndani wadziwa muwongo 
wa Mwini, kuti akapunzitsa je? Koma tiri ndi muwongo 
wa Kristu. 


3 Ndimo ine, abah, sindinadziwa ku lankula ndi inu monga 


2 


3 


kwa anzimu, koma monga kwa anyama, monga kwa tiana 
tamanja m Kristu. Dinalera inu ndi nkaka, si ndi nyama; 
tshifuka simunali kosuntira ndi mpamvu kuitenga: iai, inde 
tsopano simudziwa; kuti muli kosuntira anyama: kuti 
monga kuti ziripo mwa inu nsanje ndi ndeu, kodi simuli 
anyama, ndi mupita pambuiu makalidwe 2 antu? Kuti 





-4. 1. I. AKORINTE. 215 


ntawi modzi anena, Diri wa Paulos; ndi wina, Diri wa 
Apolo; kodi simuli antu? Ndimo Apolo ali ani? ndi 3 
Paulos ali ani? Oimirira mwa omwe munamvana; ndi 
onse monga Mwini napatsa ku awo. Dinaoka, Apolo natsi- 6 
rira; koma Mulungu napatsa kukulitswa. Ndimo tshoi- 7 
ntsho kapena ie emwe aoka wosali kantu, kapena ie emwe 
atsirira; koma Mulungu emwe akulitsa. Ndimo ie emwe 8 
aoka ndi ie emwe atsirira ali modzi: koma onse adzalandira 
sekeretso lao kwa ntshito yao. Kuti tiri otshita anzatshi 9 
ndi Mulungu: muli ulimi wa Mulungu, kumanga kwa 
Mulungu. 

Kwa kufatsa kwa Mulungu komwe kunapatsidwa kwa 10 
ine, monga womanga-mbuiye wanzeru dinaika kuzika ; 
ndimo wina amanga pa iko. Koma onse ayang'anire bwanje 
amanga pa iko. Kuti kuzika kwina palibe muntu adziwa ku 11 
ika koma kumene komwe kuikidwa, komwe kuli Yesu 
Kristu. Koma ngati muntu modzi amanga pa kuzika golide, 12 
silivere, miala yolemera, ntengo, he, dziputu; ntshito ya 13 
onse idzasonyezedwa: kuti siku lidzaiuza, tshifuka isonye- 
zedwa m' moto; ndi moto woka udzayesa ntshito ya onse ndi 
mtundu wanjeiri. Ngati ntshito ya muntu modzi idzaka- 14 
labe yomwe inamanga ipo, adzalandira sekeretso. Ngati 15 
ntshito ya muntu modzi idzaotshedwa, adzamva kutaia: 
koma je eka adzapulumutsidwa ; koma tshointsho monga 
mwa moto. 

Kodi simudziwa kuti muli malo oyera a Mulungu, 16 
ndi kuti Nzimu wa Mulungu ukala mwa inu? Ngati 17 
muntu modzi amwaza malo oyera a Mulungu, ie Mulungu 
adzamwaza; kuti malo oyera a Mulungu ali oyera, 
omwe muli. 

Palibe muntu modzi adzinyenge. Ngati muntu modzi 18 
aganiza kuti ali wanzeru mwa inu m' kugonera kumene, 
akale wopusa, kuti angokala wanzeru. Kuti nzeru za dziko 19 
limene ziri kupusa ndi Mulungu. Kuti alembedwa, Iemwe 
atenga anzeru m' kutshenjera kwao: ndimo onso, Mwini 20 
adziwa masing'iko a anzeru, kuti ali tshabe. Mwa kuti 21 
palibe modzi apambane mwa antu. Kuti zintu zonse ziri 22 
zanu; kapena Paulos, kapena Apolo, kapena Kefa, kapena 
dziko, kapena moyo, kapena imfa, kapena zintu zatsopano, 
kapena zintu zirinkudza; zonse ziri zanu; ndimo muli a 23 
Kristu; ndi Kristu ali wa Mulungu. 

Tshointshi muntu awerenge ndi ife, monga ndi oimirira 4 


276. I. AKORINTE. 4. l- 


2 
3 


18 
19 


a Kristu, ndi adindo a kusadziwika za Mulungu. Pano, 
kopambana, kufunidwa m’ adindo, kuti muntu apezedwa 
wamvanu. Koma ndi ine tshiri tshintu tshatshing'ono 
nditu kuti dikaweruzidwa ndi inu, kapena ndi kuweruza 
kwa muntu: inde, sindiweruza ine ndeka. Kuti didziwa 
palibe kantu pa ine ndeka; koma sindideketsedwa ndi 
kumene: koma ie emwe aweruza ine ali Mwini. Mwa kuti 
musaweruza kantu patsogolo pa ntawi, kwa ntawi Mwini 
afika, emwe adzasonya zintu zobisidwa za ndima, ndimo 
adzasonyeza maweruzo a mitima; ndimo pomwe antu onse 
adzapotshera kulemekeza kwao kwa Mulungu. 

Koma zintu zimenezi, abali, m’ sonyezo dinatshotsa ndi- 
naika pa ine ndi pa Apolo kwa inu; kuti mwa ife munango- 
punzira si ku pita kunja kwa zintu zomwe zilembedwa; kuti 
palibe modzi wa inu atupitsidwa kwa modzi pa wina. Kuti 
ndani apanga iwe ku siana? ndimo upotshera tshiani 
tshomwe usanalandira ? koma ngati unatshilandira, bwanje 
upambana, monga ngati usanatshilandira? Kali munadza- 
zidwa, kali munalemera, munaweruza opanda ife: inde 
ndimo ndifuna kuti muweruze, kuti ife enso tingoweruza 
ndi inu. Kuti, diganiza, Mulungu anaika ife apostile 
pambuiu pa onse, monga antu asutsidwa kwa imfa: kuti 
tipangidwa kuona kwa dziko, ndi kwa anjelo, ndi kwa antu. 
Tiri opusa kwa Kristu, koma muli otshenjera mwa Kristu; 
tiri ofoka, koma muli olimba; muli ndi kupambana, koma 
ife tiri ndi kusalemekeza. Inde kwa ora latsopano timva 
njala, ndi ludzu, ndimo tiri omariseke, ndimo titunduzidwa, 
ndimo tiri alendo; ndimo titshita kwambiri, kutshita ndi 
manja atu: kutukwanidwa, tidalitsa ; kuzunzidwa, timvabe; 
kunamiziridwa, tipempa : tipangidwa monga zotaia za dziko, 
dzinyalala dza zintu zonse, inde kwa tsopano. 

Sindilemba zintu zimenezi ku patsa manyazi kwa inu, 
koma ku taulira inu monga ana anga okondedwa. Kuti 
ngati mukali ndi ampunzitsi mazousan kumi m’ Kristu, 
kosuntira musali ndi atate ambiri: kuti m’ Kristu Yesu 
dinabala inu mwa ivangeli. Ndimo dipempa inu, kalani 
ofanizira a ine. Kwa tshifukwa tshimene datumiza kwa 
inu Timote, emwe ali mwana wanga wokondedwa ndi 
wamvanu m Mwini, emwe adzakumbutsa inu ndi njira 
zanga zomwe ziri m Kristu, inde monga dipunzitsa m’ malo 
onse m maeklesia onse. Ndimo ena atupitsidwa, monga 
ngati sindirikufika kwa inu. Koma didzafika kwa inu 


6. 4. I. AKORINTE. 


nsanga, ngati Mwini afuna ; ndimo didzadziwa, si mau a omwe 
atupitsidwa, koma mpamvu. Kuti dziko la Mulungu siliri 
m' mau, koma m' mpamvu. Mufuna tshiani? kodi didza- 
fika kwa inu ndi ntole, kapena m' kukonda ndi nzimu wa 
kuanja ? 

Kunabukitsidwa nditu kuti liripo dama mwa inu, ndi 
dama lotere monga losali inde mwa Mitundu, kuti modzi wa 
inu wapotshera nkazi wa atatu atshi. Ndimo mutupitsidwa, 
ndimo musanafuna kopambana ku kala ndi nsoni, kuti ie 
emwe anatshita ntshito imene anangotshotsedwa mwa inu. 
Kuti ine nditu, diri kutali ndi tupi koma pano ndi nzimu, 
monga ngati dinali apo, kali daweruza ie emwe tshointsho 
anatshita tshintu tshimene, m’ dzina la Mwini watu Yesu, 
munasong’kanidwa, ndi nzimu wanga, ndi mpamvu ya Mwini 
watu Yesu, ku pereka modzi wotere kwa Satana kwa 
kumwaza kwa nyama, kuti nzimu ungopulumutsidwa m’ 
dzua la Mwini Yesu. Kupambana kwanu si kuli kwabwino. 
Kodi musadziwa kuti fumba yeing'ono itupa buma lonse? 
Tsukitsani fumba yakali, kuti mungokala buma latsopano, 
inde monga simutupitsidwa. Kuti mpasika watu unso 
watsiridwa, inde Kristu: mwa kuti tisunge kudia, si ndi 
fumba yakali, kapena ndi fumba ya madano ndi ya mpulu- 
pulu, koma ndi nkate wopanga tshabe wa kuona ndi wa 
nteradi. 

Dinalemba kwa inu m’ epistola langa si ku dzipatika ndi 
adama; si konse ndi adama a dziko lino, kapena ndi osinji- 
rira ndi oawanya, kapena ndi opembedza mafano; kuti 
pomwe mukanaturuka kwa dziko: koma tsopano dilemba 
kwa inu si ku dzipatika, ngati muntu modzi emwe atshedwa 
mbali akala wadama, kapena wosinjirira, kapena wopembedza 
mafano, kapena wonyoza, kapena woledzera, kapena woawa- 
nya; ndi modzi tshointsho iai, si ku dia. Kuti dirikutshita 
tshiani ndi kuweruza awo Omwe'ali kunja? Kodi simuwe- 
ruza awo omwe ali momo, koma omwe ali kunja Mulungu 
aweruza? Tshotsani muntu woipa kwa mwa inu noka. 

Kodi alipo modzi wa inu, ali ndi mrandu pa woiandikila 
watshi, ayesa ku enda ndi mrandu patsogolo pa osadeka, ndi 
si patsogolo pa oyera? Kapena simudziwa kuti oyera 
adzaweruza dziko? ndimo ngati dziko liweruzidwa ndi inu, 
kodi muli osaenera ku weruza zintu zazing'ono zopambana ? 
Kodi simudziwa kuti tidzaweruza anjelo? bwanje kopa- 
mbana, zintu zomwe ziri za moyo umene?  Ndimo ngati 


277 


13 


278 L AKORINTE. 6. —4 


aa 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 


19 


20 


ORN 


mukanaweruza ndi zintu zomwe ziri za moyo umene, kodi 
muika awo ku weruza omwe ali atshabe m’ eklesia? Dinena 
tshimene ku patsa mu manyazi. Kodi tshiri tshointshi, kuti 
kusadziwa ku pezedwa mwa inu muntu modzi wanzeru, emwe 
adzadziwa ku lekanitsa mwa abali atshi, koma mbali aenda 
ndi mrandu ndi mbali, ndi kumene patsogolo osamvana? Iai, 
kali liri konse tshimo mwa inu, kuti muli ndi mirandu modzi 
ndi wina. Bwanje kopambana musalandira tshimo? bwanje 
kopambana musatshenjereredwa? Iai, koma inu noka mu- 
tshimwa, ndi mutshenjerera, ndi tshimene abali anu. Kape- 
na simudziwa kuti osadeka sadzaloa m° dziko la Mulungu? 
Musanyengedwa: kapena si adama, kapena si opembedza 
mafano, kapena si atshigololo, kapena si alesi, kapena si 
akuyaruka, kapena si ambala, kapena si osinjirira, kapena si 
oledzera, kapena si onyoza, kapena si oawanga, adzaloa m’ 
dziko la Mulungu. Ndimo otere anali enaa inu: koma 
munasambitsidwa, koma munayeretsedwa, koma munadeke- 
tsedwa m dzina la Mwini Yesu Kristu, ndi m’ Nzimu wa 
Mulungu watu. 

Zintu zonse ziri zamau kwa ine; koma si zintu zonse ziri 
zopindulira. Zintu zonse ziri zamau kwa ine; koma sindi- 
funa ku tengedwa pansi pa mpamvu ya tshimodzi. Zakudia 
kwa mimba, ndi mimba kwa zakudia: koma Mulungu adza- 
tenga kwa tshabe iyo ndi izo. Koma tupi losali kwa dama, 
koma kwa Mwini; ndi Mwini kwa tupi: ndimo Mulungu 
inde anaukitsa Mwini, ndimo adzaukitsa ife mwa mpamvu 
yatshi. Kodi simudziwa kuti matupi anu ali dziwalo dza 
Kristu? Kodi pomwe didzatshotsa dziwalo dza Kristu, 
napanga idzo dziwalo dza nkazi-wadama? Si tshointsho. 
Kapena simudziwa kuti iemwe adzipatikidwa ndi nkazi- 
wadama ali tupi limodzi? kuti, Awa awiri, ati, adzakala 
nyama imodzi. Koma ie emwe adzipatikidwa ndi Mwini ali 
nzimu umodzi. Tawani daina. Mpulupulu zonse zomwe 
muntu atshita ziri kunja kwa tupi; koma ie emwe atshita 
dama atshita mpulupulu pa tupi latshi loka. Kapena simu- 
dziwa kuti tupi lanu liri malo oyera a Nzimu Woyera 
womwe uli mwa inu, womwe mupotshera kwa Mulungu? 
ndimo simuli wanu; kuti munagulidwa ndi ntengo: ndimo 
pambanitsani Mulungu m’ tupi lanu. 

Koma ndi zintu ndi zomwe munalemba : Tshiri tshabwino 
kwa muntu si ku tosa nkazi. Koma, tshifuka tsha madama, 
antu onse apotshere akazi ao oka, ndi akazi onse apotshere 


7. 22. I. AKORINTE. 279 


amuna ao oka. Mamuna apatse kwa nkazi gong'gole yatshi: 3 
ndimo tshointshi inso nkazi kwa mamuna. Nkazi wosali ndi 4 
mpamvu pa tupi latshi, koma mamuna: ndimo tshointshi 
inso mamuna wosali ndi mpamvu pa tupi latshi, koma nkazi. 
Musatshenjererana, kani kuli ndi kulolana kwa nsiku, kuti 5 
mungodzipatsa kwa kupempera, ndimo mungoli pa modzi 
inso, kuti Satana wosanyenga inu tshifuka tsha kusadzinga 
kwanu. Koma tshimene dinena ndi kulola, si ndi mau. 6 
Koma difuna kuti antu onse anali inde monga ine 7 
ndeka. Koma antu onse ali ndi zaulere zao kwa Mulungu, 
modzi pambuiu makalidwe amene, ndi wina pambuiu 
adya. 

Koma dinena ndi osakwata ndi akazi amasie, Tshiri 
tshabwino kwa awo ngati akalabe inde monga ine, Koma 
ngati osapotshera kudzinga, akwatibwe: kuti tshiri tsha- 
bwino ku kwatibwa kopambana ku psa. Koma kwa 10 
akukwata diuza, e si ndine, koma Mwini, Kuti nkazi 
sakatshoka kwa mamuna watshi (koma ndi ngati atshoka, ie 11 
akalabe wosakwatibwa, kapenatu aanjanidwe kwa mamuna 
watshi); ndimo kuti mamuna sakaleke nkazi watshi. Koma 12 
kwa otsala dinena, si Mwini: Ngati mbali modzi apotshera 
nkazi wosamvana, ndimo ie aseketswa ku kala naľ, wosaleke 
le. Ndimo nkazi emwe apotshera* mamuna wosamvana, 18 
ndimo ie aseketswa ku kala ndi ie, wosaleke mamuna watshi. 
Kuti mamuna wosamvana ayeretsedwa mwa nkazi, ndimo 14 
nkazi wosamvana ayeretsedwa mwa mbali: kapena ana anu 
anali osatsuka; koma tsopano ali oyera. Koma ngati 15 
wosamvana atshoka, atshoke: mbali kapena mlongo osali 
pansi pa umpawi m' kotere: koma Mulungu waitana ife m' 
ntendere. Kuti bwanje udziwa, O mkazi, ngati udzapulu- 16 
mutsa mamuna wako? kapena bwanje udziwa, O mamuna, 
ngati udzapulumutsa nkazi wako? Koka, monga Mwini 17 
wapatsa ku antu onse, monga- Mulungu waitana onse, tshoi- 
ntsho aende. Ndimo tshointsho diuza m maeklesia onse. 
Kodi muntu modzi waitanidwa kudulidwa? wosakale 18 
wosadulidwa. Kodi modzi anaitanidwa m° kusadula? 
wosadulidwe. Kudula kuli tshabe, ndi kusadula kuli 19 
tshabe; koma kusunga kwa maua Mulungu. Antu onse 20 
akale m' kuitana kumene mwa komwe anaitanidwa. Kodi 21 
unaitanidwa uli kapolo? usasamala kwa iwo: koma ngati 
udziwa ku kala waufulu, utshita iwo kopambana. Kuti ie 22 
emwe anaitanidwa m' Mwini, ali kapolo, ali waufulu wa 


W co 


J 


280 I. AKORINTE. 7. 22- 


23 
24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


36 


37 


38 


Mwini: modzimodzi ie emwe anaitanidwa, ali waufulu, ali 
kapolo wa Kristu. Munagulidwa ndi ntengo; musakala 
akapolo a antu. Abali, antu onse, mwa komwe anaitanidwa, 
momo akale ndi Mulungu. 

Ndimo ndi aweta sindipotshera mau a Mwini: koma dipatsa 
kuweruza kwanga, monga modzi emwe walandira nsisi kwa 
Mwini ku kala wamvanu. Ndimo diganiza kuti tshimene 
tshiri tshabwino ndi tshifukwa tsha nsoni yatsopano, kuti 
tshiri tshabwino kwa muntu ku kala monga al. Kodi 
umangidwa kwa mkazi? usafuna ku masulidwa. Kodi 
umasulidwa kwa nkazi? usafuna nkazi. Koma ndi ngati 
ukwata, usanatshimwa ; ndimo ngati tshiweta tshikwatibwa, 
sitshinatshimwa. Koma otere adzapotshera sautso m nyama: 
ndimo dikaianja inu. Koma tshimene dinena, abali, ntawi 
ifupikitswa, kuti kwa ntawi yatsopano adya omwe ali ndi 
akazi angokala monga ngati analibe; ndimo adya omwe 
alira misozi, monga ngati sanalira misozi; ndimo adya omwe 
asekera, monga ngati sanasekera; ndimo adya omwe agula, 
monga ngati sanapotshera; ndi adya omwe atshita ndi dziko, 
monga sikusakaza ilo: kuti makalidwe a dziko limene apita. 
Koma difuna inu ku kala aufulu kwa maganizo. Je emwe 
ali wosakwata ali woyang'anira kwa zintu za Mwini, bwanje 
angoseketsa Mwini: Boma ie emwe ali wokwata ali woya- 
ng'anira kwa zintu za dziko, bwanje angosekeretsa nkazi 
watshi. Ndimo kulipo kusiana anso mwa nkazi ndi tshiweta. 
le emwe ali wosakwatibwa ali woyang'anira kwa zintu za 
Mwini, kuti angokala woyera mw’ tupi ndi m’ nzimu: koma 
le emwe ali wokwatibwa ali woyang'anira kwa zintu za 
dziko, bwanje angoseketsa mamuna watshi. Ndimo tshimene 
dinena kwa kupindula kwanu; si kuti dingoponya kwekwe 
pa inu, koma kwa tshomwe tshiri tshoyang'anika, ndi kuti 
mungoimirira pa Mwini kopanda kubaluka. Koma ngati 
muntu modzi aganiza kuti adzitangata sikoyang'anika kwa 
tshiweta tshamwanankazi tshatshi, ngati anapita unamwali 
watshi, ndimo ngati kufunidwa tshointsho kufuna, atshite 
tshomwe afuna; wosatshimwa; akwatane. Koma ie emwe 
aima kolimbika m nutima watshi, kupotshera kufunidwa 
kulibe, koma ali ndi mpamvu monga ndi kufuna kwatshi, 
ndimo wayerekeza tshimene muntima watshi, ku sunga 
tshiweta ishamwanankazi tshatshi, adzatshita bwino. 
Tshointsho pomwe inde ie emwe apatsa tshiweta tshamwana- 
nkazi tshatshi m kukwatibwa atshita bwino; ndi iemwe 


-9. 4. I. AKORINTE. 281 


wosatshipatsa m' kukwatibwa adzatshita bwino kopambana. 
Nkazi amangidwa kwa ntawi yeitali monga mamuna watshi 
akala ndi moyo; koma ngati mamuna anafa, ali wamasuka 
ku kwatibwa kwa emwe afuna; koka m? Mwini. Koma ali 
wosekera kopambana ngati akalabe monga ali, pambuiu 
kuweruza kwanga: ndimo diganiza kuti inso diri ndi Nzimu 
wa Mulungu. 

Ndimo ndi zintu zotsiridwa kwa mafano: Tidziwa kuti 
tonse tipotshera kudziwa. Kudziwa kutupitsa, koma 
kukonda kumanga. Ngati muntu modzi aganiza kuti 
adziwa kantu, wosadziwa kosuntira monga akanadziwa; 
koma ngati muntu modzi akonda Mulungu, je enso adziwi- 
dwa ndi ie. Ndimo ndi kudia kwa zintu zotsiridwa kwa 
mafano, tidziwa kuti palibe fano liri kantu m dziko, ndimo 
kuti palibe Mulungu koma modzi. Kuti ngati iripo yomwe 
itshedwa milungu, kapena m mwamba kapena pansi ; monga 
iripo milungu yambiri, ndi eni ambiri; kosuntira kwa ife 
alipo Mulungu modzi, Atate, ndi emwe ziri zintu zonse, ndi 
ife kwa ie; ndi Mwini modzi, Yesu Kristu, mwa emwe ziri 
zintu zonse, ndi ife mwa ie. Koma mwa antu onse kusali 
kudziwa kumene: koma ena, kuzoloweredwa kwa tsopano 
ndi fano, adia monga wa tshintu tshotsiridwa kwa fano; 
ndi kudzidziwitsa kwao kuli kofoka kudetsedwa. Koma 
nyama siidzabvomereza ife kwa Mulungu: kapena, ngati 
sitidia, tisoa; kapena, ngati tidia, titshuruka. Koma 
yang'anirani kani ndi kantu mpavu imene ya inu, ikala 
tshopuntwitsa kwa ofoka. Kuti ngati muntu aona iwe 
emwe uli ndi kudziwa kukala pa kudia m' tempile la fano, 
kodi kudzidziwitsa kwatshi, ngati ali wofoka,xudzalimbikitswa 
ku dia zintu zotsiridwa kwa mafano? Kuti mwa kudziwa 
kwako emwe ali wofoka amwazika, mbali kwa emwe Kristu 
anafera. Ndimo tshomtsho, kutshimwa pa abali, ndi kulasa 
kudzidziwitsa kwao ntawi— kuli kofoka, mutshimwa pa 
Kristu. Ndimo, ngati kudia kukwitsa mbali wanga, 
sindidzadia nyama kwa ntawi yonse, kuti sindikwiitsa mbali 
wanga. 

Kodi sindiri waufulu? kodi sindiri mpostile? kodi sinda- 
ona Yesu Mwini watu? kodi simuli ntshito yanga m' 
Mwmi? Ngati kwa ena sindiri mpostile, kosuntira diri 
nditu kwa inu; kuti tshizindikilo tsha upostile wanga muli 
m Mwin. Kudzikana kwanga kwa awo omwe afunsa ine 
kuli kumene. Kodi sitiri ndi kwatu ku dia ndi ku mwa? 


39 


40 


282 


5 


6 
7 


10 


Ti 
12 


13 


14 
15 


16 


17 
13 


19 


20 


21 


I. AKORINTE. 9. 5- 


Kodi sitiri ndi kwatu ku tsogoza nkazi emwe ali wamvanu, 
inde monga apostile ena, ndi abali a Mwini, ndi Kefa? 
Kapena ine ndeka ndi Barnaba, kodi sitiri ndi kwatu ku 
leka kutshita? Wankhondo ndani aimirira pa ntawi ina 
pa ntengo watshi? ndani aoka munda-wa-mvina, ndimo 
wosadia tshobala tsha umo? kapena ndani aeta gulu, ndimo 
wosadia kwa. nkaka wa gulu? Kodi dilankula zintu zi- 
menezi pambuiu pa makalidwe a antu? kapena kodi mau 
sianena anso modzimodzi? Kuti alembedwa m mau a 
Moses, Usapunamiza ng'ombe ntawi ikulunga dzintu. Kodi 
kuli kwa ngombe kuti Mulungu ayang'anira, kapena 
aanena konse kwa ife? Inde, kwa ife analembedwa: 
tshifuka ie akusa akanakusa m kulingalira, ndimo ie emwe 
akulunga, akanakulunga m’ kulingalira kwa kugawana. 
Ngati tinabzala kwa inu zintu zanzimu, kodi tshiri tshintu 
tshatshikuru ngati tidzatema zintu zanyama zanu? Ngati 
ena agawana ndi kwatshi kumene pa inu, kodi si ife kopa- 
mbana? Koma sitinatshita ndi kwatu kumene; koma 
timva zintu zonsę, kuti sitingopanga kutshedwa kwa ivangeli 
wa Kristu. Kodi simudziwa kuti awo omwe aimirira ndi 
zintu Zoyera adia ndi zintu za tempile, ndi awo omwe 
alindira pa katshisi apotshera kugawana kwao ndi katshisi ? 
Inde tshointsho Mwini nauza kuti awo omwe auza ivangel 
akakala ndi moyo ndi ivangeli. Koma datshita ndi palibe 
za zintu zimenezi: ndimo sindilemba zintu zimenezi kuti 
tshingotshitidwa tshotere m’ kwa ine: kuti tshinali bwino 
kwa ine ku fa, kopambana kuti muntu modzi akapanga 
kwa tshabe kupambana kwanga. Kuti ngati diuza ivangeli, 
sindipotshera kantu ku pambana nako; kuti kufunira kui- 
kidwa pa ine; kuti tshaipa tshiri kwa ine, ngati sindiuza 
ivangeli. Kuti ngati ditshita tshimene tsha kufuna kwanga, 
dipotshera sekeretso: koma ngati si kwa kufuna kwanga, 
dipotshera udindo umvanidwa kwa ine. Ndimo tshiani tshiri 
sekeretso langa? Kuti, ntawi diuza ivangeli, dingopanga 
ivangeli wopanda ntengo, monga kuti sikutshita kwa kudzaza 
kwanga m'ivangeli. Kuti ngati dinamasulidwa kwa antu onse, 
dinadzitenga pansi pa mpawi kwa onse, kuti dinangopindula 
kopambana. Ndimo kwa Ayuda dinakala monga Myuda, 
kuti dinangopindula Ayuda ; kwa awo omwe ali pansi pa mau, 
monga pansi pa mau, sindiri ine ndeka pansi pa mau, kuti 
dinangopindula awo omwe ali pansi pa mau; kwa omwe ali 
opanda mau, monga wopanda mau, sindiri wopanda mau kwa 


-10. 15. I. AKORINTE. 283 


Mulungu, koma pansi pa mau kwa Kristu, kuti dinangopi- 
ndula awo omwe ali opanda mau. Kwa ofoka dinakala 22 
wofoka, kuti dinangopindula ofoka: dakala zintu zonse kwa 
antu onse, kuti ndi zifukwa zonse dingopulumutsa ena. 
Ndimo ditshita zintu zonse kwa ivangeli, kuti dingokala 23 
wogawana anzao wa ilo. Kodi simudziwa kuti awo omwe 24 
atamanga m’ kutamanga, onse atamanga, koma modzi ala- 
ndira sekeretso? Inde tshointsho tamangani, kuti mungo- 
fika. Ndimo antu onse omwe ayesa m° masewero adzi- 25 
weruza m’ zintu zonse. Ndimo natshita iko ku landira 
tshisoti tshotshuka tshobvunda; koma ife sitshobvunda. 
Ndimo tshointshi ditamanga, monga si kosalimbika; tsho- 26 
intshi dimenya, monga sikumenya mlengalenga: koma 27 
ditundudza tupi langa, nditenga ilo m umpawi: kani ndi 
kantu, pambuiu kuti dauza kwa ena, ine ndeka dikataiidwa. 
Kuti sindifuna inu, abali, ku kala opulukira, bwanje kuti 10 
atatu atu onse anali pansi pa ntambo, ndi onse napita mwa 
nyanja; ndi onse anabapatizidwa kwa Moses mutambo ndi 2 
m' nyanja; ndimo onse anadia kudia kumene kwanzimu; 3 
ndimo onse anamwa kumwa kumene kwanzimu: kuti 4 
anamwa ndi tantwe lanzimu lomwe linatsata awo: ndimo 
tantwe linali Kristu. Koma ndi unyinji wa awo Mulungu ð 
wosasekera bwino: kuti anagwetsedwa m’ tshipululu. 
Koma zintu zimenezi zinali masonyezo atu, monga kuti 6 
sitikafuna pa zintu zoipa, monga awo onso anafuna. Kapena 7 
musakala opembedza mafano, monga anali ena a awo; 
monga alembedwa, Antu nakala pansi ku dia ndi ku mwa, 
nauka ku sewera. Kapena sititshite dama, monga ena a 8 
awo natshita, nagwa m’ siku limodzi mazousan makumi 
awiri ndi atatu. Kapena sitiyese Mwini, monga ena a awo 9 
nayesa, namwazika ndi zīinjoka. Kapena musandandaula, 10 
monga ena a awo nandandaula, namwazika ndi womwaza. 
Koma zintu zimenezi zinafika pa awo monga sonyezo; li 
ndimo nazilembedwa kwa kupunzira kwatu, pa omwe nsonga 
za magonero zafika. Mwa kuti ie emwe aganiza aima 12 
asamale kani agwa. Kunagwira inu kulibe kuyesa, koma 13 
kotere monga muntu adziwa ku mva: koma Mulungu ali 
wamvanu, emwe sadzaleka inu ku yesedwa kopambana komwe 
muli ndi mpamvu; koma ndi kuyesa adzapanga anso njira 
ya kupulumuka, kuti mungokala ndi mpamvu ku mvabe iko. 
Mwa kuti, okondedwa anga, tawani kupembedza mafano. 14 
Dinena monga kwa antu a nzeru; weruzani inu ndi tshomwe 15 


284 I. AKORINTE, 10. 15- 


31 


32 


33 


dinena. Tshiko tsha kudalitsa tshomwe tidalitsa, kodi 
sikuli unzatshi wa mwazi wa Kristu? Nkate womwe tiswa, 
kodi siuli unzatshi wa tupi la Kristu? kuona kuti ife, tomwe 
tiri ambiri, tiri nkate umodzi, tupi limodzi: kuti ife tonse 
tivawa kwa nkate umodzi. Yang'anirani Sirayeli pambuiu 
pa nyama: kodi awa omwe adia zinsembe siali anzatshi a 
katshisi? Ndimo dinena tshiani? kuti tshintu tshotsiridwa 
kwa mafano tshiri kantu, kapena kuti fano liri kantu? 
Koma dinena, kuti zintu zomwe Mitundu itsira, itsira kwa 
ademon, ndimo si kwa Mulungu: ndimo sindifuna kuti 
mukala anzao a ademon. Musadziwa ku mwa tshiko tsha 
Mwini, ndi tshiko tsha ademon: musadziwa ku gawa ndi 
gome la Mwini, ndi gome la ademon. Kapena kodi tiputa 
Mwini kwa nsanje? kodi tiri olimba opambana ie? 

Zintu zonse ziri zamau; koma zintu Zonse zosali zopi- 
ndulira. Zintu zonse ziri zamau; koma zintu zonse zosa- 
manga. Palibe modzi afune kwatshi, koma ubwino wa 
woiandikilo watshi. Tshintu tshomwe tshigulitsidwa m’ malo 
opera nyama, mudia, kufunsa palibe funso kwa kudzidzi- 
witsa; kuti dziko liri la Mwini, ndi kudzaza kwa ilo. 
Ngati modzi wa awo omwe osamvana alitana inu kwa kudia, 
ndimo mufuna ku enda; tshomwe tshiikidwa patsogolo 
pa inu, mudia, kufunsa palibe funso kwa kudzidziwitsa. 
Koma ngati muntu modzi anena kwa inu, Tshimene tshatsiri- 
dwa m nsembe, musadia, kwa iemwe nasonyeza itsho, ndi 
kwa kudzidziwitsa: kudzidziwitsa, dinena, si kwako, koma 
kwa wina; kuti bwanje ufulu wanga uweruzidwa ndi kudzi- 
dziwitsa kwina? Ngati ine ndi kufatsa digawa, bwanje 
dinenedwa koipa ndi tshidya kwa tshomwe dinena tsha- 
koma? Ndimo kapena mudia, kapena mumwa, kapena 
tshintu tshomwe mutshita, tshitani zonse kwa kupambana 
kwa Mulungu. Musapatsa tshifukwa tsha kupuntwa, ka- 
pena kwa Ayuda, kapena kwa Agrike, kapena kwa eklesia 
la Mulungu: inde monga ine enso disekeretsa antu onse 
n zintu zonse, sikufuna kupindula kwanga, koma kupindula 


11 kwa ambiri, kuti angopulumutsidwa. Kalani ofanizira a 


% 


3 


ine, inde monga diri inso wa Kristu. 

Ndimo ditama inu kuti mukumbukila ine m zintu zonse, 
ndi mugwira kolimba miambi, inde monga dinapereka iyo 
kwa mu. Koma difuna inu ku dziwa, kut mutu wa amuna 
onse uli Kristu; ndi mutu wa nkazi uli mamuna; ndi mutu 
wa Kristu uli Mulungu. Amuna onse kupempera kapena 


—11. 24. I. AKORINTE. 


kulosa, ali ndi mitu yao yovundikidwa, anyoza mitu yao. 
Koma akazi onse kupempera kapena kulosa ndi mitu yao 
yosapimbidwa anyoza mitu yao: kuti tshiri tshintu tshi- 
modzi ndi tshomwe monga ngati anametedwa. Kuti ngati 
nkazi wosapimbidwa, leka ie enso ku sengedwa: koma ngati 
ali manyazi kwa nkazi ku sengedwa kapena ku metedwa, leka 
ie ku pimbidwa. Kuti mamuna nditu sakanapotshera mutu 
watshi wopimbidwa, mwa kuti ali fanizo ndi kupambana 
kwa Mulungu: koma nkazi ali kupambana kwa mamuna. 
Kuti mamuna wosali kwa nkazi; koma nkazi kwa mamuna: 
kuti kapena mamuna sanapangidwa tshifuka tsha nkazi; koma 
nkazi tshifuka tsha mamuna: kwa tshifuka tshimene nkazi 
akanapotshera tshizindikilo tsha mpamvu pa mutu watshi, 
tshifuka tsha anjelo. Koma kapena nkazi wosali wopanda 
mamuna, kapena mamuna wopanda mkazi, m’ Mwini. Kuti 
monga nkazi ali kwa mamuna, tshointsho onso mamuna ali 
ndi nkazi; koma zintu zonse ziri kwa Mulungu. Weruzani 
mwa inu noka: kodi kuli bwino kuti nkazi apempera kwa 
Mulungu wosapimbidwa? Kodi inde makalidwe oka osa- 
punzitsa inu, kuti, ngati mamuna ali ndi tsisi lalitali, kuli 
kunyoza kwa ie? Koma ngati nkazi ali ndi tsisi lalitali, 
kuli kupambana kwa ie: kuti tsisi latshi lipatsidwa kwa ie 
kwa tshovundikila. Koma ngati muntu modzi aenedwa ku 
kala wandeu, sitipotshera makalidwe otere, kapena maeklesia 
a Mulungu. 

Koma m' kupatsa mu kuuza kumene, sinditama inu, kuti 
musong'kana si kwa ubwino wopambana koma kwa kwaipa 
kopambana. Kuti poiamba pa onse, ntawi musong'kana 
m’ eklesia, dimva kuti magawano akala mwa inu; ndimo 
dikumvana kwa pande. Kuti akanakala anso zinjiru mwa 
inu, kuti awo omwe asimbidwa angosonyezedwa mwa inu. 
Ndimo ntawi musong’kanitsana, sikulikuta ku dia ngonero 
wa Mwini: kuti m’ kudia kwanu onse atenga patsogolo pa 
ena migonero yao; ndimo medzi amva njala, ndi wina 
aledzera. Tshiani? kodi simupotshera nyumba ku dia ndi 
ku mwa mwa 1z0? kapena kodi munyoza eklesia la Mulungu, 
ndi mupatsa manyazi ku awo omwe alibe? Tshiani didza- 
nena kwa inu? Kodi didzatama inu m’ tshimene? Sindi- 
tama inu. Kuti dinalandira kwa Mwini tshomwe enso 
dinapereka kwa inu, bwanje kuti Mwini Yesu m’ usiku 
momwe anazondedwa natenga nkate; ndimo ntawi ananena 
tshakoma, nauswa, nati, Umene uli tupi langa, womwe uli 


285 


16 


17 


23 


24 


286 


I. AKORINTE. 11. 24 


kwa inu: tshimene tshitani m kukumbutsa kwa ine. 
Tshointsho onso tshiko, pambuiu ngonero, kuti, Tshiko 
tshimene tshiri kupangana kwatsopano m’ mwazi wanga: 
tshimene tshitani, monga ntawi zambiri monga mumwa, 
m’ kukumbutsa kwa ine. Kuti monga ntawi zambiri monga 
mudia nkate umene, ndi mumwa tshiko, musonyeza imfa ya 
Mwini kwa ntawi afika. Mwa kuti emwe adzadia nkate 
kapena adzamwa tshiko tsha Mwini kosaenera, adzakala 
wotshimwa wa tupi ndi wa mwazi za Mwini. Koma muntu 
adziyese, ndi tshointsho adie kwa mkate, ndi amwe kwa 
tshiko. Kuti iemwe adia ndi amwa, adia ndi amwa ku- 
weruza kwa ie eka, ngati wosadziwitsa tupi. Kwa tshifukwa 
tshimene ambiri mwa inu ali ofoka ndi odwala, ndi si 
owereng’jeka agona. Koma ngati tinadziwitsa ife toka, 
sitikaweruzidwa. Koma ntawi tiweruzidwa, tilangidwa ndi 
Mwini, kuti sitingosutsidwa ndi dziko. Mwa kuti, abali anga, 
ntawi musong'kana ku dia, lindanani. Ngati muntu modzi 
amva njala, adie kwatshi; kuti kusong'kana kwanu kusali 
kwa kuweruza. Ndimo zotsala didzakonzetsa ntawi difika. 


192 Ndimo ndi zaulere zanzimu, abali, sindifuna inu ku kala 


2 


8 


O NOD D 


10 


11 
12 


13 


opulukira. Mudziwa kuti ntawi munali Mitundu muna- 
sotsheretswa kwa mafano adya osadziwa ku lankula, monga 
munangotsogozwa. Mwa kuti dipatsa inu ku dziwa, 
kuti palibe muntu kulankula m’ Nzimu wa Mulungu anena, 
Yesu ali wotukwanidwa; ndimo palibe muntu adziwa 
ku nena, Yesu ali Mwini, koma m’ Nzimu Woyera. 

Koma alipo masiano a zaulere, koma Nzimu umodzi. 
Ndimo alipo masiano a maimiriro, ndi Mwini modzi. 
Ndimo alipo masiano a matshito, koma Mulungu modzi, 
emwe atshita zintu zonse mwa onse. Koma kwa onse 
kupatsidwa kusonyeza kwa Nzimu ku pindula nako. Kuti 
kwa modzi kupatsidwa mwa Nzimu mau a nzeru; ndi kwa 
wina mau a kudziwa, kwa Nzimu umodzi: kwa wina mvanu, 
m’ Nzimu umodzi; ndi kwa wina zaulere za matshiritso, m’ 
Nzimu umodzi; ndi kwa wina matshito a zimpamvu; ndi 
kwa wina kulosa; ndi kwa wina madziwitso a mizimu: kwa 
wina mitundu ina ya maliu; ndi kwa wina kusanduka kwa 
maliu: koma zonse zimenezi utshita Nzimu umodzi ndi 
womwe, kugawa kwa onse koanjanitswa inde monga ufuna. 

Kuti monga tupi liri limodzi, ndimo liri ndi dziwalo 
dzambiri, ndi dziwalo dzonse dza tupi, dziri dzambiri, dziri 
tupi limodzi; tshointsho onso ali Kristu, Kuti m Nzimu 


-13. 2. I. AKORINTE. 


umodzi ife tonse tinabapatizidwa m' tupi limodzi, kapena 
Ayuda kapena Agrike, kapena akapolo kapena aufulu; ndi 
onse tinamwetsedwa ndi Nzimu umodzi. Kuti tupi siliri 
tshiwalo tshimodzi, koma dzambiri. Ngati pazi lidzanena, 
Tshifuka sindiri dzanja, sindiri la tupi; ndimo siliri si la 
tupi. Ndimo ngati kutu lidzanena, Tshifuka sindiri diso, 
sindiri la tupi; ndimo siliri si la tupi. Ngati tupi lonse 
linali diso, kumva kunali kuti? Ngati lonse linali kumva, 
kunung'ka kunali kuti? Koma tsopano Mulungu waika 
dziwalo dzonse dza idzo m' tupi, inde monga kunasekeretsa 
je. Ndimo ngati dzinali dzonse tshiwalo tshimodzi, tupi 
linali kuti? Koma tsopano dziri dziwalo dzambiri, koma 
tupi limodzi. Ndimo diso losadziwa ku nena kwa dzanja, 
Sindiri ndi kufunidwa ndi iwe: kapena anso mutu kwa 
mapazi, Sindiri ndi kufunidwa ndi inu. Iai, kwambiri 
kopambana, dziwalo dzidya dza tupi dzomwe dzienedwa 
ku kala dzofoka dzopambana dzifunidwa: ndimo mapande 
adya a tupi, omwe tiganiza kukala aulemu ang'ono opa- 
mbana, pa amene tiika ulemu wambiri wopambana; ndi 
mapande osakonzetsa atu apotshera kukonzetsa kopambana,; 
koma mapande okonzetsa atu osali ndi kufunidwa: koma 
Mulungu nawiritsa tupi pamodzi, kupatsa ulemu wambiri 
wopambana kwa pande limene lomwe linapanda; kuti 
kusakakala kugawana m’ tupi; koma kuti dziwalo dzikapo- 
tshera kuyang'anira kumodzi tshimodzi kwa tshina. 
Ndimo kapena tshiwalo tshimodzi tshimva, dziwalo dzonse 
dzimva natsho; kapena tshiwalo ishimodzi tshipamba- 
nitsidwa, dziwalo dzonse dzisekera natsho. Koma muli tupi 
la Kristu, ndi koanjanitswa dziwalo dza ilo. Ndimo 
Mulungu waika ena m’ eklesia, poiamba apostile, patshiwiri 
aprofeti, patshitatu apunzitsi, pomwe zimpamvu, pomwe 
zaulere za matshiritso, matangato, maweruzo, mitundu ina 
ya maliu. Kodi onse ali apostile? kodi onse ali aprofeti? 
kodi onse ali apunzitsi ? kodi onse ali akutshita a zimpamvu? 
kodi onse apotshera zaulere za matshiritso? kodi onse 
alankula ndi maliu? kodi onse asandutsa? Koma funani 
kolimba zaulere zopambana. Ndimo njira yabwino yopa- 
mbana disonya kwa inu. 


287 


24 


29 


30 
31 


Ngati dilankula ndi maliu a antu ndi a anjelo, koma 13 


sindipotshera kukonda, dikala nkua woomba, kapena simbale 
lolira. Ndimo ngati dipotshera tshaulere tsha kulosa, ndi- 
dziwa kusadziwika zonse ndi kudziwa konse; ndimo ngati 


2 


288 I. AKORINTE. 13. 2- 


dipotshera mvanu wonse, monga kuti ku sunta mapiri, koma 
3 sindiri ndi kukonda, diri tshabe. Ndimo ngati dipatsa 
zintu zanga zonse ku eta osauka, ndimo ngati dipatsa tupi 
langa ku otshedwa, koma sindiri ndi kukonda, sindipindula 
kantu. Kukonda kumva kutali, ndimo kuli kokoma; 
kukonda kusadana; kukonda kusadzibalawaza, kusatu- 
pitswa, kusadzitangata kosaenera, kusasaka kwatshi, kusa- 
6 putidwa, kusaganiza ndi mpulupulu; kusasekera m’ kusa- 
7 deka, koma Packen ndi nteradi; kumva zintu zonse, 
kumvana ndi zintu zonse, kulingalira ndi zintu zonse, No 
8 mvabe zintu zonse. Kukonda kusaperewera palibe ntawi: 
koma kapena alipo maloso, adzatshotsedwa; kapena alipo 
maliu, adzaleka; kapena kulipo kudziwa, kudzatshotsedwa. 
210 Kuti tidziwa m’ pande, ndimo tilosa m’ pande: koma ntawi 
kumene komwe kuli kwakuta kunafika, komwe kuli m’ pande 
11 kudzatshotsedwa. Ntawi dinali mwana, dinalankula monga 
mwana, dinamva monga mwana, dinaganiza monga mwana: 
tsopano kuti dikala mamuna, dinatshotsa zintu zaubwana. 
12 Kuti tsopano tiona m karirole, kodetsa ; koma pomwe nkope 
ndi nkope: tsopano didziwa m’ pande; koma pomwe didza- 
13 dziwainde monga anso dadziwidwa. Koma tsopano zikalabe 
mvanu, una er kukonda, zitatu zimenezi; koma kwa- 
kukuru kopambana kwa izo kuli kukonda. 
14 Tsatani kukonda; kosuntira funani kolimbika zaulere 
2 zanzimu, koma kopambana kuti mungolosa. Kuti iemwe 
alankula m' liu alankula si kwa antu, koma kwa Mulungu; 
kuti palibe muntu adziwitsa; koma m' nzimu alankula 
3 kusadziwika. Koma iemwe alosa alankula ndi antu kumanga, 
4 ndi kusangalatsa, ndi kuiwaza. lemwe alankula m’ lim 
adzimanga; koma iemwe alosa amanga eklesia. Koma 
difuna inu nonse ku lankula ndi maliu, koma kopambana 
5 kuti mukalosa: ndimo wang'kuru ali iemwe alosa wopa- 
mbana emwe alankula ndi maliu, kani asandutsa, kuti eklesia 
6 lingolandira kumanga. Koma tsopano, abali, ngati difika 
kwa inu kulankula ndi maliu, didzapindula inu bwanje, 
kani dilankula ndi inu kapena ndi njira ya kusonyeza, 
kapena ya kudziwa, kapena ya kulosa, kapena ya kupunzitsa ? 
7 Inde zintu zopanda moyo, kupatsa liu, kapena mlumbwi 
kapena harpe, ngati zosapatsa kusiana mwa anamalowe, 
bwanje tshidzadziwidwa tshiani tshiombedwa pa mlumbwi 
8 kapena tshiombedwa pa harpe? Kuti ngati lipenga lipa- 
tsa hu losadziwika, ndani adzadzikonza kwa mkondo? 


o e 


-14. 26 I. AKORINTE, 289 


Tshointsho onso inu, kani mutshula ndi lilume kulankula 
kopepuka ku dziwitsidwa, bwanje tshidzadziwidwa tshiani 
tshilankulidwa? kuti mudzalikulankula m? mlengalenga. 
Kunali, kungokala, mitundu yambiri ya maliu m’ dziko, 
ndimo palibe umodzi uli wopanda tantauzo. Ngati pomwe 
sindidziwa tantauzo la liu, didzakala kwa iemwe alankula 
mbaribari, ndi iemwe alankula adzakala mbaribari kwa 
ine. Tshointshi inso inu, tshifuka muli atshangu a 
zaulere zanzimu, funani kuti mungotshurutsa kwa kumanga 
kwa eklesia. Mwa kuti ie emwe alankula w liu apempere 
kuti angosandutsa. Kuti ngati dipempera m’ liu, nzimu 
wanga upempera, koma kudziwa kwanga kuli kopanda 
dzobala. Ndimo tshiri tshiani? Didzapempera ndi nzimu, 
ndimo didzapempera ndi kudziwa anso: didzaimba ndi 
nzimu, ndimo didzaimba ndi kudziwa anso. Kani ngati 
udala ndi nzimu, bwanje iemwe adzaza malo a wosapunzitsa 
adzanena Amen pa kunena tshakoma kwako, kuona kuti 
wosadziwa tshomwe unena? Kuti iwe nditu upatsa tsha- 
koma bwino, koma wina wosamangidwa. Dinena tshakoma 
kwa Mulungu, dilankula ndi maliu kopambana inu nonse; 
koma m' eklesia difuna ku lankula mau asanu ndi kudziwa 
kwanga, kuti dingopunzitsa ena anso, kopambana mau 
mazousan kumi m' liu. 

Abali, musakala ana m muwongo : koma m’ madano kalani 
makanda, koma m’ muwongo kalani akuru. M mau 
tshilembedwa, Ndi antu a maliu ena ndimo ndi milomo ya 
ena didzalankula ndi antu amene; ndimo inde si tshointshi 
adzamva ine, ati Mwini. Mwa kuti maliu al kwa 
tshizindikilo, si kwa awo omwe amvana, koma kwa 
osamvana: koma kulosa kuli kwa tshizindikilo, si kwa 
osamvana, koma kwa awo omwe amvana. Ndimo ngati 
eklesia lonse lisong'kanidwa, ndi onse alankula ndi maliu, 
ndimo aloa antu osapunzitsa kapena osamvana, kodi 
sadzanena kuti muli amisala? Koma ngati onse alosa, 
ndimo aloa modzi wosamvana kapena wosapunzitsa, 
asulumulidwa ndi onse, aweruzidwa ndi onse; zakutseri za 
ntima watshi zisonyezedwa; ndimo tshointsho adzagwa pa 
nkope yatshi nadzapembedza Mulungu, kuuza kuti Mulungu 
ali mwa inu nditu. 

Ndimo tshiri tshiani, abali? Ntawi musong'kana, onse 
apotshera salmo, apotshera kupunzitsa, apotshera kusonyeza, 
apotshera liu, apotshera kusandutsa. Zintu zonse zitshitidwe 

T 


9 


ID 


24 


26 


290 I. AKORINTE. 14. 26- 


27 
28 


29 
30 


31 
32 
33 
34 
39 
36 
37 
38 


39 
40 


kwa kumanga. Ngati muntu modzi alankula m' liu, kukale ndi 
awiri, kapena pa ambiri opambana atatu, ndi kumene m' 
kundandalika; ndimo modzi asandutse: koma ngati palibe 
wosandutsa, akale tshete m' eklesia; ndimo alankule kwa je 
eka, ndi kwa Mulungu. Ndimo aprofeti alankule ndi awiri 
kapena atatu, ndi ena adziwitse. Koma ngati kusonyeza 
kupangidwa kwa wina kukala pafupi, woiamba akale tshete. 
Kuti inu nonse mudziwa ku losa modzi ndi modzi, kuti onse 
mungopunzira, ndi onse mungosangalatsidwa; ndi mizimu 
ya aprofeti iri pansi pa aprofeti; kuti Mulungu siali 
Mulungu wa kusokaniza, koma wa ntendere; monga m’ 
maeklesia onse a oyera. 

Akazi akale tshete m’ maeklesia: kuti sikuloledwa kwa 
awo ku lankula; koma akale pansipa, monga mau unso 
anena. Ndimo ngati afuna ku punzira kantu, afunse amuna 
ao kwao: kuti ali manyazi kwa nkazi ku lankula m’ eklesia. 
Tshiani? kodi kwa inu kuti mau a Mulungu anaturuka? 
kapena kodi anafika kwa inu noka? 

Ngati muntu modzi aganiza ie eka ali mprofeti, kapena 
wanzimu, atenge kudziwa ndi zintu zomwe dilemba kwa 
inu, kuti ziri mau a Mwini. Koma ngati muntu modzi ali 
wopulukira, akale wopulukira. 

Mwa kuti, abali anga, funani kwambiri ku losa, ndimo 
musaletsa ku lankula ndi maliu. Koma zintu zonse zitshi- 
tidwe kolinganira ndi mwa kundandalika. 


15 Koma didziwitsa inu, abali, ivangeli womwe dinauza kwa 


2 


m ao e 


10 


inu, womwe enso munalandira, mwa kuti inso muima, ndi 
womwe enso mupulumutsidwa; didziwitsa, dinena, ndi mau 
anje dinauza iwo kwa inu, ngati mugwira iwo kolimba, kani 
munamvana kopanda tshifukwa. Kuti dinapereka kwa imu 
poiamba kwa onse tshimene tshomwe enso dinalandira, 
bwanje kuti Kristu anafera kwa zoipa zatu kwa malemba; 
ndi kuti anaikidwa m' mwanda; ndimo kuti waukitsidwa pa 
siku latshitatu kwa malemba; ndi kuti anadzisonya kwa 
Kefa; pomwe kwa kumi ndi awiri; ndimo nadzisonya kwa 
opambana mazana asanu pa ntawi imodzi, a omwe unyinji 
akala kwa tsopano, koma ena anagona; ndimo nadzisonya 
kwa Yakobi; pomwe kwa apostile onse; ndimo pambuiu pa 
onse, monga kwa modzi wabadwa si mwa ntawi yabwino, 
nadzisonya kwa ine enso. Kuti diri wang'ono wopambana 
wa apostile, kuti sindiri woenera ku tshedwa mpostile, 
tshifuka dinazunza eklesia la Mulungu. Koma ndi kufatsa 


-15. 31. I. AKORINTE. 


kwa Mulungu diri emwe diri: ndimo kufatsa kwatshi komwe 
kunapatsidwa kwa ine kusanapezedwa tshabe; koma 
dinatshita kotshuruka kopambana awo onse: kosuntira si 
ine, koma kufatsa kwa Mulungu komwe kunali ndi ine. 
Ndimo kapena ine kapena awo, tshointsho tiuza, ndi 
tshointsho munamvana. 

Ndimo ngati Kristu auzidwa kuti anaukitswa kwa akufa, 
bwanje ena mwa inu anena kuti kulibe kuukirira kwa 
akufa? Koma ngati kulibe kuukirira kwa akufa, kapena 
Kristu sanaukitswa: ndimo ngati Kristu wosaukitswa, 
pomwe kuuza kwanu kuli tshabe, mvanu wanu unso uli 
tshabe. Inde, ndimo tipezedwa omariza onama a Mulungu; 
tshifuka tinamariza ndi Mulungu kuti anaukitswa Kristu: 
emwe sanaukitswa, ngati kuli tshointsho kuti akufa osauki- 
tsidwa. Kuti ngati akufa osaukitsidwa, kapena Kristu wosa- 
naukitsidwa: ndimo ngati Kristu sanaukitsidwa, mvanu wanu 
uli tshabe; muli kosuntira w zakwaipa zanu. Ndimo awo 
onso omwe anagona m' Kristu anamwazika. Ngati m' 
moyo watsopano woka talingalira m’ Kristu, tiri a antu onse 
okalitsa nsoni opambana. 

Koma tsopano Kristu waukitswa kwa akufa, dzobala 
dzoiamba dza omwe agona. Kuti monga ndi muntu inadza 
imfa, ndi muntu kunadza anso kuukirira kwa akufa. Kuti 
monga m Adam onse afa, tshointsho onso w Kristu onse 
adzapangidwa amoyo. Koma onse w’ kundandalika kwao: 
Kristu dzobala dzoiamba; pomwe awo omwe ali a Kristu, pa 
kusonya kwatshi. Ndimo ¿dza nsonga,ntawi adzaperekadziko 
kwa Mulungu, inde Atate; ntawi anatshotsa kuweruza 
konse ndi uinwini wonse ndi mpamvu. Kuti akanawertza, 
kwa ntawi waika maliwongo atshi onse pansi pa mapazi 
atshi. Liwongo lakutungo lomwe lidzatshotsedwa liri imfa. 
Kuti, Naika zintu zonse pansi pa mapazi atshi. Koma ntawi 
anena, zìintu zonse ziikidwa”pansi pa če, kuli koona kuti 
le atsalitswa emwe anaika zintu zonse pansi pa ie. Ndimo 
ntawi zintu zonse zinaikidwa pansi pa ie, pomwe Mwana 
anso le eka adzaikidwa pansi pa ie emwe anaika zintu zonse 
pansi pa le, kuti Mulungu angokala onse mwa onse. 

Kani awa adzatshita tshiani omwe abapatizidwa kwa 
akufa? Ngati akufa osaukitswa konse, nanga bwanje awo 
abapatizidwa kwa awo? bwanje ife enso tiima m’ kutse- 


291 


11 


12 


20 


29 


30 


kerezwa maora onse? Diuza ndi kupambana kumene mwa 31 


inu, abali, komwe dipotshera w Kristu Yesu Mwini watu, 


292 L AKORINTE. 15. 31- 


32 


33 
34 


39 
36 
37 
38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 
52 


difa masiku onse. Ngati pambuiu makalidwe a antu dina- 
menyana ndi zirombo pa Feso, tshiani tshipindula ine? 
Ngati akufa osaukitswa, tidie udi timwe, kuti mawa tifa. 
Musanyengedwa: Unzatshi woipa uipitsa matangato 
abwino. Ukani kodeka, ndimo musatshimwa; kuti ena sali 
ndi kudziwa kwa Mulungu: dilankula ishimene ku sunta 
inu kwa manyazi. 

Koma modzi wina adzati, Bwanje akufa aukitswa? ndimo 
ndi tupi lanje adzafika? Wapusa iwe, tshomwe iwe eka 
ubzala tshosafulumizwa, kani tshifa: ndimo tshomwe 
ubzala, usabzala tupi lomwe lidzakala, koma mpetshe yoka, 
ingokala ya trigu, kapena ya mtundu wina; koma Mulungu 
aipatsa tupi inde monga anasekeretsa ie, ndi kwa mbeu zonse 
tupi la izo. Nyama zonse siziri nyama zimodzimodzi:; 
koma iripo nyama imodzi ya antu, ndi nyama ina ya ziro- 
mbo, ndi nyama ina ya zimbalame, ndi ina ya zinsomba. 
Ziri inso matupi amwamba, ndi matupi adziko: koma 
kupambana kwa amwamba kuli kumodzi, ndi kupambana 
kwa adziko kuli kwina. Kulipo kupambana kumodzi 
kwa dzua, ndi kupambana kwina kwa mwezi, ndi 
kupambana kwina kwa nyenyezi; kuti nyenyezi imodzi 
isiana kwa nyenyezi ina m kupambana. 'Tshointsho onso 
kuukirira kwa akufa. Libzalidwa m’ kubvunda; liukitswa 
m’ kusabvunda: libzalidwa m° kunyoza; liukitswa m 
kupambana: libzalidwa m’ kufoka; liukitswa m mpamvu: 
libzalidwa tupi lamakalidwe; liukitswa tupi lanzimu. 
Ngati liri tupi lamakalidwe, liri inso ćup? lanzimu. 
Tshointsho onso alembedwa, Muntu woiamba Adam nakala 
nzimu wamoyo. Adam wakutungo nakala nzimu wakupatsa 
moyo. Koma limene si liri loiamba lomwe liri lanzimu, 
koma limene lomwe liri lamakalidwe; pomwe limene 
lomwe liri lanzimu. Muntu woiamba ali wa dziko, 
wantaka: muntu watshiwiri ali wa kumwamba. Monga 
ali wantaka, otere ali awo onso omwe ali antaka: 
ndimo monga ali wakumwamba, otere ali awo onso omwe 
ali akumwamba. Ndimo monga tanyamula fanizo la 
wantaka, tidzanyamula anso fanizo la wakumwamba. 

Koma tshimene dinena, abali, kuti nyama ndi mwazi 
zosadziwa ku loa m’ dziko la Mulungu; kapena kubvunda 
kusaloa m kusabvunda. Ona, diuza inu kusadziwika: 
Sitigona tonse, koma tidzasintanidwa tonse, m’ kantawe, m’ 
kutwanima kwa diso, pa lipenga lakutungo: kuti lipenga 


-16. 15. I. AKORINTE. 293 


lidzaomba, ndi akufa adzaukitswa akusabvunda, ndimo 
tidzasintanidwa. Kuti kubvunda kumene kukanabvala 53 
kusabvunda, ndimo lantembo limene likanabvala kusafa. 
Koma ntawi kubvunda kumene kudzabvekedwa kusabvunda, 54 
ndimo lantembo limene lidzabvekedwa kusafa, pomwe 
kudzafika kunena komwe kulembedwa, Imfa imezedwa m’ 
kupambana. O imfa, kupambana kwako kuli kuti? O 55 
imfa, mbola yako iri kuti? Mbola ya imfa iri 56 
mpulupulu; ndi mpamvu ya mpulupulu iri mau: 
koma tshakoma kwa Mulungu, emwe apatsa ife kupa- 57 
mbana mwa Mwìni watu Yesu Kristu, Mwa kuti, 58 
abali anga okondedwa, kalani kolimbika, kosasunta, ntawi 
yonse kutshurutsa mwa ntshito ya Mwini, kudziwa kuti 
utshito yanu siiri tshabe m’ Mwini. 

Koma ndi song'kanitso kwa oyera, monga dinauza ku 16 
maeklesia a Galatiya, tshointsho onso tshitani. Pa dzua 
loamba la wiki onse a inu aike pa ie, kusungira, monga 
angokula, kuti palibe masong'kanitso apangidwe ntawi 
dika. Ndimo ntawi difika, emwe mudzasimba ndi 3 
maepistola, awo didzatumiza ku nyamula kuanja kwanu kwa 
Yerusalem: ndimo ngati tshiri tshabwino kwa ine enso ku 
muka, adzamuka ndi ine. Koma didzafika kwa inu, ntawi 
dinapita pakati pa Makedoniya; kuti dipita nditu pakati pa 
Makedoniya; koma ndi inu kungokala kuti didzakala, 6 
kapena inde didzakala-malimwe, kuti mungoperekeza ine pa 
ulendo wanga pomwe dimuka. Kuti sindifuna ku ona inu 7 
tsopano ndi njira; kuti dilingalira ku kala ntawi ndi inu, 
ngati Mwini alola Koma didzakala pa Feso kwa 8 
Pentekoste; kuti tshitseko tshatshikuru ndi tshotetsa 9 
tshitsegulidwa kwa ine, ndimo alipo maliwongo ambiri. 

Ndimo ngati Timote adza, onani kuti akale ndi inu 10 
wopanda kuopa; kuti atshita ntshito ya Mwini, monga anso 
ditshita: ndimo palibe muntu modzi anyoze je. Koma 11 
perekezani ie pa ulendo watshi m’ ntendere, kuti angofika 
kwa ine: kuti diyang'anira ie ndi abali. Koma monga ndi 12 
Apolo mbali, dinapempa ie kwambiri ku dza kwa inu ndi 
abali: ndimo sikunali kufuna kwatshi konse ku fika tsopano ; 
koma adzafika ntawi adzali ndi pofatsa. 

Dikirani, imani kolimba mumvanu, mudzitangate ofana 13 
amuna, kalani olimba. Zonse zomwe mutshita zitshitidwe 14 
w kukonda. 

Ndimo dipempa inu, abali (mudziwa nyumba ya Stefana, 15 


Ot 


294 II. AKORINTE. 16. 15- 


kuti iri dzobala dzoiamba dza Akaya, ndimo kuti anaika 
16 awo oka ku imirira kwa oyera), kuti inu unso mukale pansi 
pa otere, ndi kwa onse omwe atangata m’ ntshito natshita. 
17 Ndimo disekera pa kufika kwa Stefana ndi Fortunato ndi 
Akayiko : kuti tshimene tshomwe tshinapanda pa pande lanu 
18 anakwanitsa. Kuti nasangalatsa nzimu wanga ndi wanu: 
ndimo bvomerezani omwe ali otere. 
19 Maeklesiaa Asiya autsa inu. Akwila ndi Priska autsa 
inu kwambiri m Mwini, ndi eklesia lomwe liri m nyumba 
20 yao. Abali onse autsa inu. Utsanani ndi kumsomsona 
koyera. 
a9 Utso la ine Paulos ndi dzanja langa loka. Ngati muntu 
modzi wosakonda Mwini, akale wotukwanidwa. Mwini 
23 adza. Kufatsa kwa Mwini Yesu Kristu kukale ndi inu. 
24 Kukonda kwanga kukale ndi inu nonse m’ Kristu Yesu. 
Amen. 


EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA 


AKORINTE. 


1 AULOS, mpostile wa Kristu Yesu mwa kufuna kwa 

Mulungu, ndi Timote mbali watu, kwa eklesia la 

Mulungu lomwe liri pa Korinte, ndi oyera onse omwe ali 

2 m° Akaya lonse: Kufatsa kwa inu, ndi ntendere kwa 
Mulungu Atatu atu ndi Mwini Yesu Kristu. 

9  Wodala akale Mulungu ndi Atate a Mwini watu Yesu 

Kristu, Atate a zinsisi ndi Mulungu wa kusangalatsa konse ; 

4 emwe asangalatsa ife m° sautso yatu yonse, monga kuti 

tingodziwa ku sangalatsa awo omwe ali m sautso ina, mwa 

kusangalatsa ndi komwe ife toka tisangalatsidwa ndi 

5 Mulungu. Kuti monga kumva kwa Kristu kutshuruka kwa 

ife, inde tshointsho kusangalatsa kwatu unso kutshuruka 

6 mwa Kristu. Koma kapena tisautsidwa, kuli kwa kusanga- 

latsa ndi kupulumutsa kwanu ; kapena ngati tisangalatsidwa, 

kuli kwa kusangalatsa kwanu, komwe kutshita m kumvabe 


4. 23. II. AKORINTE. 


kolongosola kwa kumva kumene komwe ife enso timva: 
ndi kulingalira kwatu kwa inu kuli kolimbika; kudziwa 
kuti, monga muli ogawana a kumva, tshointsho onso muli a 
kusangalatsa. Kuti sitifuna inu ku kala opulukira, abali, 
ndi sautso yatu yomwe inafika pa ife m Asiya, kuti tinale- 
medwa kwambiri, kopambana kwa mpamvu yatu, mwa 
ambiri kuti tinalizinga inde wa moyo: inde, ife toka tinali 
ndi tshulo la imfa mwa ife toka, kuti sitikanamvana mwa 
ife toka, koma m' Mulungu emwe aukitsa akufa: emwe 
anapulumutsa ife mwa imfa yeikuru yotere, ndimo adzapu- 
lumutsa: pa emwe ife tinaika kulingalira kwatu kuti 
adzatipulumutsa ife enso kosuntira; inu unso kutangatana 
kwa ife ndi kupempa kwanu; kuti, kwa tshaulere tshinapa- 
tsidwa pa ife ndi zifukwa za ambiri, tshakoma tshingopatsi- 
dwa ndi antu ambiri kwa ife. 

Kuti kupambana kwatu kuli kumene, kumariza kwa 
kudzidziwitsa kwatu, kuti m' kuyera ndi nteradi za Mulungu, 
si m’ nzeru zanyama koma m kufatsa kwa Mulungu, 
tinadzitangata m' dziko, ndi kopambana kwa inu. Kuti 
tilemba si zintu zina kwa inu, kopambana zomwe muwerenga 
kapena inde mubvomereza, ndimo dilingalira mudzabvome- 
reza kwa nsonga: monga anso munabvomereza ife m’ 
pande, kuti tiri kupambana kwanu, inde monga muli inso 
kwatu, m’ dzua la Mwini watu Yesu. 

Ndimo m kumvana kumene dinafuna ku dza patsogolo 
kwa inu, kuti munangopotshera kuanja kwatshiwiri; ndimo 
ndi inu ku pita m Makedoniya, ndi inso kwa Makedoniya 
ku fika kwa inu, ndimo ndi inu ku perekezedwa pa ulendo 
panga kwa Yudeya. Ndimo ntawi dinali ndi ntima 
tshointsho, kodi dinasonyeza kutembenukatembenuka ? 
kapena zintu zomwe diyerekeza, kodi diyerekeza kwa nyama, 
kuti ndi ine zikakala inde inde ndi iai iai? Koma monga 
Mulungu ali wamvanu, mau atu kwa inu osali inde ndi iai. 
Kuti Mwana wa Mulungu, Yesu Kristu, emwe anauzidwa 
mwa inu mwa ife, înde mwa ine ndi Silvano ndi Timote, 
sanali inde ndi iai, koma mwa je ali inde. Kuti bwanje 
otshuruka ambiri ali malonjezano a Mulungu, mwa ie ali 
inde: ndimo onso mwa ie ali Amen, kwa kupambana kwa 
Mulungu mwa ife. Ndimo iemwe alimbikitsa ife ndi inu m’ 
Kristu, nadzosa ife, ali Mulungu; emwe enso anasindikiza 
ife, natipatsa tshigwiriro tsha Nzimu m mitima yatu. 

Koma diitana Mulungu kwa kumariza pa nzimu wanga, 


295 


10 


il 


12 


13 


14 


296 IIL. AKORINTE. 1.1262 


24 kuti ku yanja inn dinaleka ku fika kwa Korinte. Si kuti 
tikala ndi umwini pa mvanu wanu, koma tiri akutangata a 
D tshimwemwe tshanu: kuti ndi mvanu muima. Koma 
dinayerekeza tshimene ndi ine ndeka, kuti sindikadza anso 
2 kwa inu ndi tshisoni. Kuti ngati dipanga inu atshisoni, 
ndimo ndani ali iemwe apanga ine wosekera, koma iemwe 
3 apangidwa watshisoni ndi ine? Ndimo dinalemba tshintu 
tshimene nditu, kani, ntawi dinafika, dikapotshera tshisoni 
kwa awo ndi omwe dikanasekera; kuli ndi mvanu ndi inu 
nonse, kuti tshimwemwe tshanga tshiri tshimwemwe tsha inu 
4 nonse. Kuti mwa sautso yambiri ndi kupweteka za ntima 
dinalemba kwa inu ndi misozi yambiri; si kuti mukanapa- 
ngidwa atshisoni, koma kuti munangodziwa kukonda komwe 
dipotshera kopambana kwa inu. 
5 Koma ngati wina wapanga tshisoni, wapanga tshisoni, si 
kwa ine, koma m’ pande (kuti sindilemetsa kotshuruka) kwa 
6 inu nonse. Kokwanira kwa modzi wotere kuli kulanga 
7 kumene komwe kunalangidwa ndi unyinji; monga kuti 
kodulitsa mukakululukira ie kopambana ndi ku sangalatsa 
le, kani ndi kantu, modzi wotere akamezedwa ndi tshisoni 
tshatshi tshambiri. Mwa kuti dipempa inu ku limbikitsa 
kukonda kwanu kwa ie. Kuti kwa nsonga imene enso 
dinalemba, kuti dinangodziwa kuyesa kwa inu, ngati muli 
10 omvera m’ zintu zonse. Koma kwa omwe mukululukira 
kantu, dikululukira anso: kuti tshomwe enso dakululukira, 
ngati dakululukira kantu, kwa inu dakululukira iko m’ 
11 kuona kwa Kristu; kuti palibe kupindula kungopezedwa 
pa ife ndi Satana: kuti sitiri opulukira ndi maganizo 
atshi. 
12  Ndimo ntawi dinafika ku Trowa kwa ivangeli wa Kristu, 
ndimo ntawi tshitseko tshinatsegulidwa kwa ine m Mwini, 
13 sindinapotshera kuleka kwa nzimu wanga, tshifuka sindina- 
peza Tito mbali wanga: koma kutsazika kwa awo, dina- 
14 muka m’ Makedoniya. Koma tshakoma kwa Mulungu, 
emwe ntawi yonse atsogoza ife m’ kupambana m' Kristu, 
nasonyeza mwa ife tshonung'kira tsha kudziwa kwatshi m’ 
15 malo onse. Kuti tiri tshonung'kira tshabwino tsha Kristu 
kwa Mulungu, mwa omwe alikupulumutsidwa, ndi mwa 
16 omwe alikumwazika ; kwa modzi tshonung'kira kwa imfa ku 
imfa; kwa wina tshonung'kira kwa moyo ku moyo. Ndimo 
17 ndani ali wokwanitsa kwa zintu zimenezi? Kuti sitiri 
monga ambiri, kusintana mau a Mulungu: koma monga 


O O 





-3. 18. II. AKORINTE. 


ndi nteradi, koma monga ndi Mulungu, m' kuona kwa 
Mulungu, tilankula w Kristu. 

Kodi tirikuamba anso kudzibvomereza? kapena kodi 
tifuna, monga ena, maepistola a kubvomereza ku inu 
kapena kwa inu? Muli epistola latu, linalembedwa 
m’ mitima yatu, lidziwidwa ndi liwerengedwa ndi antu 
onse; kusonyezedwa kuti muli epistola la Kristu, lina- 
imiriridwa ndi ife, linalembedwa si ndi inke, koma ndi 
Nzimu wa Mulungu wamoyo; si m magome a mwala, 
koma m magome omwe ali mitima ya nyama. Ndimo 
kumvana kotere tipotshera mwa Krisu kwa Mulungu: 
si kuti tiri okwanitsa ndi ife toka, ku ganiza kantu monga 
kwa ife toka; koma kukwanitsa kwatu kuli kwa Mulungu; 
emwe enso napanga ife okwanitsa monga oimirira a ku- 
pangana kwatsopano; si a lemba, koma a nzimu: kuti 
lemba lipa, koma nzimu upatsa moyo. Koma ngati ku- 
imirira kwa imfa, m malemba, ndi kunatshekedwa pa 
miala, kunadza ndi kupambana, monga kuti ana a Sirayeli 
sanadziwa ku yang'anitsa pa nkope ya Moses tshifuka tsha 
kupambana kwa nkope yatshi; komwe kunalikupita: 
bwanje kopambana kuimirira kwa nzimu sikudzakala ndi 
kupambana? Kuti ngati kuimirira kwa kusutsa kuli kupa- 
mbana, kwambiri kopambana kuimirira kwa kudeka ku- 
tshurutsa m’ kupambana. Kuti nditu tshomwe tshina- 
pangidwa tshopambana tshosanapangidwa tshopambana 
m tshimene, tshifuka tsha kupambana komwe kutshurutsa. 
Kuti ngati tshomwe tshipita tshinali ndi kupambana, kwa- 
mbiri kopambana tshomwe tshitsala shiri m kupa- 
mbana. 

Ndimo kuli ndi kulingalira kotere, titshita ndi kulimba 
kwakukuru kwa kunena, ndimo si monga Moses, emwe 
naika tshopimba pa nkope yatshi, kuti ana a Sirayeli saka- 
yang'anitsa pa nsonga ya-tshomwe tshinalikupita: koma 
ntintu zao zinalimbikitswa: kuti kwa siku limene nditu pa 
kuwerenga kwa kupangana kwakali tshopimba tshomwe 
tshitsala tshosatukulidwa; tshomwe tshitshotsedwa m’ Kristu. 
Koma kwa siku limene, ntawi Moses awerengedwa, tsho- 
pimba tshikala pa ntima wao. Koma ntawi adzatembenuka 
kwa Mwini, tshopimba tshitshotsedwa. Ndimo Mwini ali 
Nzimu: ndimo pomwe Nzimu wa Mwini uli, ulipo ufulu. 
Koma ife tonse, ndi nkope yosapimbidwa kubweza monga 
karirole kupambana kwa Mwini, tisandulizidwa m fanizo 


97 


~I 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
16 
17 


18 


298 II. AKORINTE. 3. 18- 


4 


2 


15 


16 


17 


18 


limodzi kwa kupambana ku kupambana, inde monga kwa 
Mwini Nzimu. 

Ndimo monga tipotshera kuimirira kumene, inde monga 
tinalandira nsisi, sitifoka: koma tataia zintu zobisa za 
manyazi, sikuendaenda m’ kutshenjera, kapena sikutosa mau 
a Mulungu konyenga ; koma ndi kusonyeza kwa nteradi 
kudzibvomereza kwa kudzidziwitsa kwa antu onse m kuona 
kwa Mulungu. Koma ndimo ngati ivangeli watu uli 
wopimbidwa, uli wopimbidwa mwa awo omwe alikumwa- 
zika: mwa omwe mulnngu wa kugonera kumene watseka 
maso a mauongo a osamvana, kuti kuwala kwa ivangeli 
kwa kupambana kwa Kristu, emwe ali fanizo la Mulungu, 
kusakaatsha pa awo. Kuti tinza si ife toka, koma Kristu 
Yesu monga Mwini, ndi ife toka monga akapolo anu kwa 
Yesu. Tshifuka ali Mulungu, emwe ananena, Kuunika 
kudzawala kwa ndima, emwe anawala m' mitima yatu, ku 
patsa kuwala kwa kudziwa kwa kupambana kwa Mulungu 
m nkope ya Yesu Kristu. 

Koma tiri ndi kulemera kumene m? dziwira dzadote, kuti 
ukuru wambiri wa mpamvu ungokala ndi Mulungu, ndimo 
si kwa ife toka; tititimizanidwa pa makundu onse, koma 
sitisaukiridwa ; tiganizidwaganizidwa, koma si kwa kuli- 
zinga; titamangitsidwa, koma sitisiidwa; tigwetsedwa, koma 
sitimwazidwa; ntawi yonse kunyamula m’ tupi kupa kwa 
Yesu, kuti moyo onso wa Yesu ungosonyezedwa m’ tupi 
latu. Kuti ife tomwe tiri ndi moyo ntawi yonse tipere- 
kedwa kwa imfa kwa Yesu, kuti moyo onso wa Yesu ungoso- 
nyezedwa m nyama yatu yantembo. Ndimo tshointsho 
imfa itshita mwa ife, koma moyo mwa inu. Koma tiri 
ndi nzimu umodzi wa mvanu, monga amene omwe ale- 
mbedwa, Dinamvana, ndimo tshointsho dinalankula ; ife enso 
timvana, ndimo tshointsho onso tilankula; kudziwa kuti 
lemwe naukitsa Mwini Yesu adzaukitsa ife enso ndi Yesu, 
ndimo adzaperekeza ife ndi inu. Kuti zintu zonse ziri kwa 
inu, kuti kufatsa, kupindulidwa mwa unyinji, kungotshurutsa 
kuamika kwa kupambana kwa Mulungu. 

Mwa kuti sitifoka ; koma ngati untu watu wakunja uliku- 
bvunda, kosuntira unzimu watu ukonzetsedwa masiku onse. 
Kuti sautso yopepuka yatu, yomwe iri kwa kantawi, itshita 
kwa ife kopambana ndi kopambanitsa kulemera kosama- 
riza kwa kupambana; ntawi sitiyang'ana pa zintu zomwe 
ziri zoonedwa, koma pa zintu zomwe ziri zosaonedwa: kuti 


-5. 18. II. AKORINTE. 299 


zintu zomwe ziri zoonedwa ziri zantawi; koma zintu zomwe 
ziri zosaonedwa ziri zosamariza. 

Kuti tidziwa kuti ngati nyumba yapansi ya msasa watu 5 
isungunukidwa, tiri ndi kumanga kwa Mulungu, nyumba 
yosamangidwa ndi manja, yosamariza, m’ miamba. Kuti 2 
nditu m’ imene tibulira, kufuna kwambiri ku bvekedwa ndi 
malo atu omwe ali kwa kumwamba: ngati kuli tshointsho 3 
kuti kuli kubvekedwa sitidzapezedwa omariseke. Kuti 4 
nditu ife tomwe tiri m msasa umene tibulira, kulemedwa ; 
si kuti tifuna kusabvekedwa, koma kuti tifuna ku bvekedwa, 
kuti tshomwe tshiri tshantembo tshingomezedwa ndi moyo. 
Ndimo iemwe anatshita mwa ife kwa tshintu tshimenetshi 5 
nditu ali Mulungu, emwe anapatsa kwa ife tshigwiriro tsha 
Nzimu. Ndimo ntawi yonse tiri ndi kulimba ntima, ndimo 6 
kudziwa kuti, ntawi tiri komwe m' tupi, tiribe kwa Mwini 
(kuti tienda ndi mvanu, si ndi kuona); tiri olimba ntima,7, 8 
diti, ndimo tifuna kopambana ku li kutali ndi tupi, ndi ku 
kala komwe ndi Mwini. Mwa kuti inso tipanga kutanda 9 
kwatu, kapena komwe kapena kutali, ku kala osekera kwa 
le. Kuti ife tonse tikanasonyezedwa patsogolo pa mpando wa 10 
kuweruza wa Kristu; kuti onse angolandira zintu zitshitidwa 
mwa tupi, kwa komwe anatshita, kapena kuli bwino kapena 
koipa. 

Ndimo kudziwa kuopa kwa Mwini, tikantshizira antu, 11 
koma tisonyezedwa kwa Mulungu; ndimo dilingalira kuti 
tisonyezedwa anso m° madzidziwitso anu. Sitirikubvomereza 12 
anso ife toka kwa inu, koma tinena monga kupatsa inu 
tshifukwa tsha kupambana kwa ife, kuti mungokala ndi 
kantu ku yang'ka awo omwe apambana m’ kuona, ndi si m’ 
ntima. Kuti kapena tiri amisala, kuli kwa Mulungu; 13 
kapena ngati tidziweruza, kuli kwa inu. Kuti kukonda kwa 14 
Kristu kufulumiza ife; tshifuka tiweruza tshointsho, kuti 
modzi anafera kwa onse, ndimo onse anafa; ndimo anafera 15 
kwa onse, kuti awo omwe ali ndi moyo sakakala ndi moyo 
onso kwa awo oka, koma kwa ie emwe anafera kwa awo 
nauka anso. Ndimo ife kwa ntawi imene sitidziwa muntu 16 
pambuiu pa nyama: inde ngati tinadziwa Kristu pambuiu 
pa nyama, kosuntira tsopano ife tidziwa te tshointsho si ntawi 
ina. Mwa kuti ngati muntu modzi ali m Kristu, ali 17 
wopangidwa watsopano: zintu zakali zinapita; ona, zikala 
zatsopano. Koma zintu zonse ziri za Mulungu, emwe 18 
anayanja ife kwa ie eka mwa Kristu, natipatsa kuimirira 


300 II. AKORINTE, 5. 18- 


19 kwa kuanja; monga kuti Mulungu anali m' Kristu kuanja- 
nitsa dziko kwa ie eka, sikuwereng’jera kwa awo matshimo 
ao, ndimo anaika mwa ife mau a kuanja. 

20 Ndimo tiri mitenga kwa Kristu, monga ngati Mulungu 
alikupempa ndi ife: tipempa inu kwa Kristu, kalani oanjan- 

21 idwa kwa Mulungu. lemwe sanadziwa mpulupulu anapanga 
ku kala mpulupulu kwa ife; kuti tinangokala kudeka kwa 

6 Mulungu mwa je. Ndimo kutshita ndi ie tipempa anso 
2 kuti simulandira kufatsa kwa Mulungu mwa tshabe (kuti 
anena, 
Pa ntawi yolandiridwa dinamva ndi iwe, 
Ndimo mw’ siku la kupulumutsa dinatangata iwe: 
ona, tsopano iri ntawi yolandiridwa; ona, tsopano liri siku la 
3 kupulumutsa): kupatsa palibe tshopuntwitsa m’ kantu, kuti 
4 kuimirira kwatu kusatshimikizidwa; koma m’ zintu zonse 
kudzibvomereza, monga oimirira a Mulungu, m kulongosola 
5 kwambiri, m’ masautso, m mafuno, m zisoni, m? mikakato, 
m’ kuika m’ nyumba za ndima, mw mapokoso, m’ zintshito, m’ 
6 madikiro, m kuleka kudia; m kuyera, m kudziwa, m 
kumva kutali, m kukoma, m Nzimu Woyera, m kukonda 
7 kosanyenga, m mau a nteradi, m mpamvu ya Mulungu; 
w ntshinjirizo wa kudeka pa dzanja lamanja ndi pa la- 
8 manzere, ndi kupambana ndi kunyoza, ndi mbiri yoipa ndi 
mbiri yabwino; monga onyenga, ndimo kosuntira anteradi; 
9 monga osadziwidwa, ndi ķosuntira odziwidwa bwino; monga 
kufa, ndimo ona, tiri ndi moyo; monga kulangidwa, ndi 

10 sikupedwa; monga atshisoni, kosuntira ntawi yonse kusekera ; 
monga osauka, kosuntira kupanga ambiri olemera; monga 
kupotshera tshabe, ndimo kosuntira kukala ndi zintu 
zonse. 

11 Nkamwa mwatu mwatsegulidwa mwa inu, O Akorinte, 

12 ntima watu ukulitsidwa. Musasaukitswa mwa ife, koma 

13 musaukitswa m makondo anu. Ndimo kwa sekeretso m’ 
mtundu umodzi (dinena monga kwa ana anga), mukulitsidwe 
enso. 

14  Musakomeredwa kosiana ndi osamvana: kuti kugawana 
kwanje zipotshera kudeka ndi mpulupulu? kapena unzao 

15 wanje kuunika kupotshera ndi ndima? Ndimo kuanja 
kwanje Kristu apotshera ndi Beliyali? kapena kugawa 

16 kwanje wamvanu apotshera ndi wosamvana? Ndimo 
kugwirizana kwanje malo oyera a Mulungu apotshera 
ndi mafano? Kuti ife tiri malo oyera a Mulungu wamo- 


-7. 11. 11. AKORINTE. 


yo; inde monga Mulungu nanena, Didzakala mwa awo, 
ndimo didzaenda mwa awo; ndimo didzakala Mulungu wao, 
ndimo adzakala antu anga. Ndimo 

Turukani mwa awo, ndimo ganikani, 
ati Mwini, 

Ndimo musatosa kancu kosatsuka; 

Ndimo didzalandira inu, 

Ndimo didzakala kwa inu Atate, 

Ndimo mudzakala kwa ine ana amamuna ndi ana 

akazi, 


301 


17 


18 


ati Mwini Wampamvuyonse. Ndimo kuli ndi malonjezano 7 


amene, okondedwa, tidzitsuke kwa kudetsa konse kwa nyama 
ndi nzimu, kuta kuyera m' kuopa kwa Mulungu. 

Tsegulani mitima yanu kwa ife: sitinatshimwitsa muntu, 
sitinaipsa muntu, sitinatshenjerera muntu. Ditshinena siku- 
sutsa amu ; kuti danena patsogolo, kuti muli mw mitima yatu 
ku fa pa modzi ndi ku kala ndi moyo pa modzi. Kwaku- 
kuru kuli kulimbika kwanga kwa kunena kwa inu, kwaku- 
kuru kuli kupambana kwanga kwa inu: didzazidwa ndi 
kusangalatsa, disampuka ndi tshimwemwe m° sautso yatu 
yonse. 

Kuti inde ntawi tinafika m’ Makedoniya, nyama yatu 
inalibe kuleka, koma #inasautswa pa makundu onse; kunja 
anali mamenyano, pakati anali maopa. Koma iemwe 
asangalatsa osadzitama, inde Mulungu, nasangalatsa ife ndi 
kufika kwa Tito; ndimo si ndi kufika kwatshi koka, koma 
anso ndi kusangalatsa ndi komwe anasangalatsidwa mwa inu, 
ntawi anauza ife kufuna kwanu, kulira kwanu, tshangu 
tshanu kwa ine; monga kuti dinasekera inde kopambana. 
Kuti ngati dinapanga inu atshisoni ndi epistola langa, 
sindimva tshisoni ndi ilo, ngati dinamva tshisoni; kuti diona 
kuti epistola lidya linapanga inu atshisoni, ngati koma kwa 
nsiku. Tsopano disekera, si "kuti munapangidwa atshisoni, 
koma kuti munapangidwa atshisoni kwa kutembenuza 
ntima: kuti munapangidwa atshisoni kwa Mulungu, kuti 
munangomva kumwaza mwa ife m tshabe. Kuti tshisoni 
kwa Mulungu tshitshita kutembenuza ntima kwa kupulu- 
mutsa, kutembenuza ntima komwe kusatenga tshisoni: koma 
tshisoni tsha dziko tshitshita imfa. Kuti ona, tshintu 
tshimenetshi, kuti munapangidwa atshisoni kwa Mulungu, 
kusunga kolimba kwanje kunapanga mwa inu, inde, 
kudzikana kwanje kwa inu noka, inde, kukwia kwanje, inde, 


o wD 


10 


11 


302 II, AKORINTE. TNS 


12 


13 


14 


15 


16 


Qt 


10 


kuopa kwanje, inde, kufuna kwanje, inde, tshangu tshanje, 
inde, kuzimbula kwanje! M zintu zonse munadzisimba ku 
kala oyera m' tshintu. Kuti ngati dinalemba kwa inu, 
dinalemba si kwa tshifukwa tshatshi emwe anatshimwa, 
kapena kwa tshifukwa tshatshi emwe anamva tshimo, koma 
kuti kusunga kolimba kwanu kwa ife kunangosonye- 
zedwa kwa inu m' kuona kwa Mulungu. Ndimo tasangala- 
tsidwa: ndimo m’ kusangalala kwatu tinasekera kwambiri 
kopambana kwa tshimwemwe tsha Tito, tshifuka nzimu 
watshi wadzisangalatsidwa ndi inu nonse. Kuti ngati mwa 
kantu dinapambana ku je kwa inu, sindinapatsidwa ma- 
nyazi; koma monga tinalankula zintu zonse kwa inu m' 
nteradi, tshointsho kupambana kwatu unso, komwe dina- 
panga patsogolo pa Tito, kunapezedwa ku li nteradi. 
Ndimo kukonda kwa ntima watshi kuli kutshuruka kopa- 
mbana kwa inu, ntawi akumbukila kumvera kwa inu nonse, 
bwanje ndi kuopa ndi kuntentemera munalandira ie. 
Disekera kuti mwa zintu zonse diri ndi kulimbika ntima 
kwa inu. 

Koma, abali, tidziwitsa inu kufatsa kwa Mulungu komwe 
kwapatsidwa m’ maeklesia a Makedoniya; bwanje kuti m' 
kuyesa kwambiri kwa sautso kutshuruka kwa tshimwemwe 
tshao ndi kusauka kwambiri kwao kunatshuruka kwa 
zolemera za kupatsa kwao. Kuti ndi mpamvu yao, dima- 
riza, inde ndi kopambana mpamvu yao, napatsa ndi mitima 
yao, kupempa ife ndi kupempa kwambiri ndi kufatsa 
kumene ndi unzao m kuimirira kwa oyera: ndi ishimene, si 
monga tinalingalira, koma poiamba napatsa awa oka kwa 
Mwini, ndi kwa ife ndi kufuna kwa Mulungu. Monga kuti 
tinataulira Tito, kuti monga anapanga kuiamba patsogolo, 
tshointsho akanata anso mwa inu kufatsa kumene enso. 
Koma monga mutshurutsa mwa zintu zonse, m mvanu, ndi 
kunena, ndi kudziwa, ndi m kulimbika konse, ndi m' 
kukonda kwanu kwa ife, ona kuti mutshurutsa m kufats: 
kumene enso. Sindinena monga mau, koma monga ku- 
yesa mwa kulimbika kwa ena nteradi inso wa kukonda 
kwanu. Kuti mudziwa kufatsa kwa Mwini watu Yesu 
Kristu, kuti, ngati anali wolemera, koma kwa inu nakala wo- 
sauka, kuti inu mwa kusauka kwatshi munangokala olemera. 
Ndimo m’ tshimene dipatsa kuweruza kwanga ; kuti tshi- 
mene tshiri tshabwino kwa inu, omwe anali oiamba ku 
panga kulamba tshaka tshinapita, si ku tshita koka, koma 


-9. 4. II. AKORINTE. 


anso ku funa. Koma tsopano itani kutshita anso; kuti 
monga kunali kuta ku funa, tshointsho kungokala kumariza 
anso mwa mpamvu yanu. Kuti ngati kuta kulipo, kuli 
kolandiridwa monga muntu apotshera, si monga wosapo- 
ishera. Kuti sindinena tshimene, kuti ena angopeputsidwa, 
ndi inu mungolemedwa: koma ndi umodzi; kutshuruka 
kwanu kukala kukwanitsa pa ntawi yatsopano imene kwa 
kufuna kwao, kuti kutshuruka kwao onso kungokala 
kukwanitsa kwa kufuna kwanu; kuti kungokala umodzi: 
monga alembedwa, Iemwe anasong'ketsa kwambiri sanapo- 
tshera kantu kotsala; ndimo iemwe anasong ketsa kang'ono 
sanapotshera kupanda. 

Koma tshakoma kwa Mulungu, emwe aika kusunga 
kolimba kumene kwa inu muntima wa Tito. Kut nditu 
nalandira kutaulira kwatu; koma ali ie eka wolimbika 
nditu, naturuka kwa inu ndi ntima watshi. Ndimo tatumiza 
ndi ie mbali wa emwe kutama kwatshi m’ ivangeli kubu- 
kitswa m’ maeklesia onse; ndimo si tshointsho oka, koma 
emwe analoezedwa anso ndi maeklesia ku enda ndi ife m’ 
tshifukwa tsha kufatsa kumene, komwe kuimiriridwa ndi 
ife kwa kupambana kwa Mwini, ndimo ku sonyeza kuta 
kwatu: kulambalala kumene, kani muntu modzi akatshula 
ife m ishifukwa tsha kwanja kumene, komwe kuimiriridwa 
ndi ife: kuti tiganiza ndi zintu zaulemu, si koka m' kuona 
kwa Mwini, koma anso m' kuona kwa antu. Ndimo 
tatumiza ndi awo mbali watu, emwe tayesa wolimbika 
ntawi zambiri m’ zimtu zambiri, koma tsopano wolimbika 
kwambiri kopambana, ndi tshifukwa tsha mvanu woukuru 
womwe wapotshera mwa inu. Kapena ngati wina afunsira 
ndi Tito, ali wogawana wanga ndi wotshita nzanga kwa inu; 
kapena abali atu, ali mitenga ya maeklesia, ali kupambana 
kwa Kristu. Ndimo sonyezani kwa awo m’ nkope ya 
maeklesia kumariza kwa-kukonda kwanu, ndi kwa kupa- 
mbana kwatu kwa inu. 

Kuti monga ndi kuimirira kwa oyera, kuli kopambana 
kwa ine ku lemba kwa inu: kuti didziwa kuta kwanu, ndi 
komwe dipambana kwa inu ku awo a Makedoniya, kuti 
Akaya wafotokozedwa kwa tshaka tshapita; ndi tshangu 
tshanu tshafulumiza unyinji wa awo. Koma datumiza 
abali, kuti kupambana kwatu kwa inu kusangopangidwa 
tshabe m' tshimene; kuti, inde monga dinanena, mungofo- 
tokozedwa: kani ndi kantu, ngati afika ndi ine ena a 


303 


11 


12 


13 
14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


4 


304 II. AKORINTE. 9. 4- 


13 


14 


15 


Makedoniya, napeza inu osata, ife (kuti sitinena, inu) 
tikanapatsidwa manyazi m’ kumvana kumene. Ndimo 
dinatshiganiza uko ku pempa abali, kuti akapita patsogolo 
kwa inu, ku dzazitsa patsogolo kwanja kwanu kwalonjeze- 
dwa kali, kuti komwe kudzata, monga tshintu tsha kwanja, 
ndimo si tsha kuawanya. 

Koma tshimene dinena, Iemwe afesa kotalikitsa adzatema 
anso kotalikitsa; ndi iemwe afesa kotshurukitsa adzatema 
anso kotshurukitsa. Antu onse atshite monga anayerekeza 
m’ mitima yao; si kouma ntima, kapena ndi uko: kuti 
Mulungu akonda wopatsa wosekera. Ndimo Mulungu ali 
ndi mpamvu ku panga kufatsa konse ku tshurutsa kwa inu; 
kuti inu, kupotshera ntawi yonse kutshuruka konse m’ zintu 
zonse, mungotshurutsa kwa ntshito zonse zabwino: monga 
alembedwa, 

Wabalalitsa, wapatsa kwa osauka; 

Kudeka kwatshi kukala kwa ntawi yonse. 
Ndimo emwe akwanitsa mbeu kwa wofesa ndi nkate kwa 
kudia, adzakwanitsa ndimo adzapindula mbeu yanu kwa 
kufesa, ndimo adzakulitsa dzobala dza kudeka kwanu: 
mulemezedwa m’ zintu zonse kwa kupatsa konse, komwe 
kutshita mwa ife kunena tshakoma kwa Mulungu. Kuti 
kuimirira kwa ntshito imene sikudzaza koka muyezo wa 
zofuna za oyera, koma kutshurukitsa anso mwa kunena 
tshakoma kwambiri kwa Mulungu; kuona kuti mwa kuyesa 
kwa inu ndi kuimirira kumene apambanitsa Mulungu kwa 
kumvera kwa kubvomereza kwanu kwa ivangeli wa Kristu, 
ndi kwa kupatsa kwa song'kanitso lanu kwa awo ndi kwa 
onse; ntawi awo oka anso, ndi kupempera kwa inu, afuna 
inu kwambiri tshifuka tsha kufatsa kutshuruka kwa Mulungu 
mwa inu. Tshakoma kwa Mulungu kwa tshaulere tshatshi 
tshosaneneka. 


10 Ndimo ine ndeka Paulos, dipempa inu ndi kuanja ndi 


2 


3 
4 


5 


ulere za Kristu, ine emwe m’ kuona kwanu diri kofatsa 
mwa inu, koma diribe diri ndi kulimba ntima kwa inu: inde, 
dipempa inu, kuti ntawi diri ndi inu sindingosonyeza kuli- 
mbika ntima ndi kumvana ndi womwe diwerenga ku kala 
kolimba pa ena, omwe awerenga ndi ife monga ngati tina- 
endaenda kwa nyama. Kuti ngati tienda m nyama, sitipa- 
nga nkondo monga kwa nyama (kuti mauta a nkondo yatu 
osali a nyama, koma olimba patsogolo pa Mulungu kwa 
kuponya pansi a malinga); kuponya pansi maganizo, ndi 


il II. AKORINTE. 


zintu zonse zazitali zomwe zitalitsidwa pa kudziwa kwa 
Mulungu, ndimo ku tenga ntintu zonse mwa umpawi kwa 
kumvera kwa Kristu; ndimo tiri kuta ku zimbula kusa- 
mvera konse, ntawi kumvera kwanu kudzadzazidwa. Mu- 
yang'anira pa zintu zomwe ziri patsogolo nkope yanu. Ngati 
muntu modzi amvana ndi ie eka kuti ali wa Kristu, aganize 
tshimene enso ndi ie eka, kuti, inde monga ali wa Kristu, 
tshointsho onso tiri. Kuti ngati dikapambana kantu kaku- 
kuru ndi kuweruza kwatu (komwe Mwini anapatsa kwa 
kumanga inu, ndimo si kwa kuponya inu pansi), sindidzapatsi- 
dwa manyazi; kuti sindingoenedwa monga ngati dikaopetsa 
inu ndi maepistola anga. Kuti, Maepistola atshi, ati, ali 
olemera ndi olimba ; koma makalidwe a tupi latshi ali ofoka, 
ndi kunena kwatshi kuli tshabe. Modzi wotere awerenge 
tshimene, kuti, tshomwe tiri m° mau ndi maepistola ntawi 
tiribe, otere enso ziri nditu ntawi tiripo. Kuti sitiri olimba 
ku werenga kapena ku fanizira ife toka ndi ena a awo omwe 
adzibvomereza: koma iwo oka, kulinganiza iwo oka ndi iwo 
oka, ndi kufanizira iwo oka ndi iwo oka, ali opanda ku- 
dziwitsa. Koma sitidzapambana kopambana kulinganiza 
kwatu, koma kwa kulinganiza kwa mulinganizo womwe 
Mulungu anagawa kwa ife monga mulinganizo, ku fika inde 
kwa inu. Kuti sititamula ife toka tshuruka kopambana, 
monga ngati sitinafika kwa imu: kuti tinafika inde monga 
kutali monga kwa inu m’ ivangeli wa Kristu: sikupambana 
kopambana kulinganiza kwatu, tshomwe tshiri, m ntshito za 
antu ena; koma ku potshera kulingalira kuti, monga 
mvanu wanu ukula, tidzakulitsidwa mwa inu kwa mulinga- 
nizo watu kwa kutshuruka kopambana, tshointsho monga 
ku uza ivangeli inde kwa patsidia pa inu, ndimo siku- 
pambana m mulinganizo wa wina ndi zintu zonse zirikuta 
kwa dzanja latu. Koma iemwe apambana, apambane m’ 
Mwini. Kuti si ie emwe-adzibvomereza asimbidwa, koma 
emwe Mwini abvomereza. 

Difuna kuti mulikumva ndi ine ndi kupusa kwakung'ono: 
koma nditu mumva ndiine. Kuti diri wansanje pa inu ndi 
nsanje ya Mulungu: kuti dinakwatitsa inu kwa mamuna 
modzi, kuti dinangopereka inu monga tshiweta tshoyera kwa 
Kristu. Koma diopa, kani ndi zifukwa zina, monga njoka 
inanyenga Heva m' tshinyengo tsha iyo, ntintu zanu zikana- 
bvunditsidwa kwa umodzi ndi kuyera zomwe ziri ku Kristu. 
Kuti ngati jemwe afika auza Yesu wina, emwe sitinauza, 

U 


305 


13 


14 


306 II. AKORINTE. 11, 4- 


kapena ngati mulandira nzimu wa mtundu wina, woniwe 
musanalandira, kapena ivangeli wa mtundu wina, womwe 
5 musanalandira, mutshita bwino ku mva ndi ze. Kuti di- 
werenga kuti sindiri kakang'ono pambuiu apostile akuru 
6 opambana nditu. Koma ngati diri wotsiruka w kunena, ko- 
ma sindiri wotsiruka w kudziwa; iai, n? zintu zonse tinatshi- 
7 sonyeza mwa antu onse kwa inu, Kapena kodi dinatshita 
tshimo m kutshepetsa ine ndeka kuti munangopambanitswa, 
tshifuka dinauza kwa inu ivangeli wa Mulungu kwa tshabe? 
Dinalanda maeklesia ena, kulandira kulipira kwa awo kuti 
dinangoimirira kwa inu; ndimo ntawi dinali ndi inu ndimo 
dinali m’ kusauka, sindinali katundu pa muntu modzi; kuti 
abali, ntawi anafika kwa Makedoniya, anak wanitsa tshomwe 
tshiri tshopanda kwa ine; ndimo mw’ zintu zonse dinasunga 
ine ndeka kuti sindikala katundu kwa inu, ndimo tshkointsho 
10 didzasunga ine ndeka. Monga nteradi wa Kristu uli mwa , 
ine, palibe muntu adzaletsa ine kwa kupambana kumene m’ 
11 maiko a Akaya. Mwa kuti? tshifuka sindikonda inu? 
12 Mulungu adziwa. Koma tshomwe ditshita, tshimene didza- 
tshita, kuti didzatshotsa tshifukwa kwa awo omwe afuna 
tshifukwa; kuti momwe apambana, angopezedwa inde 
13 monga ife. Kuti antu otere ali apostile onyenga, otshita 
14 onyenga, kudzifaniza m apostile a Kristu. Ndimo palibe 
kuzizwa; kuti inde Satana adzifaniza m njelo wa kuunika. 
15 Ndimo sitshiri tshintu tshatshikuru ngati oimirira atshi inso 
adzifaniza monga oimirira a kudeka; nsonga ya omwe 
idzakala kwa ntshito zao. 
16 Dinena anso, Palibe muntu modzi aganize ine wopusa; 
koma ngati mutshita, kosuntira monga wopusa landirani ine, 
17 kuti ine enso dingopambana kang'ono. Tshimene tshomwe 
dilankula, dilankula si pambuiu Mwini, koma monga 
18 m’ kupusa, m' kumvana kumene kwa kupambana. Kuona 
kuti anıbiri apambana pambuiu nyama, didzapambana anso. 
19 Kuti mumva ndi opusa kosekera, muli anzeru inu noka. 
20 Kuti mumva ndi muntu, ngati atenga inu mwa umpawi, 
ngati ameza inu, ngati agwira inu mikoli, ngati adzitali- 
21 kitsa, ngati amenya inu pa nkope. Dinena ndi kutshepetsa, 
monga ngati tinali ofoka. Koma m° tshimene tshomwe 
modzi ali wolimba (dinena m’ kupusa), diri wolimba anso, 
22 Kodi ali Ahebere? tshointsho ndiri Kodi ali Asirayeli ? 
tshointsho ndiri. Kodi ali mbeu ya Abraham? tshointshi 
23 ndiri. Kodiali oimirira a Kristu? (dilankula monga modzi 


2 oo 











-12, 7. II AKORINTE. 307 


wamisala) ine wopambana; m’ zintshito kutshuruka kopa- 
mbana, m nyumba za ndima kutshuruka kopambana, 
m’ mikakato yopambana kulinganiza, m ziimfa ntawi 
zambiri. Kwa Ayuda dinalandira ntawi zisanu mikakato 
makumi anai wotsala umodzi. Ntawi zitatu dinamenyedwa 
ndi zintole, ntawi imodzi dinaponyedwa miala, ntawi zitatu 
dinabandulidwa m’ tshombo, usiku ndi msana dali m kuya; 
m’ maulendo ntawi zambiri, m mapanikizo a mitsinje, 
w mapanikizo a olanda, m mapanikizo kwa fuko langa, 
m mapanikizo kwa Mitundu, m mapanikizo muzinda, 
m mapanikizo m' tshipululu, m mapanikizo m nyanja, 
m mapanikizo mwa abali onyenga; m kulema ndi kutshita, 
m’ madikiro ntawi zambiri, m’ njala ndi ludzu, w kuleka 
kudia ntawi zambiri, w kuzizira ndi mwa usiwa. Kopa- 
rabana zintu zidya zomwe ziri zakunja, tshiri tshomwe 
tshisindikiza pa ine masiku onse, kufunsafunsa kwa ma- 
eklesia onse. Ndani ali wofoka, ndimo sindiri wofoka? 
ndani akwiitsidwa, ndimo sindiotsha? Ngati dikanapa- 
mbana, didzapambana ndi zintu zomwe zikala ndi kufoka 
kwanga. Mulungu ndi Atate a Mwini Yesu, iemwe ali 
wodala kwa magonero, adziwa kuti sindinama. M’ Damasko 
mbiri pansi pa Areta fumu yotshuka analikudikira mzinda 
wa Adamasko, ku gwira ine: ndi mwa zanera dinasitswa 
mutanga pa koma, napulumuka manja atshi. 


24 
29 


26 


27 
28 
29 
30 


31 
32 


33 


DE amA ngati tshosali tshapindulidwa; koma? 5 


didzafika kwa zoona ndi masonyezo Za Mwini. Didziwa 
muntu w Kristu, dzaka kumi ndi dzinai dzinapita (kapena 
m’ tupi, sindidziwa; kapena kunja kwa tupi, sindidziwa ; 
Mulungu adziwa), modzi wotere natukulidwa inde kwa 
mwamba mwatshitatu. Ndimo didziwa muntu wotere 
(kapena m’ tupi, kapena wobaluka kwa tupi, sindidziwa; 
Mulungu adziwa), bwanje kuti natukulidwa m’ Paradisi, 
ndi namva mau osaneneka,romwe osali amau kwa muntu 
ku lankula. Kwa modzi wotere didzapambana: koma 
kwa ine ndeka sindidzapambana, koma m’ mafoko anga. 
Kuti ngati dikafuna ku pambana, sindidzakala wopusa; 
kuti didzanena nteradi: koma dileka, kani muntu modzi 
akawerenga ndi ine kopambana kumene komwe aona ine 
ku kala kapena amva kwa ine. Ndimo ndi tshifukwa tsha 
ukuru wopambana wa masonyezo—ndimo, kuti sindikataliki- 
tsidwa kotshuruka kopambana, unapatsidwa kwa ine munga 
m' nyama, mtenga wa Satana ku tundudza ine, kuti sindi 


308 II. AKORINTE. 12. 7- 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 
18 


19 


20 


21 


katalikitsidwa kotshuruka kopambana. Ndi tshintu tshi- 
mene dinapempa Mwini katatu, kuti tshinangotshoka kwa 
ine. Ndimo wanena ndi ine, Kufatsa kwanga kuli ku- 
tshuruka kwa iwe: kuti mpamvu yanga ipangidwa yakuta 
m’ kufoka. Ndimo kosekera nditu didzapambana kopa- 
mbana w mafoko anga, kuti kulimba kwa Kristu kungokala 
pa ine. Mwa kuti disekera m mafoko, mw mapweteko, 
w mauko, m mazunzo, m° zisoni, kwa Kristu: kuti ntawi 
diri wofoka, pomwe diri wolimba. 

Dikala wopusa: munafulumiza ine; kuti dikanabvomere- 
zeawa ndi inu: kuti n palibe kantu dinali pambuiu apostile 
akuru nditu, ngati diri tshabe. Nditu zizindikilo za mpostile 
zinatshitidwa mwa inu m° kulongosola konse, ndi zizindikilo 
ndi zozizwa ndi zimpamvu. Kuti tshiri tshiani mwa kuti 
munapangidwa ang'ono ndi maeklesia ena, kani kuli kuti 
ine ndeka sindinali katundu kwa imu? kululukirani ine 
tshimo limene, 

Ona, imene iri ntawi yatshitatu diri kuta ku fika kwa 
inu; ndimo sindidzakala katundu kwa inu: kuti sindifuna 
zanu, koma inu: kuti ana sakanaika kwa atatu ao ndi amai 
ao, koma atatu ndi amai kwa ana. Ndimo kosekera nditu 
didzatshita ndimo didzatshitidwa kwa mizimu yanu. Ngati 
dikonda inu kotshuruka kopambana, kodi dikondedwa 
kwakung'ono kopambana? Koma tshikale tshointsho, sindi- 
napatikiza imu ine ndeka; koma, dinali wotshenjera, dina- 
gwira inu ndi tshinyengo. Kodi dinatshenjerera inu ndi 
modzi wa awo omwe datumiza kwa inu? Dinataulira Tito, 
ndimo dinatumiza mbali nai. Kodi Tito anatshenjerera 
inu? kodi sitinaendaenda ndi Nzimu umodzi? kodi sit:- 
naendaenda m mapazi amodzi ? 

Muganiza ntawi yonse imene tirikudzipambanuza kwa inu, 
M’ kuona kwa Mulungu tilankula m’ Kristu. Koma zintu 
zonse, okondedwa, ziri kwa kumanga kwanu. Kuti diopa, 
kani ndi zifukwa zina, ntawi difika, dikapeza inu si otere 
monga difuna, ndimo ine ndeka dikapezedwa ndi inu wotere 
monga musafuna; kani ndi zifukwa zina zikakala ndeu, 
nsanje, makwiiro, magawano, miseke, manong'ono, maku- 
litso, mapokoso; kani, ntawi difika anso, Mulungu wanga 
akatshepetsa ine patsogolo pa inu, ndimo dikalira kwa 
ambiri a awo omwe anatshimwa patsogolo, ndimo sanate- 
mbenuza mitima yao kwa kusatsuka ndi dama ndi mafuno 
a tshigololo zomwe anatshita. 


HS 14, II. AKORINTE. 309 


Imene iri ntawi yatshitatu dirikufika kwa inu. Pa nka-18 


mwa mwa omariza awiri kapena atatu mau onse adzalimbitsi- 
dwa. Dati kali, ndimo dinena kali, monga ntawi dinalipo 
ntawi yatshiwiri, tshointshi tsopano, diribe, ku awo omwe 
anatshimwa ntawi yapita, ndi kwa onse ena, kuti, ngati 
didza anso, sindidzayanja; kuona kuti mufuna kumariza 
kwa Kristu emwe alankula mwa ine; emwe kwa inu wosali 
wofoka, koma ali ndi mpamvu mwa inu: kuti anapatshi- 
kidwa mwa kufoka, koma akala ndi moyo mwa mpamvu ya 
Mulungu. Kuti ife enso tiri ofoka mwa ie, koma tidzakala 
ndi moyo ndi ie mwa mpamvu ya Mulungu kwa inu. 
Yesani inu noka, ngati mukala ndi mvanu; funsirani inu 
noka. Kapena kodi simudziwa monga kwa inu noka, kuti 
Yesu Kristu ali mwa inu? kani nditu muli otaiidwa. Koma 
dilingalira kuti mudzadziwa kuti sitiri otaiidwa. Ndimo 
tipempera Mulungu kuti musatshita mpulupulu; si kuti 
tingosonyezedwa osimbidwa, koma kuti mungotshita tshi- 
mene tshomwe tshiri tshaulemu, ngati tikala monga otai- 
idwa. Kuti sitidziwa ku tshita kantu pa nteradi, koma kwa 
nteradi, Kuti tisekera, ntam tiri ofoka, ndimo muli 
olimba: tshimene tipempera anso, inde kuta kwanu. Kwa 
tshifukwa tshimene dilemba zintu zimenezi ntawi diribe, kuti 
sindingotshita kolimbika ntawi diripo, kwa kuweruza komwe 
Mwini anapatsa ine kwa kumanga, ndimo si kwa kuponya 
pansi. i 
Kwakutungo, abali, kalani bwino. Mutedwe; musanga- 
latsidwe; kalani ndi muwongo umodzi; kalani ndi ntendere : 
ndi Mulungu wa kukonda ndi ntendere adzakala ndi inu. 
Utsanani ndi kumsomsona koyera. 

Oyera onse autsa inu. 

Kufatsa kwa Mwini Yesu Kristu, ndi kukonda kwa 
Mulungu, ndi unzatshi wa Nzimu Woyera, zikale ndi inu 
nonse. P~ 


2 


310 AGALATIYA. 1. 1- 


wo Ny 


10 


11 
12 


13 


14 


15 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 


AGALATIYA. 


AULOS, mpostile (si kwa antu, kapena mwa muntu, 
koma mwa Yesu Kristu, ndi Mulungu Atate, emwe 
anaukitsa ie kwa akufa), ndi abali onse omwe ali ndi ine, 
kwa maeklesia a Galatiya : Kufatsa kwa inu ndi ntendere 
kwa Mulungu Atate, ndi Mwini watu Yesu Kristu, emwe 
anapatsa ie eka kwa mpulupulu zatu, kuti anangopulumutsa 
ife mwa kugonera kumene koipa kwatsopano, kwa kufuna 
kwa Mulungu watu ndi Atate: kwa emwe kuli kupambana 
kwa magonero a magonero. Amen. 

Dizizwa kuti mulikusuntira nsanga kotere kwa ie emwe 
anaitana inu m° kufatsa kwa Kristu kwa ivangeli wina; 
womwe wosali ivangeli wina: koma alipo ena omwe abvuta 
inu, nafuna ku kotetsa ivangeli wa Kristu. Koma ngati ife, 
kapena njelo kwa kumwamba, akauza kwa inu ivangeli 
umodzi, wina ndi uo womwe tinauza kwa inu, ie atukwa- 
nidwe. Monga tanena patsogolo, tshointsho dinena tsopano 
onso, Ngati muntu modzi auza kwa inu ivangeli umodzi, 
wina ndi uo womwe munalandira, le atukwanidwe. Kuti 
kodi tsopano dirikukantshizira antu, kapena Mulungu? 
kapena kodi dirikufuna ku sekeretsa antu? ngati kosuntira 
dinalikusekeretsa antu, sindikakala kapolo wa Kristu. 

Kuti didziwitsa mu, abali, monga ndi ivangeli womwe 
unauzidwa ndi ine, kuti wosali pambuiu muntu. Kuti 
kapena sindinaulandira kwa muntu, kapena sindinaupunzi- 
tsidwa, koma unafika kwa ine mwa kusonyeza kwa Yesu Kristu. 
Kuti munamva ndi makalidwe a moyo wanga mu ntawi 
yapita m' kupembedza kwa Ayuda, bwanje kuti kopambana 
kulinganiza dinazunza eklesia la Mulungu, ndinamwaza 
ilo: ndimo dinaposa m’ kupembedza kwa Ayuda patsogolo 
ambiri a anzanga mwa fuko langa, dinali watshitsanzo kopa- 
mbana kwa miambi ya atatu anga. Koma ntawi kunali 
kusekera kwabwino kwa Mulungu, emwe analekanitsa ine, 
inde kwa tshibaliro tsha amai anga, ndimo naitana ine mwa 


-2, 12. AGALATIYA. 


kufatsa kwatshi, ku sonyeza Mwana watshi mwa ine, kuti 
dinangouza le mwa Mitundu; tsopano lino sindinaganiza ndi 
nyama ndi mwazi : kapena sindinakwera ku Yerusalem kwa 
omwe anali apostile patsogolo pa me: koma damuka mwa 
Arabe; ndimo onso dinabwera ku Damasko. 

Ndimo pambuiu dzaka dzitatu dinakwera ku Yerusalem 
ku tsheza ndi Kefa, nakala nai masiku kumi ndi asanu. 
Koma ena a apostile sindinaona palibe, koma Yakobi 
mpwatshi wa Mwini, Ndimo ndi zintu zomwe dilemba kwa 
inu, ona, patsogolo pa Mulungu, sindinama. Pomwe dinafika 
m maiko a Siriya ndi Kilikiya. Ndimo kosuntira sindina- 
dziwidwa ndi nkope kwa maeklesia a Yudeya omwe anali 
m’ Kristu: koma koka anamva kuti, Ilemwe kali anazunza 
ife tsopano auza mvanu wa womwe kali namwaza; ndimo 
napambanitsa Mulungu mwa ine. 


311 


16 


17 


18 


19 
20 
21 
22 


23 
24 


Ndimo pambuiu ntawi ya dzaka kumi ndi dzinai dinakwera 9 


anso ku Yerusalem ndi Barnaba, kutenga Tito onso ndi ine. 
Ndimo dinakwera ndi kusonyeza; ndimo dinaika patsogolo pa 
awo ivangeli womwe diuza mwa Mitundu, koma kutseri 
patsogolo pa awo omwe anali ndi mbiri, kani ndi kantu 
dikalikutamanga, kapena dinatamanga, kwa tshabe. Koma 
si inde Tito emwe anali ndi ine, anali Mgrike, anafulumizi- 
dwa ku dulidwa: ndi tshimene tshifuka tsha abali onyenga 
kutseri analoezedwa, omwe analoa kutseri ku zonda ufulu 
watu womwe tipotshera m’ Kristu Yesu, kuti anangotenga 
ife m' umpawi: kwa omwe tinapatsa malo ndi kukala pansi, 
iai, si kwa ora limodzi; kuti nteradi wa ivangeli unangokalabe 
ndi inu. Koma kwa adya omwe anabukitsidwa ku li kantu 
(kantu komwe anali, tshiri tshabe kwa ine: Mulungu wosa- 
landira makalidwe a muntu)—awo omwe anali ndi mbiri 
sanapatsa kantu kwa ine: koma kodulitsa, ntawi anaona 
kuti dinamvanidwa ndi ivangeli wa kusadula, inde monga 
Petros ndi ivangeli wa kudula (kuti iemwe anatshita kwa 
Petros kwa upostile kwa kudula anatshita kwa ine enso kwa 
Mitundu); ndimo ntawi nadziwitsa kufatsa komwe kunapa- 
tsidwa kwa ine, Yakobi ndi Kefa ndi Yohane, awo omwe 
anabukitsidwa ali mizati, napatsa kwa ine ndi Barnaba manja 
akudiera a unzao, kuti tikaenda kwa Mitundu, ndimo awo 
kwa kudula; koka nafuna kuti tikakumbukila osauka ; 
tshintu tshimene nditu dinali watshitsanzo onso ku tshita. 
Koma ntawi Kefa nafika ku Antiyokwe, dinakaniza ie kwa 
nkope, tshifuka naima wosutsidwa, Kuti patsogolo kuti ena 


2 


Qi 


10 


11 
12 


312 


13 
14 


15 


16 


i 


18 
19 
20 


21 


3 
2 


3 


6 


= 


AGALATIYA. 2. i2- 


nadza kwa Yakobi, nadia ndi Mitundu: koma ntawi anafika, 
nadzibweza nadzilekanitsa, kuopa awo omwe anali a kudula. 
Ndimo otsala a Ayuda anama anso nai; monga ambiri 
kuti inde Barnaba anyamulidwa ndi kunama kwao. Koma 
ntawi dinaona kuti sanaenda kodeka kwa nteradi wa 
ivangeli, dinanena ndi Kefa patsogolo pa awo onse, Ngati 
iwe, uli Myuda, ukala ndi moyo monga ikala Mitundu, 
ndimo si monga akala Ayuda, bwanje ufulumiza Mitundu 
ku kala ndi moyo monga akala Ayuda? Ife tiri Ayuda ndi 
makalidwe, ndimo si ampulupulu a Mitundu, koma kudziwa 
kuti muntu wosadeketsedwa ndi ntshito za mau, koma koka 
mwa mvanu m’ Yesu Kristu, inde tinamvana pa Kristu 
Yesu, kuti tinangodeketsedwa ndi mvanu m’ Kristu, ndimo 
si ndi ntshito za mau : tshifuka ndi ntshito za mau palibe 
nyama idzadeketsedwa. Koma ngati, ntawi tinafuna ku 
deketsedwa m' Kristu, ife toka anso tinapezedwa ampulupulu, 
kodi Kristu ali woimirira wa mpulupulu? Si tshointsho. 
Kuti ngati dimanga anso zintu zimenezo zomwe dinamwaza, 
didzisonyeza wotshimwa. Kuti ine mwa mau dinafa kwa 
mau, kuti dinangokala ndi moyo kwa Mulungu. Dapatshi- 
kidwa ndi Kristu; koma dikala ndi moyo; koma si ntawi 
ina ine, koma Kristu akala ndi moyo mwa ine: ndimo moyo 
umene womwe tsopano dikala ndi moyo m nyama dikala ndi 
moyo m mvanu, mvanu womwe uli m’ Mwana wa Mulungu, 
emwe nakonda ine, nadzipereka kwa ine. Sindipanga 
tshabe kufatsa kwa Mulungu: kuti ngati kudeka kuli mwa 
mau, pomwe Kristu nafera kwa tshabe. 

O Agalatiya opusa, ndani analodza inu, patsogolo pa maso 
a omwe Yesu Kristu anaikidwa poyera wopatshikidwa ? 
Tshimene tshoka difuna ku punzira kwa inu, Kodi munala- 
ndira Nzimu ndi ntshito za mau, kapena ndi kumva kwa 
mvanu? Kodi muli opusa otere? kunaamba m’ Nzimu, 
kodi mulikutedwa tsopano m' nyama? Kodi munamva 
zintu zambiri zotere kwa tshabe? ngati nditu kuli kwa 
tshabe. Ndimo iemwe akwanitsa kwa inu Nzimu, natshita 
zimpamvu mwa inu, kodi akutshita ndi ntshito za mau, 
kapena ndi kumva kwa mvanu? Inde monga Abraham 
namvana ndi Mulungu, ndimo unawereng'jedwa kwa ie kwa 
kudeka. Ndimo dziwani kuti awo omwe ali ndi mvanu, 
amene ali ana a Abraham. Ndimo lemba, kuona patsogolo 
kuti Mulungu akadeketsa Mitundu ndi mvanu, linauza 
ivangeli patsogolo kwa Abraham, kuti, Mwa iwe mitundų 


-3. 26. AGALATIYA. 


yonse idzadalitsidwa. Ndimo tshointsho awo omwe ali a 
mvanu adalitsidwa ndi Abraham wamvanu. Kuti monga 
ambiri monga ali a ntshito za mau ali pansi pa tukwano: 
kuti alembedwa, Otukwanidwa ali onse omwe osakalabe m' 
zintu zonse Zomwe zilembedwa m° buku la mau, ku tshita 
izo. Ndimo kuti palibe muntu adeketsedwa ndi mau m' 
kuona kwa Mulungu, kuli kuenedwa: kuti, Wodeka adza- 
kala ndi moyo ndi mvanu; ndimo mau osali a mvanu; koma, 
le emwe atshita izo adzakala ndi moyo mwaizo. Kristu 
anaombola ife kwa tukwano la mau, kunakala tukwano kwa 
ife: kuti alembedwa, Otukwanidwa ali onse omwe apatshi- 
kidwa pa ntengo: kuti pa Mitundu kunangofika kudala kwa 
Abraham m' Kristu Yesu; kuti tinangolandira lonjezano la 
Nzimu mwa mvanu. 

Abali, dinena pambuiu pa makalidwe a antu: Ngati 
kuli koma kupangana kwa muntu, kosuntira ntawi kwa- 
limbitsidwa, palibe modzi akupanga tshabe, kapena aong'- 
khetsa kwa iko. Koma kwa Abraham malonjezano 
ananenedwa, ndi kwa mbeu yatshi. Wosanena, Ndi kwa 
zimbeu, monga ndi zambiri; koma monga ndi imodzi, Ndi 
kwa mbeu yako, yomwe iri Kristu. Koma dinena tshimene; 
Kupangana kulimbikitsidwa patsogolo ndi Mulungu, mau, 
omwe anafika dzaka mazana anai ndi makumi atatu, pambuiu, 
osalekanitsa, monga kuti ku panga lonjezano latshabe. Kuti 
ngati kuloeza kuli ndi mau, sikuli inso ndi lonjezano: koma 
Mulungu anakupatsa ku Abraham ndi lonjezano. Ndimo 
mau ali tshiani? Anaong'khetsedwa tshifuka tsha matshimo, 
kwa ntawi mbeu ikafika kwa yomwe lonjezano lapangidwa ; 
ndimo linalikidwa mwa anjelo ndi dzanja la mtetezi. Koma 
mtetezi wosali mtetezi wa modzi; koma Mulungu ali modzi. 
Kodi ndimo mau ali pa malonjezano a Mulungu? Si 
tshointsho: kuti ngati mau anapatsidwa omwe anadziwa ku 
panga ndi moyo, kudeka kukanakala nditu ndi mau. Koma 
lemba latseka zintu zonse pansi pa mpulupulu, kuti lonje- 
zano ndi mvanu m' Yesu Kristu linangopatsidwa kwa awo 
omwe amvana. 

Koma patsogolo mvanu unafika, tinasungidwa m’ kudikira 
pansi pa mau, tinatsekedwa kwa mvanu womwe ukanasonye- 
zedwa pambuiu. Tshointsho kuti mau anali wotsogolera 
mwana watu ku tenga ife kwa Kristu, kuti tinangodeketsedwa 
ndi mvanu. Koma tsopano kuti mvanu unafika, sitiri inso 
pansi pa wotsogolera mwana. Kuti inu muli nonse ana a 


313 


9 
10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


19 


20 
21 


22 


23 
24 


25 
26 


314 AGALATIYA. 3. 26- 


27 Mulungu, mwa mvanu, m’ Kristu Yesu. Kuti monga amıbiri 
28 ainu anabapatizidwa m° Kristu munabvala Kristu. Kusa- 
dziwa ku kala kapena Myuda kapena Mgrike, kusadziwa ku 
kala kapena kapolo kapena mfulu, kusadziwa ku kala wama- 
muna ndi wankazi: kuti muli nonse muntu modzi m' Kristu 
29 Yesu. Ndimo ngati muli a Kristu, pomwe muli mbeu ya 
Abraham, oloa kwa lonjezano. 
4. Koma dinena kuti monga ntawi yambiri monga woloa ali 
mwana, asia palibe kwa kapolo, ngati ali mwini wa onse; 
2 koma ali pansi pa odikira ndi adindo kwa ntawi inaikidwa 
3 ndi atate. Tshointsho ife enso, ntawi tinali ana, tinagwidwa 
4 m’ umpawi pansi pa zoiamba za dziko: koma ntawi kudzaza 
kwa ntawi kunafika, Mulungu natumiza Mwana watshi, 
5 wobadwa ndi nkazi, wabadwa parsi pa mau, kuti anango- 
ombola awo omwe anali pansi pa mau, kuti tinangolandira 
6 kulera kwa ana. Ndimo tshifuka muli ana, Mulungu 
natumiza Nzimu wa Mwana watshi m’ mitima yatu, kupfula, 
7 Aba, Atate. Tshointsho kuti siuli ntawi ina kapolo, koma 
mwana; ndimo ngati mwana, pomwe woloa mwa Mulungu. 
8 Koma pa ntawi imene, sikudziwa Mulungu, munali 
mumpawi ku iyo yomwe ndi makalidwe siiri milungu : 
koma tsopano kuti munadziwa Mulungu, kapena kopambana 
ku dziwidwa ndi Mulungu, bwanje mutembenuka anso kwa 
zoiamba zofoka ndi zosauka, kwa zomwe mufuna ku kala 
10 m’ umpawi inso? Musunga masiku, ndi miezi, ndi zinsiku, 
11 ndi dzaka. Diopa kwa inu, kani ndi kantu dapatsa ntshito 
pa inu kwa tshabe. 
12 Dipempa inu, abali, kalani monga diri, kuti dir? monga 
13 muli. Simunatshimwa ndi ine: koma mudziwa kuti 
tshifuka tsha kufoka kwa nyama dinauza ivangeli kwa inu 
l4 ntawi yojamba: ndimo kumene komwe kunali kuyesa kwa 
inu mw nyama yanga musanyoza, kapena musataia; koma 
munalandira ine monga njelo wa Mulungu, inde monga 
15 Kristu Yesu. Ndimo kuli kuti kudzisekererana kumene ? 
kuti dimariza ndi inu, kuti, ngati kuli kuta, mukanatshotsa 
16 maso anu ndimo mukanapatsa awo kwa ine. Ndimo 
tshointshi kodi dikala liwongo lanu, tshifuka diuza inu 
17 nteradi? Afuna inu kwatshitsanzo m’ njira palibe yabwino; 
iai, afuna ku tsekera inu kunja, kuti mungofuna awo. 
18 Koma tshiri tshabwino ku funidwa kwatshitsanzo mw’ tshintu 
tshabwino pa ntawi zonse, ndimo si koka ntawi diri ndi inu. 
19 Tiana tanga, ndi tomwe diri inso m kubala kwa ntawi 


2 


-5. 10. AGALATIYA. 


Kristu apangidwa mwa inu, inde, dikafuna ku kala ndi 
nu tsopano, ndi ku sinta liu langa; kuti diganizaganiza 
ndi inu. 

Uzani ine, inu nomwe mufuna ku kala pansi pa mau, 
kodi simumva mau? Kuti alembedwa, kuti Abraham anali 
ndi ana awiri, modzi ndi ndzakazi, ndi modzi ndi fulu- 
yeikazi. Koma mwana ndi ndzakazi abadwa pambuiu 
nyama; koma mwana ndi fuluyeikazi abadwa mwa lonjezano. 
Zintu zimene ziri fanizo-lalikuru: kuti akazi amene ali 
mapangano awiri; modzi kwa piri la Sinai, kubala ana kwa 
umpawi, lomwe liri Hagare. Ndimo Hagare amene ali piri 
la Sinai m’ Arabe, ndimo lifanira ndi Yerusalem womwe uli 
tsopano: kuti uli m’ umpawi ndi ana atshi Koma 
Yerusalem womwe uli kumwamba uli woufulu, womwe uli 
amai atu. Kuti alembedwa, 

Tsekera, tshimbwira iwe emwe wosabala ; 

Pfula ndi kulira, iwe emwe usapwetekwa : 

Kuti ambiri ali ana a wadzinja opambana emwe ali 

ndi mamuna, 

Ndimo ife, abali, monga Yisake anali, tiri ana a lonjezano. 
Koma monga pomwe iemwe anabadwa pambuiu nyama 
nazunza le emwe wabadwa pambuiu Nzimu, inde tshointsho 
kuli tsopano. Koma lemba linena tshiani? Turutsa ndza- 
kazi ndi mwana watshi: kuti mwana wa ndzakazi sadzaloa 
m' nyumba ndi mwana wa fuluyeikazi. Mwa kuti, abali, 
sitiri ana a ndzakazi, koma a fuluyeikazi. Ndi ufulu 
Kristu anatipanga ife aufulu: ndimo imani kolimba, ndimo 
musakodwa anso m’ tshigologolo tsha umpawi. 

Ona, ine Paulos dinena ndi inu, kuti, ngati mulandira 
kudula, Kristu sadzapindula inu kantu. Inde, dimariza 
anso ku antu onse omwe alandira kudula, kuti ali ogong' gole 
ku tshita mau onse. Mupangidwa tshabe kwa Kristu, inu 
nomwe mufuna ku deketsedwa ndi mau; munagwa kwa 
kufatsa. Kuti ife mwa Nzimu ndi mvanu tilinda kwa 
kulingalira kwa kudeka. Kuti mwa Kristu Yesu kapena 
kudula kusawerenga kantu, kapena kusadula; koma mvanu 
kutshita mwa kukonda. Munalikutamanga bwino; watshe- 
dwetsa inu ndani kuti musakamvera nteradi? Kuka- 
ntshizira kumene kusanafika kwa iemwe aitanainu. Fumba 
yeing'ono itupitsa buma lonse. Dipotshera mvanu kwa inu 
m' Mwini, kuti musadzakala ndi muwongo wina: koma 
lemwe abvuta inu adzamva kuweruza kwatshi, iemwe ali. 


315 
20 


21 


22 


23 


24 


29 


26 


27 


aaa AI 


316 AGALATIYA. KANA 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


IA 


18 
19 


20 


21 


22 


$ o Ao 


(er) 


Koma ine, abali, ngati kosuntira diuza kudula, bwanje 
dizunzidwa kosuntira? pomwe kukwiitsa kwa nkhwitshi 
kwatshotsedwa. Difuna kuti awo omwe asokaniza inu inde 
akadzidula. 

Kuti inu, abali, munaitanidwa kwa ufulu; koka musa- 
tshita ndi ufulu wanu kwa tshifukwa kwa nyama, koma 
mwa kukonda imiriranani. Kuti mau onse adzazidwa m’ 
mau amodzi, înde mw amene; Udzakonda wotjandikila wako 
monga iwe eka. Koma ngati muluma ndi ku meza 
modzi ndi wina, yang’anirani kuti musamarizidwa modzi ndi 
wina. 

Koma dinena, Endani ndi Nzimu, ndimo musadzaza kufuna 
kwa nyama. Kuti nyama ifuna pa Nzimu, ndi Nzimu pa 
nyama; kuti zimene zilingana umodzi ndi ina; kuti 
musangotshita zintu zomwe mufuna. Koma ngati mutsogo- 
zedwa ndi Nzimu, musali pansi pa mau. Koma ntshito 
za nyama zisonyezedwa, zomwe ziri z:menezi, dama, kusatsuka, 
kufuna tshigololo, kupembedza mafano, umabisalira, 
makwio, ndeu, zinsanje, makwiiro, malekanitso, magawano, 
zinjiru, madano, kuledzera, kubvina kwambiri, ndi zotere: 
ndi zomwe ditshenjeza mu patsogolo, inde monga dina- 
tshenjeza inu patsogolo, kuti awo omwe atshita zintu zotere 
sadzaloa m dziko la Mulungu. Koma dzobala dza Nzimu 
dziri kukonda, tshimwemwe, ntendere, kumva kutali, kukoma, 
ubwino, kumvana, kuanja, kudziweruza: pa zotere palibe 
mau. Ndimo awo omwe ali a Kristu Yesu anapatshika 
nyama ndi kumva ndi mafuno. 

Ngati tikala ndi moyo ndi Nzimu, ndi Nzimu tiende enso. 
Sitikale odzitama, kuputana, kudana modzi ndi wina. 

Abali, inde ngati muntu apitiriridwa m’ tshimo tshimodzi, 
inu nomwe muli anzimu, bwezani modzi wotere m’ nzimu 
wa kuanja; kuyang'ana kwa iwe eka, kani iwe enso uyesedwa. 
Nyamulani akatundu a modzi ndi wina, ndimo tshointsho 
dzazani mau a Kristu. Kuti ngati muntu aganiza ie eka 
ali kantu, ntawi ali watshabe, adzinyenga. Koma antu onse 
ayese ntshito zao, ndimo pomwe adzapotshera kupambana 
kwao ndi awo oka, ndimo si ndi ena. Kuti antu onse 
adzanyamula akatundu ao. 

Koma iemwe apunzitsidwa m’ mau apatse kwa emwe 
apunzitsa m° zintu zonse zabwino. Musanyengedwa ; 
Mulungu wosanyozedwa: kuti tshomwe muntu afesa, 
tshomwe enso adzatema. Kuti iemwe afesa kwa nyama 


-1. 5. AFESO. 317 


yatshi kwa nyama adzatema kubvunda; koma iemwe afesa 
kwa Nzimu adzatema kwa Nzimu moyo wosamariza. 
Ndimo lekani ife sikulemetsedwa m’ kutshita bwino: kuti 9 
m ntawi yabwino tidzatema, ngati sitifoka. Ndimo 10 
tshointsho, monga tiri ndi pofatsa, titshite tshimene tshomwe 
tshiri tshabwino kwa antu onse, ndi kopambana kwa awo 
omwe ali a banja la mvanu. 

Onani ndi malemba akuru bwanje dalemba kwa inu ndi 11 
dzanja langa. Monga ambiri monga afuna ku panga sonyezo 12 
labwino m nyama, afulumiza inu ku dulidwa; koka kuti 
osangozunzidwa kwa nkhwitshi ya Kristu. Kuti si inde 13 
awo omwe alandira kudula asunga awo oka mau; koma 
afuna ku potshera inu odulidwa, kuti angopambana m 
nyama yanu. Koma kukale kutali kwa ine ku pambana, koma 14 
m’ nkhwitshi ya Mwini watu Yesu Kristu, mwa yomwe dziko 
lapatshikidwa kwa ine, ndi ine kwa dziko. Kuti kapena 15 
kudula sikuli kantu, kapena kusadula, koma wopangidwa 
watsopano. Ndimo monga ambiri monga adzaendaenda 16 
ndi mulinganizo umene, ntendere ukale pa awo, ndi nsisi, 
ndi pa Sirayeli la Mulungu. 

Kwa ntawi yatsopano palibe muntu abvute ine: kuti dimva 17 
kuotshedwa pa tupi langa malemba a Yesu. 

Kufatsa kwa Mwini watu Yesu Kristu kukale ndi nzimu 18 
wanu, abali. Amen. 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 


AFESO. 


AULOS, mpostile wa Kristu Yesu mwa kufuna kwa 1 

Mulungu, kwa oyera omwe ali pa Feso, ndi amvanu 

m' Kristu Yesu: Kufatsa kwa inu ndi ntendere kwa 
Mulungu Atatu atu ndi Mwini Yesu Kristu. 

Wodala ak Mulungu ndi Atate wa Mwini watu Yesu 8 
Kristu, emwe anadalitsa ife ndi madalitso onse anzimu m’ 
malo akumwamba m’ Kristu: inde monga nasang’ka ife 4 
mwa je patsogolo pa kuzika kwa dziko, kuti tikakala oyera 
ndi opanda tshirama patsogolo pa ie m kukonda: kunaika 5 


NN 


318 AFESO. 1. 5- 


13 


14 


15 


16 


I7 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


kali ife kwa kulera monga ana mwa Yesu Kristu kwa je 
eka, kwa kusekera kwabwino kwa kufuna kwatshi, kwa 
kulemekeza kwa kupambana kwa kufatsa kwatshi, komwe 
napatsa kolere pa ife m° Wondikonda: mwa emwe tipo- 
tshera kuomboledwa kwatu mwa mwazi watshi, kukululu- 
kidwa kwa matshimo atu, kwa zolemera za kufatsa kwatshi, 
zomwe anazipanga ku tshuruka kwa ife m nzeru zonse ndi 
tshisao, kunadziwitswa kwa ife kusadziwika kwa kufuna 
kwatshi, kwa kusekera kwabwino kwatshi komwe anayere- 
keza mwa ie kwa kuweruza kwa kudzaza kwa zinsiku, 
ku ong'khetsa zintu zonse m° Kristu, zinotu m miamba, 
ndi zintu pa pansi; mwa ie, dinena, mwa emwe enso tina- 
pangidwa zoloa, kuraikidwa kali kwa kuyerekeza kwa ie 
emwe atshita zintu zonse pambuiu pa kugazitsana kwa 
kufuna kwatshi ; kwa nsonga kuti tikakala kwa kulemekeza 
kwa kupambana kwatshi, ife tomwe tinalingalira kali m’ 
Kristu: mwa emwe inu nonse, munamva mau a nteradi, 
ivangeli wa kupulumutsa kwanu,—mwa emwe, munamvana 
anso, munasindikizidwa ndi Nzimu Woyera wa, lonjezano, 
womwe uli tshigwiriro tsha zoloa zatu, kwa ‘kuomboledwa 
kwa kwatshi kwa Mulungu, kwa kulemekeza kwa kupambana 
kwatshi. 

Kwa tshifukwa tshimene ine enso, kunamva ndi mvanu 
m’ Mwini Yesu womwe uli mwa inu, ndi womwe musonyeza 
kwa oyera onse, sindileka ku patsa tshakoma kwa inu, 
kunena ndi inu m mapempero anga; kuti Mulungu wa 
Mwini watu Yesu Kristu, Atate wa kupambana, angopatsa 
kwa inu nzimu wa nzeru ndi wa kusonyeza m' kudziwa 
kwa ie; kupotshera maso a mitima yanu anaunikidwa, kuti 
mungodziwa tshiani tshiri kulingalira kwa kuitana kwatshi, 
tshiani zolemera za kupambana kwa zoloa zatshi m oyera, 
ndi tshiani ukuru woukuru wa mpamvu yatshi kwa ife 
tomwe timvana, kwa kutshita kumene kwa mpamvu ya 
kulimba kwatshi komwe anatshita m' Kristu, ntawi anaukitsa 
le kwa akufa, napanga ie ku kala pa dzanja latshi lamanja 
m’ malo akumwamba, kutali kumwamba ufumu wonse, ndi 
kuweruza, ndi mpamvu, ndi umwini, ndi maina onse omwe 
atshedwa, si koka m’ kugonera kumene, koma anso m’ 
kumene komwe kulinkudza: ndimo naika zintu zonse 
pansi pa mapazi atshi, ndimo napatsa ìe ku kala mutu 
pamwamba pa zintu zonse kwa eklesia, lomwe liri tupi 
latshi, kudzaza kwa je emwe adzaza zonse mwa zonse. 


-2, 21. AFESO. 319 


| Ndimo inu anafulumiza, ntawi munali akufa mwa matshi- 9 
mo ndi mpulupulu zanu, momwe ntawi yakali munapita 2 
kwa kugonera kwa dziko limene, kwa woweruza wa mpamvu 
ya mlengalenga, wa nzimu womwe tsopano utshita mwa 
ana a kusamvera; mwa omwe ife tonse enso ntawi imodzi 8 
tinakala m’ mafuno a nyama yatu, kutshita mafuno a nyama 
ndi a maganizo, ndimo tinali ndi makalidwe ana a kukwiira, 
inde monga otsala :—koma Mulungu, ali wolemera m’ nsisi, 4 
kwa kukonda kwakukuru kwatshi ndi komwe nakonda ife, 
inde ntawi tinali akufa mwa matshimo atu, natifulumiza 5 
ndi Kristu (ndi kufatsa mwapulumutsidwa), ndimo anau- 6 
kitsa ife ndi ie, ndimo napanga ife ku kala nai m malo 
akumwamba, m Kristu Yesu: kuti w magonero alinkudza 7 
anangosonyeza zolemera zazikuru za kufatsa kwatshi m 
kukoma kwa ife m Kristu Yesu: kuti ndi kufatsa mwapu- 8 
lumutsidwa mwa mvanu; ndimo kumene si kwa inu noka: 
kuli ntulo wa Mulungu : si kwa zintshito, kuti palibe muntu 9 
akapambana. Kuti tiri ntshito yatshi, tinapangidwa m’ 10 
Kristu Yesu kwa ntshito zabwino, zomwe Mulungu anafoto- 
koza kali kuti tikapita mwa izo. 

Mwa kuti kumbukilani, kuti ntawi yakali inu, Mitundu 11 
m nyama, yomwe itshedwa Kusadula ndi ilo lomwe litshe- 
dwa Kudula, m' nyama, kupangidwa ndi manja; kuti 12 
munali pa ntawi imene ogawidwa kwa Kristu, opangidwa 
alendo kwa kuweruza kwa Sirayeli, ndi alendo kwa mapa- 
ngano a lonjezano, kupotshera kulibe kulingalira ndimo 
opanda Mulungu m dziko. Koma tsopano nm Kristu Yesu 13 
inu nomwe kali munali kutali munapangidwa kufupi 
m’ mwazi wa Kristu. Kuti ie ali ntendere watu, emwe 14 
anapanga awiri modzi, nagwetsa koma lapakati lakugawa, 
kunatshotsa m nyama yatshi kukwia, inde mau a mau 15 
alandiridwa m' maloezo; kuti anangopanga mwa le eka wa 
awiri muntu modzi watsopano; tshointsho kupanga ntendere; 
ndimo anangoanjana awo awiri m’ tupi limodzi kwa 16 
Mulungu mwa nkhwitshi, kunapa kukwia mwa iyo: ndimo 17 
nafika nauza ntendere kwa inu nomwe munali kutali, ndimo 
ntendere kwa awo omwe anali kufupi: kuti mwa ic ife 18 
awiri tipotshera kufika kwatu m' Nzimu umodzi kwa Atate. 
Ndimo ishointshi simuli ntawi ina alendo ndi aulendo, koma 19 
muli amzinda anzao ndi oyera, ndimo a banja la Mulungu, 
kumangidwa pa kuzika kwa apostile ndi aprofeti, Kristu 20 
Yesu ie eka ali mwala woukuru wa ngondia; mwa emwe 21 





320 AFESO. 2m2 


22 


5 


mamango onse, analumikizidwa bwino, akula m’ malo oyera 
m’ Mwini; mwa emwe inu unso mumanganidwa kwa malo 
a Mulungu m’ Nzimu. 

Kwa tshifukwa tshimene ine Paulos, woamangidwa wa 
Kristu Yesu kwa inu Mitundu,—ngati kuli tshointsho kuti 
munamva ndi udindo wa kufatsa kumene kwa Mulungu 
komwe kunapatsidwa ine kwa inu; bwanje kuti ndi ku- 
sonyeza kunadziváätsidwa kwa ine kusadziwika, monga 
dinalemba kali m’ mau owereng'jeka, mwa kuti, ntawi 
muwerenga, mudziwa ku dziwitsa kudziwa kwanga m' ku- 
sadziwika kwa Kristu; komwe m’ mafuko ena kusadziwitsi- 
dwa kwa ana a antu, monga kwasonyezedwa kwatsopano 
kwa apostile oyera atshi ndi aprofeti m’ Nzimu; inde, kuti 
Mitundu iri oloa anzao, ndi dziwalo anzao dza tupi, ndi 
ogawana anzao a lonjezano m' Kristu Yesu mwa ivangeli, 
ndi womwe dinapangidwa woimirira, kwa ntulo wa kufatsa 
kwa Mulungu komwe kunapatsidwa kwa ine kwa kutshita 
kwa mpamvu yatshi. Kwa ine, emwe diri wang'ono ndi 
wang'ono wopambana wa oyera onse, kufatsa kumene kuna- 
patsidwa, ku uza kwa Mitundu zolemera zosafunika za 
Kristu; ndi ku panga antu onse ku ona tshiani tshiri 
udindo wa kusadziwika komwe kwa magonero onse kwa- 
bisidwa m' Mulungu emwe anapanga zintu zonse; monga 
kuti tsopano kwa maufumu ndi zimpamvu m malo aku- 
mwamba inangodziwitsidwa mwa eklesia nzeru yopinduli- 
dwa ya Mulungu, kwa kuyerekeza kwa magonero komwe 
anayerekeza m Kristu Yesu Mwini watu: mwa emwe 
tipotshera kulimbika ndi kufika m' kumvana mwa mvanu 
watu mwa le. Mwa kuti difunsa kuti musafoka pa ma- 
sautso anga kwa inu, omwe ali kupambana kwanu. 


115 Kwa tshifukwa tshimene digwada kwa Atate, kwa 


16 
17 
18 
19 


20 


emwe utate wonse mwa mwamba ndi pansi utshedwa, 
kuti akapatsa inu, kwa zolemera za kupambana kwatshi, 
kuti mungolimbitsidwa ndi mpamvu mwa Nzimu watshi 
m unzimu; kuti Kristu angokala m’ mitima yanu mwa 
mvanu; monga kuti inu, muli osindidwa ndi ozikidwa 
m kukonda, mungokala olimba ku dziwitsa ndi oyera onse 
zomwe ziri kupingasa ndi utali ndi kuzuka ndi kuya, ndimo 
ku dziwa kukonda kwa Kristu komwe kupitirira kudziwa, 
kuti mungodzazidwa kwa kudzaza konse kwa Mulungu. 
Ndimo kwa ie emwe ali ndi mpamvu ku tshita kutshuruka 
kwambiri kopambana konse komwe tifunsa kapena tiganiza, 


-4. 20. AFESO. 


kwa mpamvu yomwe itshita mwa ife, kwa ie kuli kupa- 


mbana m’ eklesia ndi w Kristu Yesu kwa mafuko onse a 
kugonera kwa magonero. Amen. 

Ndimo ine, womangidwa m?’ Mwini, dipempa inu ku enda 
koenera kwa kuitana ndi komwe munaitanidwa, ndi kusa- 
dzitama konse ndi kuyanja, ndi kumva kutali, kulekerezana 
m’ kukonda; kupatsa tshangu ku sunga umodzi wa Nzimu 
m tshomangira tsha ntendere. Kuli tupi limodzi, ndi 
Nzimu umodzi, inde monga anso munaitanidwa m kulinga- 
lira kumodzi kwa kuitana kwanu; Mwini modzi, mvanu 
umodzi, mbapatisma limodzi, Mulungu modzi ndi Atate a 
onse, emwe ali pamwanıba onse, ndi mwa onse, ndi mu onse. 
Koma kwa ife tonse kufatsa kunapatsidwa kwa muyezo wa 
ntulo wa Kristu. Mwa kuti ati, 

Ntawi nakwera pamwamba, nagwira nkoli umpawi, 
Napatsa mitulo kwa antu. 

(Ndimo tshimene, Nakwera, tshiri tshiani koma kuti inso 
uatsika m’ malo apansi a dziko? lemwe anatsika ali 
emwe enso emwe anakwera kutali kumwamba miamba 
yonsc, kuti anangodzaza zintu zonse.) Ndimo napatsa ena 
ku kala apostile; ndi ena, aprofeti; ndi ena, aevangeli; ndi 
ena, abusa ndi apunzitsi ; kwa kuta kwa oyera, kwa ntshito 
ya kuimirira, kwa kumanga kwa tupi la Kristu: kwa ntawi 
ife tonse tifika kwa umodzi wa mvanu, ndi kwa kudziwa 
kwa Mwana wa Mulungu, kwa mkuru, kwa mulinganizo wa 
msing'ku wa kudzaza kwa Kristu: kuti sitingokala ntawi 
ina ana, kuponyedwa kwina ndi kwina nanyamulidwa 
kozungulira ndi mpepo yonse ya kupunzitsa, ndi tsenga la 
antu, m’ kutshenjera, pambuiu pa matshenjero a kutshi- 
mwa; koma kunena nteradi m’ kukonda, tingokula m zintu 
zonse mwa le, emwe ali mutu, inde Kristu; kwa emwe tupi 
lonse linalumikizidwa bwino ndi linagwirizanidwa mwa itsho 
tshomwe mfundo zonse zikwanira, kwa kutshita m’ mulinga- 
nizo wa mapande onse oanjanitswa, kupanga kukula kwa tupi 
kwa kumanga kwa ilo loka n? kukonda. 

Ndimo dinena tshimene, ndimariza m Mwini, kuti musa- 
enda ntawi ina monga Mitundu unso ienda, m utsiru wa 
muwongo wao, kudetsedwa m’ kudziwitsa kwao, kupangidwa 
alendo kwa moyo wa Mulungu tshifuka tsha kupulukira 
komwe kuli mwao, tshifuka tsha kulimbitsa kwa mitima yao; 
omwe ali opanda kumva anadzipatsa kwa kufuna tshigololo ; 
ku tshita kusatsuka konse ndi kuumira. Koma musana- 

Xx 


3 


M Vn 


0o N 


15 
16 


17 


18 


19 
20 


322 AFESO. 4. 20- 


21 punzira tshointsho Kristu; ngati tshingokala kuti munamva 
ie, ndimo munapunzitsidwa mwa le, inde monga nteradi uli 
22 m Yesu: kuti mutshotsa, monga kwa makalidwe a moyo 
akali anu, muntu wakali, emwe akula wobvunda pambuiu 
23 mafuno a tshinyengo; ndimo kuti mungofotokozedwa mu 
24 nzimu wa muwongo wanu, ndimo muika muntu watsopano, 
emwe pambuiu Mulungu wapangidwa m’ kudeka ndi kuyera 
kwa nteradi, 
25 Mwa kuti, kutshotsa kunama, lankulani nteradi inu nonse 
ndi oiandikila anu: kuti tiri dziwalo modzi wa wina, 
26 Kwiirani, ndimo musatshimwa: musaleka dzua ku loa pa 
27 kukwiira kwanu: kapena musapatsa malo ku diabolos. 
28 Leka iemwe anaba sikuba ntawi ina: koma kopambana 
atshite, kutshita ndi manja atshi tshintu tshomwe tshiri 
tshabwino, kuti angopotshera mwa komwe ku patsa kwa ie 
29 emwe ali ndi kufunidwa. Leka kulibe kunena kwaku- 
bvunda ku turuka kwa nkamwa mwanu, koma kotere monga 
kuli kwabwino kwa kumanga monga kufunidwa kungokala, 
30 kuti kungopatsa kufatsa kwa awo omwe amva, Ndimo 
musamvetsa tshisoni Nzimu Woyera wa Mulungu, mwa 
31 womwe munasindikizidwa kwa siku la kuombola. Zonse 
kupsa ntima, ndi kukwiira, ndi kukwia, ndi kulongolola, 
ndi kunyoza, zitshotsedwe kwa inu, ndi madano onse: 
32 ndimo kalani okoma modzi ndi wina, ogwa ntima, kululu- 
kiranani, inde monga Mulungu unso mwa Kristu anakululu- 
kira inu. 
5 Ndimo kalani ofanizira a Mulungu, monga ana okonde- 
2 dwa; ndimo endani m' kukonda, inde monga Kristu unso 
anakonda inu, nadzipereka kwa ife, tshotsira ndi nsembe 
kwa Mulungu kwa fungo la tshonung'kira tshabwino. 
3 Koma dana ndi kusatsuka konse, kapena kusirira, Jeka iko 
inde sikutshulidwa mwa inu, monga kuenera oyera; 
4 kapena kunyansa, kapena kulankula kwakupusa, kapena 
kusetsa, zomwe zosali zabwino: koma kopambana kupatsa 
9 tshakoma. Kuti tshimene mudziwa nditu, kuti palibe 
wodama, kapena muntu wosatsuka, kapena muntu wosirira, 
emwe ali wopembedza mafano, apotshera zoloa m° dziko la 
6 Kristu ndi Mulungu. Palibe muntu anyenge inu ndi mau 
atshabe: kuti tshifuka tsha zintu zimenezi kufika kukwiira 
7 kwa Mulungu pa ana a kusamvera, Ndimo musakala 
8 ogawana ndi awo; kuti munali ntawi imodzi ndima, koma 
tsopano muli kuunika m' Mwini: endani monga ana 2 


-5. 33. AFESO. 


kuunika (kuti tshobala tsha kuunika tshiri m’ ubwino 
wonse ndi kudeka ndi nteradi), kuyesa tshomwe tshiri 
kusekera kwabwino kwa Mwini; ndimo musapotshera 
palibe unzao ndi ntshito zosabala za ndima, koma kopa- 
mbana inde sulumulani izo; kuti zintu zomwe zitshitidwa 
ndi awo kutseri ali manyazi inde ku nena nazo. Koma 
zintu zonse ntawi zisulumulidwa zisonyezedwa ndi kuunika: 
kuti zintu zonse zomwe zisonyezedwa ziri kuunika. Mwa 
kuti anena, Uka, iwe emwe ugona tulo, ndimo ukirira kwa 
akufa, ndimo Kristu adzawala pa iwe. 

Ndimo yang'anirani bwino bwanje muenda, si monga 
opanda nzeru, koma monga anzeru; kuombola ntawi, 
tshifuka masiku ali oipa. Mwa kuti musakala opusa, koma 
dziwani komwe kufuna kwa Mwini kuli. Ndimo musa- 
ledzera ndi vinyo, momwe kulipo kusaruka, koma dzazi- 
dwani ndi Nzimu; kulankula modzi ndi wina m’ masalmo 
ndi zinyimbo ndi zinyimbo zanzimu, kuimba ndi kupanga 
msao m’ mitima yanu kwa Mwini; kupatsa tshakoma 
ntawi yonse kwa zintu zonse m’ dzina la Mwini watu Yesu 
Kristu kwa Mulungu, inde Atate; kudziika pansi modzi ndi 
wina m’ kuopa kwa Kristu. 

Akazi; kalani pansi pa amuna anu, monga kwa Mwini. 
Kuti mamuna ali mutu wa mkazi, monga Kristu unso ali 
mutu wa eklesia, ali je eka mpulumutsi wa tupi. Koma 
monga eklesia liri pansi pa Kristu, tshointsho akazi inso 
akale kwa amuna ao m' zintu zonse. Amuna, kondani 
akazi anu, inde monga Kristu unso nakonda eklesia, nadzi- 
pereka kwa ilo; kuti anangoyeretsa ilo, kunasambitsa ilo 
ndi kutsuka kwa madzi ndi mau, kuti anangopereka eklesia 
kwa le eka eklesia la kupambana, losali ndi banga kapena 
tsinya kapena tshintu tshina tshotere; koma kuti likakala 
loyera ndi lopanda tshirama. Inde tshointsho amuna 
akanakonda anso akazi ao monga matupi ao. Iemwe akonda 
nkazi watshi adzikonda: kuti palibe muntu ntawi yapita 
nakwira nyama yatshi; koma ailera naisunga, inde monga 
Kristu unso eklesia; tshifuka tiri dziwalo dza tupi latshi. 
Kwa tshifukwa tshimene muntu adzasia atatu atshi ndi amai 
atshi, ndimo adzagwirizana ndi nkazi watshi; ndimo awiri 
adzakala nyama imodzi. Kusadziwika kumene kuli kwa- 
kukuru: koma dinena ndi Kristu ndimo ndi eklesia. Koma 
onse kondani inso koanjanitswa akazi anu inde monga inu 
noka; ndimo nkazi aone kuti aope mamuna watshi. 


19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Za 


30 
31 


32 
93 


B24 


6 
2 
3 


i 


O N 


19 


20 


21 


AFESO. 6. 1- 


Ana, mverani atatu anu ndi amai anu m Mwini: kuti 
tshimene tshiri tshabwino. Lemekeza atatu ako ndi amai 
ako (omwe ali mau atshimodzi ndi lonjezano), kuti kungo- 
kala bwino ndi iwe, ndimo ungokala ndi moyo woutali pa 
dziko. Ndimo, inu atate, musaputa ana anu kwa kukwiira : 
koma lerani awo m’ kusulumula ndi kuambirira kwa Mwini. 

Akapolo, mverani awo omwe kwa nyama ali eni anu, 
ndi kuopa ndi kuntentemera, w umodzi wa mitima yanu, 
monga kwa Kristu; si mw njira ya kutshita-pa-maso, monga 
oseketsa a antu; koma monga akapolo a Kristu, kutshita 
kufuna kwa Mulungu kwa ntima; ndi kufuna kwabwino 
kuimirira, monga kwa Mwini, ndimo si kwa antu: kudziwa 
kuti tshintu tshabwino tshomwe onse atshita, tshomwe 
adzalandira anso kwa Mwini, kapena ali kapolo kapena 
mfulu. Ndimo, eni inu, tshitani zintu zimenezi kwa awo, 
ndimo lekani kuopetsa: kudziwa kuti Mwini wao ndi wanu 
ali m mwamba, ndimo ndi ie kulibe tsang'ko. 

Kwakutungo, limbikitsidwani m° Mwini, ndimo m’ mpa- 
mvu ya kulimba kwatshi. Bvalani tshamuna tshonse tsha 
Mulungu, kuti mungodziwa ku ima pa matshenjero a 
diabolos. Kuti kulimbana kwatu sikuli pa nyama ndi 
mwazi, koma pa maufumu, pa zimpamvu, pa oweruza a 
dziko a ndima umene, pa magulu anzimu a mpulupulu m’ 
malo akumwamba. Mwa kuti tukulani tshamuna tshonse 
tsha Mulungu, kuti mungodziwa ku kaniza m' siku loipa, 
ndimo, kunatshita konse, ku ima. Ndimo imani, kuna- 
mangidwa mtshuuno mwanu ndi nteradi, ndi kunabvala 
tshotshinjiriza tsha kudeka, ndimo kunabvala mapazi anu 
ndi kufotokoza kwa ivangeli wa ntendere; m’ zonse kutu- 
kula tshikopa tsha mvanu, ndi tshomwe mudzakala ndi 
mpamvu ku zima mibvi ya moto yonse ya wampulupulu. 
Ndimo tengani tshisoti tsha kupulumutsa, ndi mpeni wa 
nkondo wa Nzimu, womwe uli mau a Mulungu: ndi 
kupempera konse ndi kupempera, kupempera pa nsiku 
zonse m’ Nzimu, ndi kudikira kwa iko m’ kuyesabe konse 
ndi kupempa kwa oyera onse, ndi kwa ine, kuti kutshula 
kungopatsidwa kwa ine m° kutsegula nkamwa mwanga, ku 
dziwitsa ndi kulimbika kusadziwika kwa ivangeli, kwa 
komwe diri mtenga m’ maunyolo; kuti mwa iwo dingonena 
kolimbika, monga dikanalankula, 

Koma kuti inu unso mungodziwa zintu zanga, bwanje 
ditshita, Tikiko, mbali wokondedwa ndi woimirira wamvanu 


-1, 12. AFILIPI. 


m’ Mwini, adzadziwitsa kwa inu zintu zonse: emwe datu- 
miza kwa inu kwa kuyerekeza kumene nditu, kuti mungo- 
dziwa makalidwe anu, ndimo kuti angosangalatsa mitima 
yanu. 

Ntendere uli kwa abali, ndi kukonda ndi mvanu, kwa 
Mulungu Atate ndi Mwini Yesu Kristu. Kufatsa kuli ndi 
awo onse omwe akonda Mwini watu Yesu Kristu m’ kusa- 
bvunda. 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 


AFILIPI. 


AULOS ndi Timote, akapolo a Kristu Yesu, kwa oyera 

onse m’ Kristu Yesu omwe ali pa Filipi, ndi oya- 

ng'anira ndi oimirira: Kufatsa kwa inu ndi ntendere kwa 
Mulungu Atatu atu ndi Mwini Yesu Kristu. 

Dinena tshakoma kwa Mulungu wanga pa kumbukila 
kwanga konse pa inu, ntawi yonse m’ mapempo anga onse 
kwa inu nonse kupanga kupempa kwanga ndi tshimwemwe, 
kwa unzanu m kupititsa kwa ivangeli kwa dzua loamba 
kwa ntawi yatsopano; kumvana ndi tshintu tshimene 
nditu, kuti iemwe anaamba ntshito yabwino mwa inu adzaita 
kwa dzua la Yesu Kristu: inde monga tshiri tshabwino kwa 
ine ku kala ndi muwongo wotere kwa inu nonse, tshifuka 
dipotshera inu m' ntima wanga, mwa ambiri monga, m’ 
zomangira zanga ndi m kudzikana ndi kulimbikitsa kwa 
ivangeli, muli nonse ogawana ndi ine ndi kufatsa. Kuti 
Mulungu ali womariza wanga, bwanje difunitsa kwa inu 
nonse m’ nsisi zokoma za Kristu Yesu. Ndimo tshimene 
dipempera, kuti kukonda kwanu kungotshuruka kosuntira 
kuyenjezayenjeza m' kudziwa ndi kudziwitsa konse; kuti 
mungosimba zintu zomwe ziri zopambana; kuti mungokala 
oona ndi opanda tshimo kwa siku la Kristu; kudzazidwa 
ndi dzobala dza kudeka, dzomwe dziri mwa Yesu Kristu, 
kwa kupambana ndi kulemekeza kwa Mulungu. 

Koma difuna inu ku dziwa, abali, kuti zintu zomwe zina- 


325 


23 
24 


12 


326 AFILIPI. 1. 12- 


13 
14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 


21 
22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


80 


kala kwa ine zinafika kopambana kwa kupitirira kwa 
ivangeli ; tshointsho kuti zomangira zanga zinasonyezedwa 
m’ Kristu m gulu lonse la Pretorium, ndi kwa otsala onse ; 
ndimo kuti unyinji wa abali m Mwini, kuli omvana mwa 
zomangira zanga, ali olimbika opambana ku lankula mau a 
Mulungu opanda kuopa. Ena nditu auza Kristu inde kwa 
dano ndi ndeu; ndi ena anso kwa kufuna kwabwino: uyu 
aishitshita kwa kukonda, kudziwa kuti diikidwa kwa kudzi- 
kana kwa ivangeli: koma uyo auza Kristu kwa kugawa, si 
koona, kuganiza ku ukitsa sautso kwa ine m zomangira 
zanga. Nanga tshiani? koka kuti m’ njira zonse, kapena 
m’ tshinyengo kapena m nteradi, Kristu auzidwa; ndi mwa 
iko disekera, inde, ndidzasekera. Kuti didziwa kuti 
tshimene tshidzatembenuka kwa kupulumutsa kwanga, mwa 
kupempa kwanu ndi kukwanitsa kwa Nzimu wa Yesu 
Kristu, kwa kuyang'anira kolimba kwanga ndi kulinga- 
lira, kuti m’ tshabe didzapatsidwa manyazi, koma kuti ndi 
kulimbika konse, monga ntawi yonse, ishointsho tsopano onso 
Kristu adzapambanitsidwa m’ tupi langa, kapena ndi moyo, 
kapena ndi imfa. Kuti kwa ine ku kala ndi moyo kuli 
Kristu, ndi ku fa kuli kupindula. Koma ngati ku kala ndi 
moyo mw’ nyama,—ngati tshimene tshiri tshobala tsha 
ntshito yanga, pomwe tshomwe didzasang’ka sindidziwitsa. 
Koma diri m' kusing'kasing'ka pakati pa ziwiri, diri ndi 
kufuna ku muka ndi ku kala ndi Kristu; kuti kuli kwabwino 
kwambiri kopambana nditu: koma ku kalabe m' nyama 
kuli kufunidwa kopambana kwa inu. Ndimo kuli ndi ku- 
mvana kumene, didziwa kuti didzakalabe, inde, ndi ku 
kalabe ndi inu nonse, kwa kupitirira kwanu ndi tshimwemwe 
m’ mvanu; kuti kupambana kwanu kungotshuruka m 
Kristu Yesu mwa ine mwa kuona kwanga ndi inu unso. 
Koka lekani makalidwe a moyo anu ku kala koenera kwa 
ivangeli wa Kristu: kuti, kapena difika ndi ku ona inu 
kapena diribe, dingomva ndi makalidwe anu, kuti muima 
kolimba m’ Nzimu umodzi, ndi ntima umodzi ku yesa kwa 
mvanu wa ivangeli; ndimo m° palibe kantu muopsedwa 
ndi maliwongo: komwe kuli kwa awo tshizindikilo tsho- 
onedwa tsha kumwaza, konia tsha kupulumutsa kwanu, ndi 
tshimene kwa Mulungu; tshifuka kwa inu wapatsidwa 
kwa Kristu, si koka ku mvana ndi ie, koma anso ku mva 
kwa ie: kupotshera makangano amodzi omwe munaona 
mwa ine, ndimo tsopano mumva ali mwa ine. 


-2, 21. AFILIPI 


327 


Ndimo ngati kulipo kusangalatsa kwina m' Kristu, ngati 9 


kuiwaza kwina kwa kukonda, ngati unzatshi wina wa 
Nzimu, ngati nsisi zokoma zina ndi zisoni, dzazani tshi- 
mwemwe tshanga, kuti muli ndi muwongo umodzi, muli ndi 
kukonda kumodzi, muli ndi kuanja kumodzi, ndi muwongo 
umodzi; ķutshita palibe kantu mwa kugawa kapena mwa 
kudzitama, koma m' kusadzitama kwa muwongo onse kugani- 
zana ena abwino opambana awo oka; si onse a inu ku- 
yang'anira kwa zintu zanu, koma onse a inu unso kwa zintu 
za ena. Kalani ndi muwongo umene mwa inu, womwe 
unali inso m Kristu Yesu: emwe, ali m’ makalidwe a 
Mulungu, sanatshiganiza tshosekeretsa ku kala pa umodzi 
ndi Mulungu, koma nadzikutula, kutenga makalidwe a 
kapolo, kukala w kufaniza kwa antu; ndimo kupezedwa m’ 
makalidwe monga muntu, nadzitshepetsaą, kukala wamvera 
inde kwa imfa, e, imfa ya nkhwitshi. Mwa kuti inso Mulungu 
wamtalikitsa kwakutali, napatsa kwa ie dzina lomwe liri 
pamwamba pa maina onse; kuti m dzina la Yesu maondo 
onse akagwada, a zintu m’ mwamba ndi pa dziko ndi pansi 
pa dziko, ndimo kuti malilume onse akabvomera kuti Yesu 
Kristu ali Mwini, kwa kupambana kwa Mulungu Atate. 

Tshointsho kuti, okondedwa anga, inde monga mwamvera 
ntawi zonse, si monga m kuona kwanga koka, koma tsopano 
kwambiri kopambana m’ kulibe kwanga, tshitani kupulu- 
mutsa kwanu ndi kuopa ndi kuntentemera; kuti ali 
Mulungu emwe atshita mwa inu ku funa ndi ku tshita 
kwa kusekeretsa kwabwino kwatshi. Tshitani zintu zonse 
kopanda mandandaulo ndi makani; kuti mungokala kopanda 
tshulo ndi osatshimwitsa, ana a Mulungu opanda tshirama 
m’ kati m fuko lokotakota ndi losasamala, mwa omwe 
muonedwa monga miuni m’ dziko, kuturutsa mau a moyo; 
kuti dingopotshera ndi kantu ku pambana mw dzua la Kristu, 
kuti sindinatamanga m’ tshabe kapena sindinatshita m’ 
tshabe. Inde, ndimo ngati ditsiridwa pa nsembe ndi 
kuimirira kwa mvanu wanu, disekera, ndi kondwera ndi inu 
nonse : ndimo m’ njira imodzi inu unso musekera, ndi mu- 
kondwera ndi ine. 

Koma dilingalira m’ Mwini Yesu ku tumiza Timote 
nsanga kwa inu, kuti ine enso dingokala ndi kusangalala 
kwabwino, ntawi didziwa makalidwe anu. Kuti sindipo- 
tshera muntu ndi muwongo umodzi, emwe adzayang'anira 
koona kwa makalidwe anu. Kuti awo onse afuna zao, si 


2 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


328 AFILIPI. Jani 


2 


Do 


23 


24 
25 


26 
2N 


28 


29 
30 


zintu za Yesu Kristu. Koma mudziwa sonyezo la je, kuti, 
monga Mwana aimirira atate, tshointsho naimirira ndi ine 
m kupitirira kwa ivangeli. Ndimo ie dilingalira ku tumiza 
nsanga, monga nsanga monga didzaona bwanje kudzakala 
ndi ine: koma dimvana m Mwini kuti ine ndeka anso 
didzafika nsanga. Koma dinaganiza kufunidwa ku tumiza 
kwa inu Pafrodito, mbali wanga ndi wotshita nzanga ndi 
wankhondo nzanga, ndi mtenga wanu ndi woimirira kwa 
kufuna kwanga; kwa ntawi nafunitsa pa inu nonse, nabvuti- 
tsidwa, tshifuka munamva kuti anadwala: kuti nditu anali 
wodwala pafupi ndi imfa: koma Mulungu anali ndi nsisi 
paie; ndimo si pa ie eka, koma pa ine enso, kuti sindinango- 
kala ndi tshisoni pa tshisoni. Ndimo damtumiza kwatshangu 
kopambana, kuti, ntawi muona le enso, mungosekera, ndimo 
kuti dingokala ndi tshisoni tshatshing'ono tshopambana. 
Ndimo landirani le m' Mwini ndi tshimwemwe tshonse; ndi 
ganiza ndi otere ndi ulemu: tshifuka kwa ntshito ya Kristu 
nafika pafupi kwa imfa, kutaja moyo watshi ku kwanitsa 
kumene komwe kunalikupanda m’ kuimirira kwanu kwa ine. 


3 Kwakutungo, abali anga, kalani bwino m Mwini. 


2 


3 


o ~q 


10 


Kulemba zintu zimodzi kwa inu, kwa ine nditu sikuli 
kolema, koma kwa inu kuli kopulumuka. Tshenjerani ndi 
agaru, tshenjerani ndi otshita zoipa, tshenjerani ndi kudula; 
kuti ife tiri kudula, tomwe tipembedza ndi Nzimu wa 
Mulungu, ndimo tipambana m’ Kristu Yesu, ndimo sitiri ndi 
kumvana m nyama: ngati ine ndeka dinangopotshera 
kumvana inde m' nyama: ngati muntu wina aganiza ku 
potshera kumvana m nyama, ine kopambana nditu: 
wodulidwa dzua latshisanu ndi tshitatu, wa kubadwa kwa 
Sirayeli, wa fuko la Benyamin, Mhebere wa Ahebere; 
monga ndi mau, Mfarisi; monga ndi utshitsanzo, kuzunza 
eklesia; monga ndi kudeka komwe kuli m’ mau, wopezedwa 
wopanda tshulo. Koma zintu zomwe zinali kupindula kwa 
ine, Zimene daganiza kumwaza kwa Kristu. Inde nditu, 
ndimo diganiza zintu zonse kuli kumwaza kwa ubwino wa 
kudziwa kwa Kristu Yesu Mwini wanga : kwa emwe dinamva 
kumwaza kwa zintu zonse, ndimo diganiza izo zotaia, kuti 
dingopeza Kristu, ndimo dingopezedwa mwa je, sikupotshera 
kudeka kwa ine ndeka, inde kumene komwe kuli kwa mau, 
koma kumene komwe kuli mwa mvanu mwa Kristu, kudeka 
komwe kuli kwa Mulungu ndi mvanu: kuti dingodziwa le, 
ndi mpamvu ya kuukirira kwatshi, ndi unzatshi wa kumva 


-4. 8. AFILIPI. 329 


kwatshi, kukala kofanizidwa kwa imfa yatshi; ngati ndi 
kantu dingofika kwa kuukirira kwa akufa. Si kuti dala- 
ndira kali, kapena ditetsedwa kali: koma didzifulumiza, 
ngati kungokala kuti dingodziwitsa kumene kwa komwe 
enso dinadziwitsidwa ndi Kristu Yesu. Abali, sindidziganiza 
kosuntira kunadziwitsa : koma tshintu tshimodzi ditshita, 
kuiwala zintu zomwe ziri pambuiu, ndi kuturutsa patsogolo 
kwa zintu zomwe ziri patsogolo, didzifulumiza kwa tshigwiro 
kwa tshosekeretsa tsha kuitana kwa mwamba kwa Mulungu m° 
Kristu Yesu. Ndimo ife, monga ambiri monga ali akuta, tikale 
ndi muwongo wotere: ndimo ngati m' kantu muli ndi muwongo 
wina, inde umene Mulungu adzasonyeza kwa inu: koka, kwa 
pomwe tafika kali, ndi mulinganizo umene umodzi tiende. 

Abali, kalani odzifanizirana a ine, ndimo yang'anirani awo 
omwe aenda tshointsho inde monga mwapotshera ife kwa 
sonyezo. Kuti ambiri aenda, ndi omwe dinauza inu ntawi 
zambiri, ndimo tsopano diuza inu inde kulira nsozi, kuti ali 
maliwongo a nkhwitshi ya Kristu: nsonga ya omwe iri 
kumwaza, mulungu wa omwe ali mimba, ndi kupambana 
kwa omwe ali m manyazi ao, omwe asamala zintu za pansi. 
Kuti umzinda watu uli m mwamba; kwa komwe enso 
tilindira kwa Mpulumutsi, Mwini Yesu Kristu: emwe adza- 
panga anso tupi la kutshepetsedwa kwatu, kuti lingofanizidwa 
kwa tupi la kupambana kwatshi, kwa kutshita mwa komwe 
ali ndi mpamvu inde ku ika pansi zintu zonse kwa ie eka. 

Tshointsho kuti, abali anga okondedwa ndi ofunitsidwa, 
tshimwemwe tshanga ndi tshisoti tshotshuka, tshointsho 
imani m Mwini, okondedwa anga. 

Ditaulira Wodiya, ndimo ditaulira Sintike, ku kala ndi 
muwongo umodzi m’ Mwini. Inde, dipempa iwe enso, watshi- 
gologolo nzanga woona, tangata akazi ameue, kuti anatshita 
ndi ine m’ ivangeli, ndi Klemento onso, ndi otsala a otshita 
anzanga, maina a omwe ali m* buku la moyo. 

Kalani bwino m’ Mwini ntawi zonse: enso didzanena, 
Kalani bwino. Lekani kuanja kwanu ku dziwidwa kwa 
antu onse, Mwini ali pafupi. M’ palibe kantu kalani 
kofunsafunsa; koma m zintu zonse ndi kupempera ndi 
kupempa ndimo ndi kunena tshakoma mafunso anu adzi- 
widwe kwa Mulungu. Ndimo ntendere wa Mulungu, 
womwe upitirira kudziwitsa konse, kudzadikira mitima 
yanu ndi maganizo anu m' Kristu Yesu. 

Kwakutungo, abali, zintu zomwe ziri zanteradi, zintu 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


1% 


18 


19 


20 
21 


o N 


Ha 


M Or 


330 AFILIPI. 4. 8- 


zomwe ziri zaulemu, zintu zomwe ziri zodeka, zintu zomwe 
ziri zoyera, zintu zomwe ziri zabwino, zintu zomwe ziri 
za mbiri yabwino; ngati ulipo umuntu wina, ndimo ngati 
kulipo kulemekeza kwina, ganizani ndi zintu zimenezi. 
Zintu zomwe munapunzira ndi munalandira ndi munamva 
ndi munaona mwa ine, ziutu zimenezi tshitani: ndi 
Mulungu wa ntendere adzakala ndi inu. 

Koma disekera kwambiri m' Mwini, kuti tsopano pomwe 
mwafulumiza anso kuganiza kwanu kwa ine; mwa kuti 
munaganiza nditu, koma munapanda pofatsa. Si kuti 
dinena ndi kufunidwa: kuti dapunzira, m' makalidwe anje 
diri, momwe ku kala kosekera. Didziwa bwanje ku tshepe- 
tsedwa, ndimo didziwa anso bwanje ku tshuruka: m 
tshintu tshonse ndi m’ zintu zonse dapunzira mtseri kudza- 
zidwa ndi ku mva njala, ku tshuruka ndi ku funira. 
Didziwa ku tshita zintu zonse mwa iemwe alimbikitsa ine. 
Koma munatshita bwino, kuti munali ndi unzanu ndi sautso 
yanga. Ndimo inu noka anso mudziwa, inu Afilipi, kuti m’ 
kuiamba kwa ivangeli, ntawi dinatshoka kwa Makedoniya, 
palibe eklesia linali ndi unzanga ndi ine m’ tshintu tsha kupa- 
tsa ndi kulandira, koma inu noka; kuti inde m’ Tesalonika 
munatumiza kamodzi ndi kamodzi kwa kufunidwa kwanga. 
Si kuti difunira ntulo; koma difunira tshobala tshomwe 
tshikula kwa inu. Koma dipotshera zintu zonse, ndimo 
ditshuruka: didzazidwa, kunalandira kwa Pafrodito zintu 
zomwe zinafika kwa inu, fungo la tshonung'kira tshabwino, 
nsembe yolandiridwa, yosekeretsa bwino kwa Mulungu. 
Ndimo Mulungu wanga adzadzazitsa kufunidwa konse kwa 
inu, kwa zolemera zatshi m’ kupambana m’ Kristu Yesu. 
Ndimo kwa Mulungu watu ndi Atate kukale kupambana 
kwa magonero a magonero. Amen. 

Utsani oyera onse m’ Kristu Yesu. Abali omwe ali ndi 
ine autsa inu. Oyera onse autsa inu, kopambana awo omwe 
ali a banja la Kesare. 

Kufatsa kwa Mwini Yesu Kristu kukale ndi nzimu 
wanu, 


—1. 16. AKOLOSE, 331 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 
AKOLOSE. 


AULOS, mpostile wa Kristu Yesu mwa kufuna kwa 
P Mulungu, ndi Timote mbali watu, kwa oyera ndi 
abali amvanu m’ Kristu omwe ali pa Kolose: Kufatsa kwa 
inu ndi ntendere kwa Mulungu Atatu atu. 

Tinena tshakoma ku Mulungu Atate wa Mwini watu 
Yesu Kristu, kupempera ntawi zonse kwa inu, kunamva 
ndi mvanu wanu m?’ Kristu Yesu, ndimo ndi kukonda 
komwe mupotshera kwa oyera onse, tshifuka tsha kuli- 
ngalira komwe kuikidwa kwa inu m miamba, ndi komwe 
munamva kali m’ mau a nteradi wa ivangeli, omwe anafika 
kwa inu; inde monga ali inso m’ dziko lonse kubala dzobala 
ndi kukulitsa, monga atshita mwa inu unso, kwa siku 
munamva ndi munadziwa kufatsa kwa Mulungu m nteradi; 
inde monga munapunzira kwa Epafra kapolo nzatu woko- 
ndedwa, emwe ali woimirira wamvanu wa Kristu kwa ife, 
emwe enso nauza kwa ife kukonda kwanu m Nzimu. 

Kwa tshifukwa tshimene ife enso, kwa dzua tinamva, 
sitireka ku pempera ndi ku pempa kwa inu, kuti mungo- 
dzazidwa ndi kudziwa kwa kufuna kwatshi w nzeru ndi 
kudziwa zonse zanzimu, ku enda koenera kwa Mwini kwa 
kusekeretsa konse, kubala tshobala m’ ntshito yonse yabwino, 
ndi kukulitsa m' kudziwa kwa Mulungu; kulimbitsidwa 
ndi mpamvu yonse, kwa kulimbika kwa kupambana kwatshi, 
kwa kulongosola konse ndi kumva kutali ndi tshimwemwe ; 
kunena tshakoma kwa Atate, "emwe anapanga ife oenera 
kukala ogawana a kuloa kwa oyera m’ kuunika; emwe 
anapulumutsa ife kwa mpamvu ya ndima, ndimo nasintanitsa 
ife mwa dziko la Mwana wa kukonda kwatshi; mwa emwe 
tipotshera kuomboledwa kwatu, kukululukiridwa kwa zoipa 


zatu: emwe ali fanizo la Mulungu wosaoneka, wobadwa 


woiamba wa kupanga konse; kuti mwa ie zintu zonse 
zinapangidwa, m° miamba ndi pa dziko, zintu zoonekedwa 
ndi zintu zosaonekedwa, kapena mipando yotshuka kapena 
umwini kapena maufumu kapena zimpamvu; zintu zonse 


: 


LI 


10 


11 


14 


15 


16 


332 AKOLOSE. 1. 16- 


E 
18 


19 
20 


2 


22 


23 


24 


25 
26 


27 


28 


29 


9 


zinapangidwa mwa le, ndi kwa le; ndimo ali patsogolo pa 
zintu zonse, ndimo mwa ie zintu zonse zikala. Ndimo ie ali 
mutu wa tupi, eklesia: emwe ali kuiamba wobadwa woiamba 
kwa akufa; kuti m zintu zonse anangopotshera kupitirira 
Kuti kunali kusekera kwabwino kwa Atate kuti mwa le 
kudzaza konse kukakala; ndimo mwa ie ku anjanitsa zintu 
zonse kwa ie eka, kunapanga ntendere mwa mwazi wa 
nkhwitshi yatshi; mwa ie, dinena, kapena zintu pa dziko, 
kapena zintu m miamba. Ndimo inu, w ntawi yapita 
munapangidwa alendo ndi maliwongo m’ muwongo wanu m’ 
ntshito zoipa zanu, kosuntira tsopano waanjanitsa m’ tupi la 
nyama yatshi mwa imfa, ku pereka inu oyera ndi opanda 
tshirama ndi osadziwa ku sulumulidwa patsogolo pa le: 
ngati kuli tshointsho kuti mukalabe m' mvanu, ozikidwa ndi 
olimbika, ndimo si osuntidwa kwa kulingalira kwa ivangeli 
womwe munamva, womwe unauzidwa m’ kupanga konse 
pansi pa mwamba; ndi womwe ine Paulos dinapangidwa 
woimirira. 

Tsopano disekera m’ kumva kwanga kwa inu, ndimo 
didzaza pa pande langa tshimene tshomwe tshirikupanda tsha 
masautso a Kristu m’ nyama yanga kwa tupi latshi, lomwe 
liri eklesia; ndi lomwe dinapangidwa woimirira, kwa udindo 
wa Mulungu womwe unapatsidwa kwa inu, ku dzaza mau a 
Mulungu, inde kusadziwika komwe kunabisidwa kwa 
magonero ndi kwa mafuko: koma tsopano tshasonyezedwa 
kwa oyera atshi, kwa omwe Mulungu anasekera ku dziwitsa 
zomwe ziri zolemera za kupambana kwa kusadziwika kumene 
mwa Mitundu, komwe kuli Kristu mwa inu, kulingalira kwa 
kupambana: emwe tiuza, kuambirira antu onse ndi ku- 
punzitsa antu onse m’ nzeru zonse, kuti tingopereka antu 
onse akuta m Kristu; kwa pomwe ditshita anso, kudzi- 
fulumiza kwa kutshita kwatshi, komwe kutshita mwa ine 
kolimba. 

Kuti difuna inu ku dziwa bwanje kwakukuru didzifulumiza 
kwa inu, ndi kwa awo pa Lawodikeya, ndi kwa ambiri 
monga sanaona nkope yanga m’ nyama; kuti mitima yao 
ingosangalatsidwa, awo kugwirizanidwa m° kukonda, ndi 
kwa zolemera zonse za kulimbitsa kodzaza kwa kudziwitsa, 
kuti angodziwa kusadziwika kwa Mulungu, inde Kristu, mwa 
emwe zolemera zonse za nzeru ndi kudziwa zibisidwa. 


4 Dinena tshimene, kuti palibe modzi angonyenga inu ndi 


ð 


kukantshizira kwa kunena. Kuti ngati diribe m nyama, 


-2, 33. AKOLOSE. 


kosuntira diripo ndi inu m’ Nzimu, kusekera ndi kuona 
kundandalika kwanu, ndi kulimbitsa kwa mvanu wanu m’ 
Kristu. 

Ndimo monga munalandira Kristu Yesu Mwini, ishointsho 
muenda mwa le, osindidwa ndi omangidwa mwa le, ndi 
olimbitsidwa m’ mvanu wanu, inde monga munapunzitsidwa, 
kutshuruka m kunena tshakonia. 

Yang'anirani kani kudzakala modzi wina emwe apasula 
inu mwa kukonda-nzeru kwatshi ndi tshinyengo tshatshabe, 
pambuiu mwambi wa antu, pambuiu zolamba za dziko, 
ndimo si pambuiu Kristu: kuti mwa ie kukala kudzaza 
konse kwa Umulungu kwatupi, ndimo mwa ie mudzazidwa, 
emwe ali mutu wa ufumu wonse ndi mpamvu: mwa emwe 
enso munadulidwa ndi kudula sikupangidwa ndi manja, m 
kubvula kwa tupi la nyama, w kudula kwa Kristu; 
kunaikidwa m° mwanda ndi ie m’ mbapatisma, momwe 
munaukitswa anso ndi ie mwa mvanu m’ kutshita kwa 
Mulungu, emwe anaukitsa ie kwa akufa. Ndimo inu, 
munali akufa mwa matshimo anu ndi kusadula kwa nyama 
yanu, inu, dinena, anafulumizana ndi ie, kunakululukiridwa 
ife matshimo atu onse; kunafafanizidwa tshomangira tshole- 
mbedwa m°’ mauzo tshomwe tshinali pa ife, tshomwe tshinali 
pandunji pa ife: ndimo anatshitshotsa kwa njira, kukomera 
itsho pa nkhwitshi; kunabvulidwa kwa ie eka maufumu ndi 
zimpamvu, napanga kusonya kwa izo poyera, kupambana pa 
izo mwa iko. 

Ndimo palibe muntu aweruze inu ndi kudia, kapena 
ndi kumwa, kapena ndi tshifukwa tsha siku lakudia, 
kapena ndi mwezi watsopano kapena ndi dzua la 
sabata: zomwe ziri tshitunzi tsha zintu zomwe zirinkudza,; 
koma tupi liri la Kristu. Palibe muntu alande inu kwa 
sekeretso lanu ndi kusadzitama kofuna ndi kupembedza 
kwa anjelo, kukala m' zintu zomwe waona, kutupitsidwa 
kwaishabe ndi muwongo watshi wanyama, ndimo si 
kugwiritsa Mutu, kwa womwe tupi lonse, kunakwanitsidwa 
ndi kunagwiritsidwa mwa zinkonyo ndi zomangira, likula 
ndi kukula kwa Mulungu. 

Ngati munafa ndi Kristu kwa zoiamba za dziko, bwanje, 
monga ngati kukala ndi moyo m' dziko, mudziika pansi pa 
mauzo, Musagwira, kapena musalawa, kapena musatosa 
(zintu zomwe zonse ziri ku mwaza ndi kutshita nazo), 
pambuiu mau ndi mapunzitso a antu? Zintu zomwe 


333 


13 


14 


20 


21 
22 
23 


334 AKOLESE. 2. 23- 


zipotshera nditu kusonya kwa nzeru m' kufuna-kupembedza, 
ndi kusadzitama, ndi kulimba kwa tupi; koma ziri zopanda 
ntengo pa kudzaza kwa nyama. 
3... Ndimo ngati munaukitsidwa ndi Kristu, funani zintu zomwe 
ziri za mwamba, pomwe Kristu ali, kukalitsidwa pa dzanja 
lamanja la Mulungu. Ikani muwongo wanu pa zintu zomwe 
ziri za mwamba, si pa zintu zomwe ziri pa dziko. Kuti 
munafa, ndimo moyo wanu ubisidwa ndi Kristu mwa 
4 Mulungu. Ntawi Kristu, emwe ali moyo watu, adzaso- 
nyezedwa, pomwe inu unso ndi ie mudzasonyezedwa m' 
kupambana. 
5 Ndimo ipani dziwalo dzanu dzomwe dziri pa dziko; 
dama, kusatsuka, kufunitsa, kufuna koipa, ndi kusirira, 
komwe kuli kupembedza mafano; kwa zintu zomwe kufika 
kukwiira kwa Mulungu pa ana a kusamvera; mwa zomwe 
munaenda anso kali, ntawi munakala ndi moyo mwa zintu 
8 zimenezi. Koma tsopano tshotsani inso zonse zimenezi; 
kukwia, kukwiira, madano, kunyoza, kunena kwakumanyazi 
9 mwa nkamwa mwanu: musanamizana; kuona kuti mwa- 
10 bvula muntu wakali ndi ntshito zatshi, ndimo mwabvala 
muntu watsopano, emwe alikufotokozedwa kwa kudziwa 
11 pambuiu fanizo la ie emwe anapanga le: pomwe kusadziwa 
ku kala Mgrike ndi Myuda, kudula ndi kusadula, mbaribari, 
Mskite, kapolo, mfulu: koma Kristu ali zonse, ndi mwa 
zonse. 
12 Ndimo bvalani, monga osang'kidwa a Mulungu, oyera 
ndi okondedwa, ntima wa tshisoni, kukoma, kusadzitama, 
13 kuyanja, kumva kutali; kulekerezana, ndi kukululukirana, 
ngati muntu modzi apotshera tshulo pa wina; inde monga 
14 Mwini anakululukira inu, tshointsho onso tshitani: ndimo 
kopambana zintu zonse zimenezi bvalani kukonda, komwe 
19 kuli tshomangira tsha kuta. Ndimo ntendere wa Kristu 
ulekanitse m' mitima yanu, kwa womwe enso munaitanidwa 
16 m tupi limodzi; ndimo kalani oyamika. Mau a Kristu 
akale mwa inu kolemera m nzeru zonse; kupunzitsa ndi 
kuambirirana ndi masalmo ndi zinyimbo ndi nyimbo 
zanzimu, kuimba ndi kufatsa w mitima yanu kwa Mulungu. 
17 Ndimo tshomwe mutshita, m mau kapena m’ ntshito, 
tshitani zonse m’ dzina la Mwini Yesu, kunena tshakoma ku 
Mulungu Atate mwa le. 
18 Akazi, kalani pansi pa amuna anu, monga kuli bwino 
19 m Mwini. Amuna, kondani akazi anu, ndimo musakala 


co n 


ID 


-4. 16. AKOLOSE. 


okwia ndi awo. Ana, mverani atatu anu ndi amai anu m’ 
zintu zonse, kuti tshimene tshiri tshosekeretsa bwino m 
Mwini. Atate, musabvuta ana anu, kuti sadzatopetsedwa. 
Akapolo, mverani m zintu zonse awo omwe ali eni anu 
kwa nyama; si ndi ntshito pa maso, monga osekeretsa-antu, 
koma m’ umodzi wa ntima, kuopa Mwini: tshomwe mutshita, 
gwirani ntshito ndi ntima, monga kwa Mwini, ndimo si kwa 
antu; kudziwa kuti kwa Mwini mudzalandira kulipira kwa 
kuloa: muimirira Mwini Kristu. Kuti iemwe atshimwa 
adzalandira anso kwa tshimo lomwe watshita: ndimo kulibe 
tsang'ko. Eni, perekani kwa akapolo anu tshimene tshomwe 
tshiri tshodeka ndi tshaumodzi; kudziwa kuti inu unso muli 
ndi Mwini m’ mwamba. 

Mukalabe kolimbika m’ pempero, kudikira momwe ndi 
kunena tshakoma; ndi inso kupempera kwa ife enso,.kuti 
Mulungu angotsegula kwa ife tshitseko kwa mau, ku la- 
nkula kusadziwika kwa Kristu, kwa komwe diri inso m’ 
zomangira; kuti dingokusonyeza, monga dikanalankula. 
Endani m’ nzeru kwa awo omwe ali kunja, kuombola ntawi. 
Kunena kwanu kukale ndi kufatsa ntawi zonse, kukometsedwa 
ndi ntshere, kuti mungodziwa bwanje mukanaiang’ka onse. 

Zintu zanga zonse Tikiko adzadziwitsa kwa inu, mbali 
wokondedwa ndi woimirira wamvanu ndi kapolo nzanga m’ 
Mwini: emwe datumiza kwa inu kwa kuyerekeza kumene 
nditu, kuti mungodziwa makalidwe atu, ndimo kuti 
angosangalatsa mitima yanu; ndimo ndi Onesimo, mbali 
wamvanu ndi wokondedwa, iemwe ali modzi wa inu. 
A dzadziwitsa kwa inu zintu zonse zomwe ziishilidwa pano. 

Aristarko womangidwa nzanga autsa imu, ndi Marko, 
mwana wa mpwatshi wa amai atshi a Barnaba (ndi emwe 
munalandira mau; ngati afika kwa inu, landirani le), ndi 
Yesu, emwe atshedwa Yusto, omwe ali a kudula: amene 
oka ali otshita anzanga kwa dziko la Mulungu, antu omwe 
mwakala kusangalatsa kwa ine. Epafra, emwe ali modzi wa 
inu, kapolo wa Kristu Yesu, autsa inu, ntawi yonse 
kudzifulumiza kwa inu m mapempero atshi, kuti mungoima 
akuta ndi olimbitsidwa kodzaza m° kufuna konse kwa 
Mulungu. Kuti dimariza ie, kuti ali ndi ntshito yambiri 
kwa inu, ndi kwa awo m' Lawodikeya, ndimo kwa awo m’ 
Yirapoli. Luka, sing'anga wokondedwa, ndi Dema autsa 
inu. Utsani abali omwe ali mw Lawodikeya, ndi Nimfa, ndi 
eklesia lomwe liri m’ nyumba yao. Ndimo ntawi epistola 


339 
20 


21 
22 


23 


24 
25 


4 


o wy 


Q ar e 


li 


12 


13 


14 
15 
16 


336 I. ATESALONIKA. 4. 16- 


limene lawerengedwa mwa inu, werengetsani ilo inso ni 
eklesia la Alawodikeya; ndi kuti inu unso muwerenga 
17 epistola kwa Lawodikeya. Ndimo nenani kwa Arkipo, 
Tshenjera ndi kuimirira komwe walandira m' Mwini, kuti 
ukudzaze. 
18 Kuutsa kwa ine Paulos ndi dzanja langa loka. Kumbu- 
kilani zomangira zanga. Kufatsa kukale ndi inu. 








EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOS KWA 
ATESALONIKA. 


1 AULOS, ndi Silvano, ndi Timote, kwa eklesia la Atesa- 
lonika m Mulungu Atate ndi Mwini Yesu Kristu: 
Kufatsa kwa inu ndi ntendere. 
Tinena tshakoma kwa Mulungu kwa inu nonse ntawi 
3 zonse, kutshula ndi inu m mapempero atu; kukumbukila 
kopanda kureka ntshito yanu ya mvanu ndi ntshito ya 
kukonda ndi kulongosola kwa kulingalira m Mwini watu 
4 Yesu Kristu, patsogolo pa Mulungu watu ndi Atate; kudziwa, 
5 abali okondedwa ndi Mulungu, kusang'kwa kwanu, tshifuka 
kuti ivangeli watu usanafika kwa inu m° mau oka, koma 
anso mw mpamvu, ndi m’ Nzimu Woyera, ndimo m kulimbi- 
tsa-kudzaza kwakukuru; inde monga mudziwa makalidwe 
6 anje a antu tinadzisonyeza ku inu kwa inu. Ndimo muna- 
kala ofanizira a ife, ndi a Mwini, kunalandira mau m' 
sautso yambiri, ndi tshimwemwe tsha Nzimu Woyera; 
7 monga kuti munakala sonyezo kwa onse omwe amvana m’ 
8 Makedoniya ndi w Akaya. Kuti kwa inu anabukitsa mau 
a Mwini, si koka mw Makedoniya ndi Akaya, koma m’ malo 
onse mvanu wanu kwa Mulungu unaturuka; monga kuti 
9 sitifuna ku lankula kantu. Kuti iwo oka abukitsa ndi ife 
makalidwe anje a kuloa tinapotshera kwa inu; ndi bwanje 
munatembenuka ku Mulungu kwa mafano, ku imirira 
10 Mulungu wamoyo ndi woona, ndimo ku lindira kwa Mwana 
watshi kwa kumwamba, emwe naukitsa kwa akufa, inde 
Yesu, emwe atipulumutsa kwa kwiira kulinkudza. 


o 


E7. I. ATESALONIKA. 337 


Kuti inu noka, abali, mudziwa kuloa kwanu kwa inu, 9 
kuti kusanapezedwa tshabe: koma kunamva patsogolo, ndimo 2 
kunatshitidwa nai” koipa, monga mudziwa, pa Filipi, tina- 
kula ndi kulimba ntima m’ Mulungu watu ku lankula kwa 
inu ivangeli wa Mulungu m’ kumenyana kwambiri. Kuti 3 
kutaulira kwatu si kuli kwa kutshimwa, kapena kwa kusa- 
tsuka, kapena m° tshinyengo: koma inde monga tasimbidwa 4 
ndi Mulungu kumvanidwa ndi ivangeli, tshointsho tilankula ; 
si monga kusekeretsa antu, koma Mulungu emwe ayesa 
mitima yatu. Kuti kapena pa ntawi ina sitinapezedwa 3 
kutshita ndi mau a kukometsera, monga mudziwa, kapena 
tshopfundira tsha kusirira, Mulungu ali womariza; kapena 6 
si kufuna kupambana kwa antu, kapena kwa inu, kapena 
kwa ena, ntawi tinangokala olemerera, monga apostile a 
Kristu. Koma tinali aulere pakati pa inu, monga ntawi 
mulezi alera ana atshi: inde tshointsho, kuli kufuna kokonda 
kwa inu, tinali osekera bwino ku patsa kwa inu, si ivangeli 
wa Mulungu woka, koma anso mizimu yatu, tshifuka muna- 
kala okondedwa nditu kwa ife. Kuti mukumbukila, abali, 9 
ntshito yatu ndi kupwetekwa: kutshita usiku ndi usana, 
kuti sitinangolemeretsa modzi wa inu, tinauza kwa inu 
ivangeli wa Mulungu. Muli omariza, ndi Mulungu wunso, 10 
bwanje koyera ndi kodeka ndi kopanda tshulo tinadzitangata 
kwa inu nomwe amvana: monga mudziwa bwanje tinatshita 11 
ndi onse a inu, monga atate ndi ana atshi, kutaulira inu, 
ndi kufulumiza :nu, ndi kumariza, kwa nsonga kuti muka- 12 
enda koenera kwa Mulungu, emwe aitana inu mwa dziko 
latshi ndi kupambana. 

Ndimo kwa tshifukwa tshimene ife enso tinena tshakoma 13 
kwa Mulungu kopanda kureka, kuti, ntawi munalandira 
kwa ife mau a kumva, inde mau a Mulungu, munaalandira si 
monga mau a antu, koma, monga ali m' nteradi, man 2 
Mulungu, omwe enso atshita mwa inu nomweamvana. Kuti 14 
inu, abali, munakala ofanizira a maeklesia a Mulungu omwe 
ali m' Yudeya m' Kristu Yesu: kuti inu unso munamva 
zintu zamodzi kwa omwe a fuko lanu, inde monga natshita a 
Ayuda; omwe anapa Mwini Yesu ndi aprofeti, naturutsa 15 
ife, ndimo osasekeretsa Mulungu, ndimo anali pandunji pa 
antu onse; kuletsa ife ku lankula ndi Mitundu kuti ingo- 16 
pulumutsidwa; kudzaza matshimo ao ntawi zense: koma 
kwiira kunafika pa awo kwa kutungo. 

Koma ife, abali, kuishotsedwa kwa inu kwa nsiku 17 

YA 


00 N 


338 I. ATESALONIKA. 2. 17- 


yeing'ono, ndi nkope, si ndi ntima, tinayerekeza kwambiri 
kopambana ku ona nkope yanu ndi kufuna kwambiri: 
18 tshifuka tinakafuna ku fika kwa inu, ine Paulos karnodzi 
19 ndi inso; ndimo Satana natshedwetsa ife. Kuti kulingalira 
kwatu kuli tshiani, kapena tshimwemwe, kapena tshisoti 
tshotshuka tsha kupambana? Kodi simuli inu, patsogolo 
20 pa Mwini watu Yesu pa kufika kwatshi? Kuti muli kupa- 
mbana kwatu ndi tshimwemwe tshatu. 
2 Mwa kuti ntawi sitinadziwa anso ku lekereza, tinaganiza 
2 bwino ku siidwa pambuiu pa Atene oka; ndimo tinatumiza 
Timote, mbali watu ndi woimirira wa Mulungu m’ ivangeli 
wa Kristu, ku limbikitsa inu, ndi ku sangalatsa inu ndi 
3 mvanu wanu; kuti palibe muntu asuntidwa ndi masautso 
amene; kuti inu noka mudziwa kuti kwa amene tiikidwa. 
4 Kuti nditu, ntawi tinali ndi inu, tinauza inu kali kuti tiri 
ku mva sautso; inde monga kunakala, ndimo mudziwa. 
5 Kwa tshifukwa tshimene ine enso, ntawi sindinadziwa kv 
lekereza ntawi ina, dinatumiza kuti dinangodziwa mvanu 
wanu, kani ndi kantu wonyenga ananyenga inu, ndimo 
6 ntshito yatu ikakala yatshabe. Koma ntawi Timote anafika 
inde tsopano ku ife kwa inu, natenga kwa ife makalidwe 
abwino a mvanu wanu ndi kukonda, ndi kuti muli ndi 
kukumbukila kwabwino kwa ife ntawi yonse, kufunitsa 
7 kutiona, inde monga ife enso ku ona mu; kwa tshifukwa 
tshimene, abali, tinasangalatsidwa pa inu mwa tshisoni 
8 tshatu tshonse ndi sautso mwa mvanu wanu: kuti tsopano 
9 tiri ndi moyo, ngati muima kolimba m’ Mwini. Kuti 
kunena tshakoma kwanje tidziwa ku bweza anso kwa 
Mulungu kwa inu, kwa tshimwemwe tshonse ndi tshomwe 
10 tisekera kwa inu patsogolo pa Mulungu watu; usiku ndi 
msana kupempera kwambiri kuti tingoona nkope yanu, ndi 
tingotetsa tshomwe tshirikupanda mu mvanu wanu? 
11 Ndimo Mulungu watu ndi Atate ie eka, ndi Mwini watu 
12 Yesu, asonye njira yatu kwa inu: ndimo Mwini apange inu 
ku kulitsa ndi ku tshurutsa m' kukonda modzi kwa wina, 
ndi kwa antu onse, inde monga ife enso titshita kwa inu; 
13 monga kuti angolimbikitsa mitima yanu yopanda tshulo m’ 
kuyera patsogolo pa Mulungu watu ndi Atate, pa kufika 
kwa Mwini watu Yesu ndi oyera atshi onse. 
4 Ndimo kwakutungo, abali, tipempa ntitaulira inu m’ Mwini 
Yesu, kuti, monga munalandira kwa ife bwanje mukanaenda 
ndi mukanasekeretsa Mulungu, inde monga muenda,—kuti 


-5. 4. I. ATESALONIKA. 


mutshurutse koyenjezerayenjezera. Kuti mudziwa mauzo 
anje tinapatsa inu mwa Mwini Yesu. Kuti kumene kuli 
kufuna kwa Mulungu, inde kuyeretsa kwanu, kuti muleka 
kwa dama; kuti onse a inu adziwa bwanje kudzipotshera 
ndi tshiwira tshatshi m' kuyeretsa ndi ulemu, si m' kufu- 
nitsa kwa kufuna, inde monga Mitundu yomwe yosadziwa 
Mulungu; kuti palibe muntu atshenjerera, natshimwa ndi 
mbali watshi m’ tshintu: tshifuka Mwini ali wozimbula m’ 
zintu zonse zimenezi, monga anso ife tinatshenjeza inu kali 
ntinamariza. Kuti Mulungu sanaitana ife kwa kusatsuka, 
koma m’ kuyeretsa. Ndimo ie emwe ataia, wosatala muntu, 
koma Mulungu, emwe apatsa Nzimu Woyera watshi kwa inu. 

Koma ndi kukonda kwa abali musakala ndi uko kuti 
modzi alemba kwa inu: kuti inu noka mupunzitsidwa ndi 
Mulungu ku kondana; kuti nditu mukutshita kwa abali 
onse omwe ali m’ Makedoniya lonse. Koma titaulira inu, 
abali, kuti mutshurutse kuyenjezerayenjezera; ndi kuti 
muyerekeze ku kala otshete, ndimo ku tshita ntshito yanu, 
ndimo ku tshita ndi manja anu, inde monga tinauza inu; 
kuti mungoenda kwaulemu kwa awo omwe ali kunja, 
ndimo mungofunira palibe kantu. 

Koma sitifuna inu ku kala opulukira, abali, ndi awo 
omwe agona; kuti musakala ndi tshisoni, inde monga 
otsala, omwe osapotshera kulingalira. Kuti ngati timvana 
kuti Yesu anafa ndimo nauka anso, inde tshointshi awa 
anso omwe anagona mw’ Yesu Mulungu adzatenga ndi ie. 
Kuti tinena tshimene kwa inu ndi mau a Mwini,kuti ifetomwe 
tiri amoyo, tomwe tisiidwa kwa kufika kwa Mwini, sitidzapita 
patsogolo pa awo omwe anagona. Kuti Mwini ie eka adzatsika 
kwa kumwamba, ndi kupfula, ndi liu la njelo-wang'kuru, 
ndimo ndi lipenga la Mulungu : ndimo akufa m’ Kristu adza- 
uka poiamba: pomwe ife tomwe tiri amoyo, tomwe tisiidwa, 
tidzakwatulidwa nao m mitambo, ku komana ndi Mwini m 


339 


Ot A o yY 


ker) 


13 


14 


16 


17 


mlengalenga: ndimo tshointsho tidzakala ntawi yonse ndi ” 


Mwini. Mwa kuti sangalatsanani ndi mau amene. 

Koma ndi zintawi ndi zinsiku, abali, musali ndi uko kuti 
kantukalembedwa kwa inu. Kutiinu noka mudziwa kota kuti 
siku la Mwini tshointsho lifika monga woba musiku. Ntawi 
alikunena, Ntendere ndi kupulumuka, pomwe kumwaza kwa- 
nsangu ku fika pa awo, monga kupwetekwa pa nkazi ndi 
mwana; ndimo osadziwa nditu ku pulumuka. Koma inu, 
abali, simuli mundima, kuti siku limene likafikiriza inu monga 


ew 
o wI œ 


340 I. ATESALONIKA. 5. 4- 


5 woba: kuti inu nonse muli ana a kuunika, ndi ana a 
6 msana: ife sitiri a usiku, kapena a ndima; ndimo tsho- 
intshi leka ife sikugona, monga otsala, koma lekani ife ku 
7 dikira ndimo ku kala kosaledzera. Kuti awo omwe agona 
tulo agona tulo usiku; ndimo awo omwe ali oledzera ali 
8 oledzera usiku. Koma lekani ife, monga tiri a msana, 
ku kala kosaledzera, kubvala mtshinjirizo wa mvanu ndi 
kukonda; ndi kwa tshisoti, kulingalira kwa kupulumutsa. 
9 Kuti Mulungu naikidwa ife si kwa kukwiira, koma kwa 
kulandira kwa kupulumutsa mwa Mwini watu Yesu Kristu, 

10 emwe anafera kwa ife, kuti, kapena tiri maso kapena 

11 tigona, tikakala ndi ie. Mwa kuti tauliranani, ndi manga- 
nani, inde monga anso mutshita. 

12 Koma tipempa inu, abali, ku dziwa awo omwe agwira 
ntshito mwa inu, ndimo ali pamwamba pa inu m’ Mwini, 

13 naambirira inu, ndimo ku ganikiza awo kwambiri kopambana 
m’ kukonda kwa ntshito yao. Kalani ndi ntendere mwa 

14 inu noka. Ndimo titaulira inu, abali, ambirirani atshiwawa, 
fulumizani ofokamitima, tshirikizani ofoka, imvani kwa- 

15 kutali kwa onse. Yang'anirani kuti palibe modzi abweza 
ku modzi mpulupulu kwa mpulupulu ; koma ntawi zonse 
tsatani tshimene tshomwe tshiri tshabwino, modzi kwa wina, 

1617 ndi kwa onse. Sekerani ntawi yonse; pemperani kopanda ku 

18 leka; m’ zintu zonse nenani tshakoma: kuti tshimene tshiri 

19 kufuna kwa Mulungu m’ Kristu Yesu kwa inu. Musa- 

x2 zima Nzimu; musanyoza maloso; yesani zintu zonse; 

22 gwirani kolimba tshimene tshomwe tshiri tshabwino ; lekani 
makalidwe onse a mpulupulu. 

23 Ndimo Mulungu wa ntendere ie eka ayeretse inu kota; 
ndimo nzimu wanu ndi moyo ndi tupi zingosungidwa zota, 
zopanda tshulo pa kufika kwa Mwini watu Yesu Kristu. 

24 Wamvanu ali ie emwe aitana inu, emwe enso adzakutshita. 

25 Abali, pemperani kwa ife. 

%27 Utsani abali onse ndi kumsomsona koyera. Dilimbikitsa 
inu ndi Mwini kuti epistola limene liwerengedwa kwa abali 
onse. 

28 Kufatsa kwa Mwini watu Yesu Kristu kukale ndi inu. 


$ 


-2. 2 IL ATESALONIKA 


EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA 
ATESALONIKA. 


"TDAULOS, ndi Silvano, ndi Timote, kwa eklesia la Atesa- 

lonika m Mulungu Atatu atu ndi Mwini Yesu 
Kristu: Kufatsa kwa inu ndi ntendere kwa Mulungu Atate 
ndi Mwini Yesu Kristu. 

Tifulumizidwa ku patsa tshakoma ku Mulungu ntawi 
zonse kwa inu, abali, inde monga tshiri tshabwino, tshifuka 
kuti mvanu wanu ukula kwambiri, ndi kukondana kwa inu 
nonse kutshurukitsa; tshointsho kuti ife toka tipambana 
mwa inu m’ maeklesia a Mulungu kwa kulongosola kwanu 
ndi mvanu m’ mazunzo anu onse ndi m’ masautso omwe 
mumvabe ; ishomwe tshiri tshizindikilo tshosonyezedwa tsha 
kuweruza kodeka kwa Mulungu; kwa nsonga kuti mu- 
ngowerengedwa oenera a dziko la Mulungu, kwa lomwe 
inu unso mumva: ngati kuli tshointsho kuti tshiri tshintu 
tshodeka ndi Mulungu ku lipira sautso kwa awo omwe 
asautsa inu, ndimo kwa inu omwe asautsidwa kupuma ndi 
ife pa kusonyeza kwa Mwini Yesu kwa kumwamba ndi 
anjelo a mpamvu yatshi m’ malilume a moto, ku pereka 
kuzimbula kwa awo omwe osadziwa Mulungu, ndi kwa awo 
omwe osamvera ivangeli wa Mwini watu Yesu: omwe 
adzamva kulanga, inde kumwaza kosamariza kwa nkope ya 
Mwini ndi kwa kupambana kwa kulimba kwatshi, ntawi 
adzafika ku pambanitsidwa m’ oyera atshi, ndimo ku zi- 
zwitswa nai m’ awo onse omwe anamvana (tshifuka kumariza 
kwatu kwa inu kunamvanidwa) m siku limene. Ku nsonga 
yomwe ife enso tipempera kwa inu ntawi yonse, kuti 
Mulungu watu angowerenga inu oenera a kuitana kwanu, 
nangodzaza kufuna konse kwa ubwino ndi ntshito zonse 
za mvanu, ndi mpamvu; kuti dzina la Mwini watu Yesu 
lingopambanitsidwa mwa inu, ndimo inu mwa ie, kwa 
kufatsa kwa Mulungu watu ndi Mwini Yesu Kristu. 

Ndimo tipempa inu, abali, kwa kufika kwa Mwini watu 
Yesu Kristu, ndi kusong'kana kwatu kwa ie; kwa nsonga 
kuti musagwedezedwa nsanga kwa muwongo wanu, kapena 


341 


F 


10 


11 


2 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


I. ATESALONIKA. 2. 2- 


kosuntira musantuntumiridwa, kapena ndi nzimu, kapena 
ndi mau, kapena ndi epistola monga kwa ife, monga kuti 
siku la Mwini liripo; palibe muntu anyenge inu m' kantu: 
kuti losadzakala, kani kuleka kufika poiamba, ndi muntu wa 
mpulupulu asonyezedwa, mwana wa kumwazika, iemwe 
adzikana ndi adzitalikitsa pa onse omwe atshedwa Mulungu 
kapena omwe apembedzedwa; monga kuti akala m malo 
oyera a Mulungu, kudzisonyeza monga Mulungu. Kodi 
musakumbukila, kuti, ntawi dinali kosuntira ndi inu, 
dinauza inu zintu zimenezi? Ndimo tsopano mudziwa 
tshimnene tshomwe tshiimitsa, kwa nsonga kuti angosonye- 
zedwa w nsiku yatshi. Kuti kusadziwika kwa kusamvera- 
mau kutshita kali: koka kuli modzi emwe aimitsa tsopano, 
kwa ntawi atshotsedwa kwa njira, Ndimo pomwe adza- 
sonyezedwa wakusamvera-mau, emwe Mwini Yesu adzapa 
ndi pwea la nkamwa mwatshi, ndimo adzatenga kwa tshabe 
ndi kusonyeza kwa kufika kwatshi; zde ie kufika kwa 
emwe kuli kwa kutshita kwa Satana ndi mpamvu yonse ndi 
zizindikilo ndi zozizwa zonama, ndimo ndi tshinyengo 
tshonse tsha kusadeka kwa awo omwe alikumwazika; 
tshifuka sanalandira kukonda kwa nteradi, kuti anango- 
pulumutsidwa. Ndimo kwa tshifukwa tshimene Mulungu 
atumiza awo kutshita kwa tshimo, kuti akamvana bodza: 
kuti awo onse anangoweruzidwa omwe osamvana nteradi, 
koma nakala ndi kusekera m' kusadeka. 

Koma tifulumizidwa ku nena tshakoma kwa Mulungu 
ntawi yonse kwa inu, abali okondedwa ndi Mwini, tshifuka 
kuti Mulungu anasang'ka inu kwa kuamba kwa kupulu- 
mutsa mw’ kuyeretsa kwa Nzimu ndi mvanu wa nteradi: kwa 
komwe naitana inu mwa ivangeli watu, kwa kulandira kwa 
kupambana kwa Mwini watu Yesu Kristu. Ndimo tsho- 
intsho, abali, imani kolimba, ndimo gwiritsani miambi yomwe 
munapunzitsidwa, kapena ndi mau, kapena ndi epistola 
latu. 

Ndimo Mwini watu Yesu Kristu ie eka, ndi Mulungu 
Atatu atu emwe nakonda ife napatsa ife kusangalatsa kosa- 
mariza ndi kulingalira kwabwino mwa kufatsa, asangalatse 
mitima yanu ndimo alimbitse iyo w ntshito zonse zabwino 
ndi mau, 

Kwakutungo, abali, pemperani kwa ife, kuti mau a 
Mwini angotamanga nangopambanitsidwa, inde monga 
anso ali ndi inu; ndimo kuti tingopulumutsidwa kwa antu 


23216. II. ATESALONIKA. 


opanda nzeru ndi oipa; kuti onse osapotshera mvanu. 
Koma Mwini ali wamvanu, emwe adzalimbitsa inu, nadza- 
dikira inu kwa wampulupulu. Ndimo tiri ndi kumvana 
mwm? Mwini ndi inu, kuti mutshita ndimo mudzatshita zintu 
zomwe tiuza. Ndimo Mwini asonya mitima yanu m ku- 
konda kwa Mulungu, ndi m kulongosola kwa Kristu. 

Ndimo tiuza inu, abali, m' dzina la Mwini watu Yesu 
Kristu, kuti mubwerera inu noka kwa abali onse omwe aenda 
kwatshiwawa, ndimo si pambuiu pa mwambi womwe anala- 
ndira kwa ife. Kuti inu noka mudziwa bwanje mukanafa- 
nizira ife: kuti sitinadzitangata kwatshiwawa mwa inu; 
kapena sitinadia nkate kwa tshabe pa dzanja la muntu modzi, 
koma m' ntshito ndi kupwetekwa, kutshita usiku ndi msana, 
kuti sitinangolemetsa modzi wa inu: si tshifuka sitipotshera 
kwatu, koma kudzipanga sonyezo kwa inu, kuti mukanafa- 
nizira ife. Kuti inde ntawi tinali ndi inu, tinauza inu tshi- 
mene, Ngati modzi wosafuna ku tshita, kapena asadie. Kuti 
timva ndi ena omwe aenda mwa inu kwatshiwawa, omwe 
osatshita konse, koma ali zitserekwete. Ndimo omwe ali otere 
tiuza ndimo titaulira m’ Mwini Yesu Kristu, kuti ndi kuto- 
ntola atshita, nadia nkate wao. Koma inu, abali, musalema 
w kutshita bwino. Ndimo ngati muntu modzi wosamvera 
mau atu ndi epistola limene, yang'anira muntu amene, kuti 
musakala nai, kwa nsonga kuti angokala ndi manyazi. 
Ndimo kosuntira musawerenga ie monga liwongo, koma 
ambirirani le monga mbali. 

Ndimo Mwini wa ntendere ie eka apatse inu ntendere 
pa ntawi zonse m’ njira zonse. Mwini akale ndi inu nonse. 

Kuutsa kwa ine Paulos ndi dzanja langa loka, lomwe liri 
tshizindikilo m° maepistola onse: tshointsho dilemba. 
Kufatsa kwa Mwini watu Yesu Kristu kukale ndi inu 
nonse, 


343 


A o 


o0 ~ 


17 


18 


344 I. TIMOTE. 1. le 


1 


(ep) 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


EPISTOLA LATSHIMODZI LA PAULOS KWA 


TIMOTE. 


AULOS, mpostile wa Kristu Yesu kwa mau a Mulungu 
Mpulumutsi watu, ndimo Kristu Yesu kulingalira 
kwatu; kwa Timote, mwana wanga woona m mvanu: 
Kufatsa, nsisi, ntendere, kwa Mulungu Atate ndi Kristu 
Yesu Mwini watu. 

Monga dinataulira iwe ku kala pa Feso, ntawi dinalikuloa 
m’ Makedoniya, kuti unangouza antu ena sikupunzitsa 
kupunzitsa kwina, kapena sikusamala ndi zintanu ndi 
mafuko opanda-nsonga, zomwe ziturutsa mafunso, kopa- 
mbana udindo wa Mulungu womwe uli m’ mvanu; tsho- 
intsho ditshita tsopano. Koma nsonga ya kuuza iri kukonda 
kwa ntima woyera ndi kudzidziwitsa kwabwino ndi mvanu 
wosanyengedwa: kwa zintu zomwe ena analembetuka mwa- 
tembenuka kwa kulankula kwautsiru; kufuna ku kala 
apunzitsi 2 mau, ngati osadziwa kapena tshomwe anena, 
kapena ndi tshomwe atshimika. Konia tidziwa kuti mau 
ali abwino, ngati muntu atshita nao kwamau, monga kudzi- 
wa kumene, kuti mau osapangidwa kwa muntu wodeka, 
koma kwa osamvera mau ndi osaweruzika, kwa osapembedza 
ndi ampulupulu, kwa osayera ndi anko, kwa ambanda a 
atate ndi ambanda a amai, kwa ambanda, kwa otshita dama, 
kwa akuyeruka, kwa olanda a antu, kwa onama, kwa osi- 
njirira, ndimo ngati kalipo kantu kena pandunji pa ku- 
punzitsa kolimbika; kwa ivangeli wa kupambana kwa 
Mulungu wodala, womwe unaperekedwa kwa kumvana 
kwanga. 

Dinena tshakoma kwa ie emwe analimbitsa ine, inde 
Kristu Yesu Mwini watu, tshifuka kuti naganiza ine wa- 
mvanu, kuika ine kwa kuimirira kwatshi, ngati kali dinali 
wotukwana, ndi wozunza, ndi wopweteketsa: koma dinala- 
ndira nsisi, tshifuka dinatshitshita kopulukira m’ kusa- 
mvana; ndimo kufatsa kwa Mwini watu kunatshuruka kwa- 
mbiri ndi mvanu ndi kukonda komwe kuli m’ Kristu Yesu. 
Amvanu ali mau, ndi oenera a kulandira konse, kuti Kristu 
Yesu nafika m’ dziko ku pulumutsa ampulupulu; wa omwe 
diri wopambana : koma kwa tshifukwa tshimene dinalandiro 


-3. 2. I. TIMOTE. 


nsisi, kuti mwa ine monga wopambana Yesu Kristu anango- 
sonyeza kumva kutali kwatshi konse, kwa sonyezo kwa awo 
omwe akamvana ndi ie pambuiu ku moyo wosamariza. 
Ndimo kwa Fumu Yotshuka ya magonero, yosabvunda, 
yosaonekedwa, Mulungu eka, zikale ulemu ndi kupambana 
kwa magonero a magonero. Amen. 

Kuuza kumene diika pa iwe, mwana wanga Timote, kwa 
maloso omwe napita patsogolo pa iwe, kuti ndi awo ungo- 
panga nkondo m’ nkondo yabwino; kukala ndi mvanu ndi 
kudzidziwitsa kwabwino ; komwe ena anakang'ka kwa awo 
nabandula ndi mvanu: a omwe ali Himenayo ndi Alesandire ; 
omwe dinapereka kwa Satana, kuti anangopunzitsidwa si ku 
tukwana. 

Ndimo ditaulira, patsogolo pa onse, kuti mapempo, ma- 
pempero, maletsetso, maamiko, apangidwa kwa antu onse; 
kwa mafumu otshuka ndi onse omwe ali m’ malo otalika; 
kuti tingokala ndi moyo wantendere ndi watshete m’ kupe- 
mbedza konse ndi upe. Tshimene tshiri tshabwino ndi 
tsholandiridwa m°’ kuona kwa Mulungu Mpulumutsi watu; 
emwe afuna kuti antu onse akapulumutsidwa, ndimo akafika 
kwa kudziwa kwa nteradi. Kuti alipo Mulungu modzi, ndi 
wolekanitsa modzi pakati pa Mulungu ndi antu, če eka muntu, 
Kristu Yesu, emwe anapatsa ie eka dombolo kwa onse; 
kumariza ku nyamulidwa m' ntawi zatshi; kwa komwe 
dinaikidwa wouza ndi mpostile (dinena nteradi, sindinama), 
mpunzitsi wa Mitundu m’ mvanu ndi nteradi. 

Ndimo difuna kuti amuna apempera m’ malo onse, kutu- 
kula manja oyera, opanda kukwiira ndi kukang'gana. 
Modzimodzi, kuti akazi adzibvale nsaru zosaopsa ndi ma- 
nyazi ndi kudziweruza; si ndi tsisi louluka, ndi golide 
kapena maperile kapena miinjiro ya ntengo wapatali; koma 
(komwe kukalitsa bwino akazi kubvomereza kupembedza) 
mwa ntshito zabwino. Nkazi apunzire m° kutontola ndi 
kukala pansi konse. Koma sindilola nkazi ku punzitsa, 
kapena ku kala ndi kuweruza pa mamuna, koma ku kala 
m’ kutontola. Kuti Adam anapangidwa poiamba, Heva 
pambuiu; ndimo Adam sananyengedwa, koma nkazi kuna- 
nyengedwa wagwa m° tshimo: koma adzapulumutsidwa 
mwa kubala mwana, ngati akalabe mumvanu ndi kukonda 
ndi kuyeretsedwa ndi kudziweruza. 


345 


17 


Kwamvanu kuli kunena, Ngati muntu afuna untshito 8 


wa woyang'anira, afuna ntshito yabwino. Ndimo woyang'- 


2 


346 


IJI 


13 


14 
15 


16 


4 
2 


3 


I. TIMOTE. 3. 2- 


anira akanakala wopanda sinjiriro, mamuna wa nkazi modzi, 
wosaledzera, wodziweruza, wabwino, wosungira alendo, 
wanzeru ku punzitsa; si wolongolola, si womenya; koma 
waulere, si wandeu, si wokonda wa ndrama; modzi emwe 
aweruza bwino nyumba yatshi, kuli ndi ana atshi pansi pa 
ie ndi upe wonse ; (koma ngati muntu wosadziwa bwanje ku 
weruza nyumba yatshi, adziwa bwanje ku sungira eklesia la 
Mulungu?) si woiambira, kani kutupitsidwa agwa m 
kuweruza kwa diabolos. Ndimo akanapotshera kumariza 
kwabwino kwa awo omwe ali kunja; kani agwa m’ sinjiriro 
ndi khwekwe za diabolos. Oimirira modzimodzi akanakala 
ape, si a malilume awiri, si kumwetsa vinyo ambiri, si 
oumira a ndrama zonyansa ; kugwira kusadziwika kwa 
mvanu w kudzidziwitsa koyera. Ndimo amene enso 
poiamba ayesedwe; pomwe aimirire monga oimirira, ngati 
ali opanda tshulo. Akazi modzimodzi akanakala ape, si 
anseke, osaledzera, amvanu m’ zintu zonse. Oimirira akale 
amuna a nkazi modzi, kuweruza ana ao ndi nyumba zao 
zabwino. Kuti awo omwe anaimirira bwino monga oimirira 
alandira kwa awo oka kuima kwabwino, ndi kulimbika 
kwakukuru m mvanu womwe uli m Kristu Yesu. 

Zintu zimenezi dilemba kwa iwe, kulingalira ku fika kwa 
iwe m ntawi yeing'ono; koma ngati dikala ntawi yeitali, kuti 
ungodziwa bwanje antu akanadzitangata m° nyumba ya 
Mulungu, yomwe iri eklesia la Mulungu wamoyo, nzati ndi 
kuzika za nteradi. Ndimo kopanda kukang' gana kwakukuru 
kuli kusadziwika kwa kupembedza ; le emwe anasonyezedwa 
m' nyama, anadeketsedwa m' nzimu, anaonedwa ndi anjelo, 
anauzidwa mwa mitundu, anamvanidwa w’ dziko, analandi- 
ridwa m kupambana. 

Koma Nzimu uti poyera, kuti m’ ntawi zapambuiu ena 
adzagwa kwa mvanu, kusamala ndi mizimu yotshimwitsa 
ndi mapunzitso a ademon, mwa kunyenga kwa antu omwe 
anena mabodza, naotshedwa m' kudzidziwitsa kwao monga 
ndi tshitsulo tshotenta ; kuletsa ku kwata, ndi kuuza ku leka 
zakudia, zomwe Mulungu anazipanga ku landiridwa ndi 


kunena tshakoma ndi awo omwe amvana nadziwa nteradi. 
4 Kuti zopangidwa zonse za Mulungu ziri zabwino, ndimo 
palibe kantu kuli ku taiidwa, ngati kulandiridwa ndi kunena 
ð tshakoma: kuti kuyeretsedwa mwa mau a Mulungu ndi 
mpempero. 


6 


Ngati ukumbutsa abali ndi zintu zimenezi, udzakala 


-5. 10. I. TIMOTE. 


woimirira wabwino wa Kristu Yesu, unaleredwa m’ mau a 
ravanu, ndi a kupunzitsa kwabwino komwe watsata kwa 
ntawi ya tsopano ; koma kana ntanu zanko ndi za akazi 
ankalamba. Ndimo udzitshita kwa kupembedza: kuti 
kudzitshita kwatupi kupindulidwa kang'ono; koma kupe- 
mbedza kupindulidwa kwa zintu zonse, kuli ndi lonjezano la 
moyo womwe uli tsopano, ndimo wa umene womwe uli ku 
fika. Kwamvanu kuli kunena, ndi koenera ndi kula- 
ndira konse. Kuti kwa nsonga imene titshita ndimo 
tidzifulumiza, tshifuka taika kulingalira kwatu pa Mulungu 
wamoyo, emwe ali Mpulumutsi wa antu onse, kopambana 
kwa awo omwe amvana. Zintu zimenezi uuza nupunzitsa, 
Palibe muntu anyoze unyamata wako; koma kala sonyezo 
ku awo omwe amvana, mw mau, m’ makalidwe a moyo, m’ 
kukonda, m’ mvanu, m kuyera. Kwa ntawi difika, samala 
kuwerenga, kutaulira, kupunzitsa. Usaononga ntulo womwe 
uli mwa iwe, womwe unapatsidwa kwa iwe ndi kulosa, ndi 
kuika kwa manja a gulu la akuru. Kala ndi tshangu m’ 
zintu zimenezi; patsa iwe eka kota kwa izo; kuti kupitirira 
kwako kungosonyezedwa kwa onse. 

Tshenjera kwa iwe eka, ndi kwa kupunzitsa kwako. 
Kalabe m’ zintu zimenezi; kuti m’ kutshita kumene udza- 
pulumutsa iwe eka ndi awo omwe amva iwe. 

Usasulumula mkuru, koma taulira ie monga atate ; 
angono monga abali: akazi akuru monga amai; angono 
monga alongo, w kuyera konse. Lemekeza amasie omwe 
ali amasie nditu. Koma ngati wamasie modzi ali ndi ana 
kapena ana a ana, apunzire poiamba ku sonya kupembedza 
kwa fuko lao, ndi ku bwezera atatu ao ndi amai ao: kuti 
tshimene tshiri tsholandiridwa m’ kuona kwa Mulungu. 
Koma ie emwe ali wamasie nditu, ndi wadzinja, waika 
kulingalira kwatshi pa Mulungu, ndimo akalabe ndi 
mapempo ndi mapempero usiku ndi msana. Koma ie emwe 
adzipatsa kwa kusekera ali wakufa ntawi ali ndi moyo. 
Zintu zimenezi inso uza, kuti angokala opanda sinjiriro. 
Koma ngati modzi wosakwanitsira kwa kwatshi, ndi kopa- 
mbana kwa banja latshi, wakana mvanu, ndimo ali woipa 
wopambana wosamvana. Palibe modzi alembedwe monga 
wamasie pansi pa dzaka makumi asanu ndi modzi, anakala 
nkazi wa muntu modzi, wabukitsidwa bwino kwa ntshito 
zabwino; ngati walera ana, ngati wasungira alendo, ngati 
watsuka mapazi a oyera, ngati wapeputsa osautsidwa, ngati 


347 


Q0 aJ 


ETECO 


10 


348 


11 
12 
13 
14 
15 
16 


17 


I. TIMOTE. 5. 10- 


watsata kwatshangu ntshito zonse zabwino. Koma amasie 
ang'ono ukana: kuti ntawi anakula onyoza pa Kristu, afuna 
ku kwatibwa; ali ndi sutso, tshifuka anataia mvanu wao 
woiamba. Koma pamodzi apunzira anso ku kala olesi, 
kuendaenda kwa nyumba ndi nyumba; ndimo si olesi koka, 
koma olongololo onso ndi zitserekwete, kulankula zintu 
zomwe sakanalankula. Ndimo difuna kuti amasie angono 
akwatibwe, abale ana, aweruze banja, osapatse tshifukwa 
kwa liwongo kwa kunyoza: kuti kali ena atembenuzidwa 
pambuiu Satana. Ngati nkazi modzi emwe amvana ali ndi 
amasie, apeputse awo, ndimo eklesia lisalemedwe ; kuti 
lingopeputsa awo omwe ali amasie nditu. 

Akuru omwe aweruza bwino aganizidwe oenera a ulemu 
wopindidwa, kopambana awo omwe atshita m’ mau ndi 
kupunzitsa. Kuti lemba liti, Usapunamiza ng'ombe ntawi 
ikulunga dzintu. Ndimo, Wotshita ali woenera wa kulipira 
kwatshi. Pa mkuru usalandira tshulo, kani pa nkamwa 
mwa omariza awiri kapena atatu. Awo omwe atshimwa 
sulumula m’ kuona kwa onse, kuti otsala anso angokala m’ 
kuopa. Diuza jwe m kuona kwa Mulungu, ndi Kristu 
Yesu, ndi anjelo osang kidwa, kuti usungira zintu zimenezi 
wopanda kusang'ka, kusatshita kantu ndi kuanja. Usaika 
manja kwansangu pa muntu modzi, kapena usakala wogawa 
wa mpulupulu za antu ena: sungira iwe eka woyera. 
Usakala ntawi ina womwa madzi, koma tshita ndi vinyo 
wang'ono kwa tshipfu tshako ndi kwa zofoka zako ntawi 
zambiri. Mpulupulu za antu ena ziri zoonedwa, zipita 
patsogolo pa kuweruza; ndimo antu ena anso zitsata. 
Modzimodzi inso ziri ntshito zabwino zomwe zionedwa; 
ndimo zotere monga ziri zina zosadziwa ku bisidwa. 

Monga ambiri monga ali akapolo pansi pa tshigologolo 
aganize ambuiye ao oenera a ulemu wonse, kuti dzina la 
Mulungu ndi kupunzitsa sizitukwanidwa. Ndimo awo 
omwe apotshera ambuiye omvana, sianyoze awo, tshifuka ali 
abali; koma aimirire awo kopambana, tshifuka awo omwe 
agawana ndi kutshita kwabwino ali omvana ndimo ali 
okondedwa. Zintu zimenezi punzitsa ndi taulira. 

Ngati muntu modzi apunzitsa kupunzitsa kwina, ndimo 
wosabvomera ku mau olimba, inde mau a Mwini watu 
Yesu Kristu, ndi kwa kupunzitsa komwe kuli kwa kupe- 
mbedza; ali wotupitswa, kudziwa palibe kantu, koma 
kufoka ndi mafunso ndi makang'gano a mau, kwa omwe zifika 


-6. 21. I. TIMOTE. 


dano, ndeu, manyozo, matshenjero oipa, malongololo a antu 
obvunda m’ muwongo natshotsedwa kwa nteradi, kuganiza- 
ganiza kuti kupembedza kuli njira ya kupindula. Koma 
kupembedza ndi kusanyanyala kuli kupindula kwakukuru : 
kuti tinatenga palibe kantu w dziko, kuti kapena tidziwa ku 
turutsa palibe kantu ; koma kuli ndi kudia ndi kupfundira ndi 
zimenezi sitidzanyanyala. Koma awo omwe afuna ku kala 
olemera agwa mw tshinyengo ndi m’ khwekwe ndi mafuno 
ambiri opusa ndi opwetekesa, otere monga abiritsa antu m' 
kuononga ndi kumwaza. Kuti kukonda kwa ndrama kuli 
ntsitsi wa mitundu yonse ya mpulupulu: komwe ena 
kuyesera pambuiu anasotsheretsedwa kwa mvanu, ndimo 
nadzibola ndi zisoni zambiri. 

Koma iwe, O muntu wa Mulungu, tawa zintu zimenezi; 
nutsata kudeka, kupembedza, mvanu, kukonda, kulongosola, 
kuanja. Menyana kumenyana kwabwino kwa mvanu, 
gwiritsa pa moyo wosamariza, kwa zomwe unaitanidwa, 
ndimo unabvomereza kubvomereza kwabwino mw kuona 
kwa omariza ambiri. Diuza iwe m’ kuona kwa Mulungu, 
emwe afulumiza zintu zonse, ndi kwa Kristu Yesu, emwe 
patsogolo Pontiyo Pilato anamariza kubvomereza kwabwino ; 
kuti usunge mau, opanda banga, opanda sinjiriro, kwa 
kuonekera kwa Mwini watu Yesu Kristu: komwe m ntawi 
zatshi adzasonyeza, emwe ali Wampamvu wodala ndi eka, 
Fumu Yotshuka ya mafumu otshuka, ndi Mwini wa eni; 
emwe eka ali ndi kusafa, kukala m kuunika kusafikidwa; 
emwe palibe muntu waona, kapena adziwa ku ona: kwa 
emwe zikale ulemu ndi mpamvu zosamariza. Amen. 

Uza awo omwe ali ndi zolemera m° kugonera kumene 
kwatsopano, kuti osakala muwongo-mudzitama, kapena 
osapotshera kulingalira kwao kuikidwa pa kusadziwa kwa 
zolemera, koma pa Mulungu, emwe apatsa ife kolemera 
zintu zonse ku sekera; kuti atshite bwino, kuti alemere ndi 
ntshito zabwino, kuti akale akuta ku gawaniza, kufuna ku 
mva tshisoni ndi ena; kuika m’ nkokwe kwa awo oka 
kuzika kwabwino pa ntawi iri kufika, kuti angogwira pa 
moyo womwe uli moyo nditu. 

O Timote, dikira kuikirira, kutembenuka kwa malongololo 
anko ndi makano za kudziwa komwe kutshedwa tshointsho 
konama; komwe ena kubvomera wapita kwa mvanu, 

Kufatsa kukale ndi inu, 


349 


10 


Ji 


12 


13 


14 
15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


350 II. TIMOTE. 1. 1- 


1 


14 


15 


EPISTOLA LATSHIWIRI LA PAULOS KWA 


TIMOTE. 


AULOS, mpostile wa Kristu Yesu mwa kufuna kwa 
kaa kwa lonjezano la moyo womwe uli m' 
Kristu Yesu, 'kwa Timote, mwana wokondedwa wanga: 
Kufatsa, nsisi, ntendere, kwa Mulungu Atate ndi Kristu 
Yesu Mwini watu. 

Dinena tshakoma kwa Mulungu, emwe diimirira kwa 
atate akali anga m° kudzidziwitsa koyera, bwanje 
kosareka kuli kukumbukila kwanga kwa iwe m' mapempo 
anga, usiku ndi msana kufunitsa ku ona iwe, kukumbukila 
misozi yako, kuti dingodzazidwa ndi tshimwemwe; kunaku- 
mbutsidwa kwa mvanu wosanyenga womwe uli mwa iwe; 
womwe unakala poiamba m’ amai ako akuru Loyis, ndi 
amai ako Yunike; ndimo, dikantshiziridwa, mwa iwe enso. 
Kwa tshifukwa tshomwe dikumbutsa iwe kuti ufulumize 
ntulo wa Mulungu, womwe uli mwa iwe mwa kuika kwa 
manja anga. Kuti Mulungu sanatipatsa nzimu wa kuopa; 
koma wa mpamvu ndi kukonda ndi kudziweruza. Ndimo 
usakala ndi manyazi ndi kumariza kwa Mwini watu, kapena 
ndi ine womangidwa watshi: koma imva kusautswa ndi 
ivangeli kwa mpamvu ya Mulungu; emwe anapulumutsa 
ife, ndimo naitana ife ndi kuitana koyera, si kwa 
ntshito zatu, koma kwa kuyerekeza kwatshi ndi kufatsa, 
komwe kunapatsidwa kwa ife m' Kristu Yesu patsogolo pa 
ntawi za magonero, koma tsopano kwasonyezedwa ndi kuone- 
kera kwa Mpulumutsi watu Kristu Yesu, emwe natshotsa 
imfa, natenga moyo ndi kusabvunda kwa kuunika mwa 
ivangeli, kwa womwe dinaikidwa wouza, ndi mpostile, ndi 
mpunzitsi. Kwa tshifukwa tshomwe dimva anso zintu 
zimenezi: kosuntira sindiri ndi manyazi; kuti didziwa je 
emwe damvana, ndimo dikantshiziridwa kuti ie ali ndi 
mpamvu ku dikira kuikirira kwanga pa siku limene. Gwira 
sonyezo la mau olimba omwe wamva kwa ine, m’ mvanu 
ndi kukonda komwe kuli m' Kristu Yesu. Kuikirira 
kumene kwabwino dikira mwa Nzimu Woyera womwe 
ukala mwa ife. 

Udziwa tshimene, kuti onse omwe ali m' Asiya anatembe- 


-2. 19. JI. TIMOTE. 


nuka kwa ine; a omwe ali Figelo ndi Hermogene. Mwini 
apatse nsisi kwa nyumba ya Onesiforo: kuti ntawi zambiri 
anasangalatsa ine, ndimo sanakala ndi manyazi ndi unyolo 
wanga; koma, ntawi anali m’ Roma, nafuna ine ndi tshangu, 
nandipeza (Mwini apatse kwa ie ku peza nsisi kwa Mwini 
m’ siku limene); ndimo w’ zintu zambiri bwanje naimirira 
pa Feso, udziwa bwino nditu. 

Ndimo iwe, mwana wanga, limbikitsidwa m’ kufatsa 
komwe kuli m’ Kristu Yesu. Ndimo zintu zomwe unamva 
kwa ine mwa omariza ambiri, zomwe uikirira kwa antu 
amvanu, omwe adzakala ndi mpamvu ku punzitsa ena anso., 
Imva kusautswa ndi ine, monga wankhondo wabwino wa 
Kristu Yesu. Palibe wankhondo pa kuimirira akodwa je 
eka w zintu za moyo umene, kuti angosekeretsa ie emwe 
nalemba ie mongawankhondo. Ndimo ngati inso muntu ayesa 
m masewero, wosabvekedwa tshisoti tshotshuka, kani wayesa 
kwamau. Wotshita m` munda emwe atshita akanakala 
wolamba ku gawana ndi dzobala. Ganiza ndi tshomwe 
dinena; kuti Mwini adzapatsa iwe kudziwitsa m zintu 
zonse. Kumbukila Yesu Kristu, anauka kwa akufa, wa 
mbeu ya Davide, kwa ivangeli wanga: momwe dimva 
kusautswa kwa zomangira, monga wotshita zoipa; koma 
mau a Mulungu osamangidwa. Ndimo dimvabe zintu 
zonse kwa osang'kidwa, kuti awo onso angolandira kupulu- 
mutsa komwe kuli m' Kristu Yesu ndi kupambana kwa 
kugonera. Kumvana kuli kunena: Kuti ngati tinafa ndi 
le, tidzakala ndi moyo onso ndi ie: ngati timvabe, tidzawe- 
ruza anso ndi ie: ngati tidzakana ie, ie enso adzakana ife: 
ngati tiri osamvana, ie akalabe wamvanu; kuti wosadziwa 
ku dzikana. 

Ndi zintu zimenezi kumbutsa awo, kuuza awo m’ kuona 
kwa Mwini, kuti osatetana ndi mau, kwa kusapindula, kwa 
kupondereza kwa awo omwe amva. Patsa tshangu ku 
dzipereka wosimbidwa kwa Mulungu, wotshita cmwe wosali 
ndi tshifukwa ku kala ndi manyazi, kugawa bwino mau a 
nteradi. Koma lambalala malongololo anko: kuti adzapiti- 
rira m kusapembedza, ndimo mau ao adzanyeka monga 
kutukumira: a omwe ali Himenayo ndi Fileto; antu omwe 
ndi nteradi anapita, kunena kuti kuukirira kunapita kali, 
nagwetsa mvanu wa ena. Koma kuzika kolimbika kwa 
Mulungu kuima, kuli ndi tshizindikilo tshimene, Mwini 
adziwa awo omwe ali atshi: ndimo, Onse omwe atshula 


351 


16 


17 
18 


2 
2 


A © 


© o 


10 


14 


352 


20 


21 


22 


23 
24 


oe 


OO N 


JI. TIMOTE. 2. 19- 


dzina la Mwini atshoke kwa kusadeka. Koma m’ nyumba 
yeikuru dziripo si koka dziwira dza golide ndi dza silivere, 
koma anso dza ntengo ndi dza dote; ndi dzina kwa ulemu, 
ndi dzina kwa kusalemekeza. Ndimo ngati muntu adzitsuka 
kwa idzo, adzakala tshiwira kwa ulemu, tshoyeretsedwa, 
tshoenera kwa ntshito ya ambuiye, tshofotokozedwa kwa 
ntshito zonse zabwino. Koma tawa mafuno aunyamata, 
nutsata kudeka, mvanu, kukonda, ntendere, ndi awo omwe 
aitana pa Mwini kwa ntima woyera. Koma mafunso opusa 
ndi opulukira kana, kudziwa kuti abala zindeu. Ndimo 
kapolo wa Mwini sakanatshita ndeu, koma akanakala waulere 
kwa onse, wanzeru ku punzitsa, kulekereza, m° kuanja 
kupunzitsa awo omwe adzikana; ngati kungokala Mulungu 
angopatsa awo kutembenuza ntima kwa kudziwa kwa 
nteradi, ndimo angodzibweza mwa khwekwe la diabolos, 
kunagwidwa mkoli ndi ie kwa kufuna kwa uyu. 

Koma dziwa tshimene, kuti m° masiku akutungo ntawi 
zosautswa zidzafika. Kuti antu adzakala adzikonda, okonda 
a ndrama, odzisamalira, onyada, onyoza, osamvera atatu 
ao ndi amai ao, osamika, osayera, opanda kukonda kwa- 
makalidwe, oumirira, onamiza, opanda kudziweruza, anka- 
rwe, osakonda a ubwino, zinzondi, opatuka ntima, otupitswa, 
okonda a kusekera opambana okonda a Mulungu; kugwira 
makalidwe a kupembedza, koma anakana mpamvu ya iko: 
kwa amene enso tembenuka. Kutia amene ali awo omwe 
akwawa m° zinyumba, ndimo nagwira mikoli akazi opusa 
olemedwa ndi zimpulupulu, otsogozedwa ndi mafuno ena, 
ntawi zonse kupunzira, ndimo palibe ntawi adziwa ku fika 
kwa kudziwa kwa nteradi. Ndimo kofana monga Yane ndi 
Yambre nakana Moses, tshointsho awo amene enso akana 
nteradi; antu abvunditsidwa m’ muwongo, otaiidwa ndi 
mvanu. Koma sadzapitirira: kuti kupusa kwao kudza- 
onedwa kwa antu onse, monga kwao onso kunafika ku 
kala. Koma unatsata kupunzitsa kwanga, kudzitangata, 
kuyerekeza, mvanu, kumva kutali, kukonda, kulongosola, 
mazunzo, kumva; zintu zomwe zinagwa pa ine pa Anti- 
yokwe, pa Koniyon, pa Listra; mazunzo anje dinamvabe: 
ndimo mwa awo onse Mwini napulumutsa ine. Inde, ndi 
onse omwe afuna ku kala ndi moyo kopembedza m’ Kristu 
Yesu adzamva zunzo. Koma antu oipa ndi onyenga 
adzakula oipa ndi vipa opambana, kunyenga ndi kunyenge- 
dwa, Koma kala m’ zintu zomwe unapunzirą nulimbiki- 


-4, 18. II. TIMOTE. 353 


tsidwa nazo, kudziwa ndi omwe unapunzira izo; ndimo 15 
kuti kwa kanda wadziwa malemba oyera omwe adziwa ku 
panga iwe wanzeru kwa kupulumutsa mwa mvanu womwe 

uli m Kristu Yesu. Malemba onse opuziriridwa ndi 16 
Mulungu ali inso opindulidwa kwa kupunzitsa, kwa kusu- 
lumula, kwa kufotokoza, kwa kupunzitsa komwe kuli m' 
kudeka: kuti muntu wa Mulungu angotetsa, kukwanitsidwa 17 
kota kwa ntshito zonse zabwino. 

Diuza zwe w kuona kwa Mulungu, ndi kwa Kristu Yesu, 
emwe adzaweruza amoyo ndi akufa, ndimo ndi kuonekera 
kwatshi ndi dziko latshi; uza mau; kala watshangu mwa 
nsiku, kwa nsiku; tenga kwa kuyesa, sulumula, taulira, ndi 
kumva kutali konse ndi kupunzitsa. Kuti ntawi idzafika 
ntawi sadzumvabe kupunzitsa kolimba; koma, ali ndi 
makutu onyerenyetsa, adzaunjikana kwa iwo oka apunzitsi 
pambuiu mafuno ao; ndimo adzatembenuza makutu ao 4 
kwa nteradi, ndimo nadzalambalala kwa zintanu. Koma 9 
kala wosaledzera m° zintu zonse, imva kusautswa, gwira 
ntshito ya muevangeli, dzaza kuimirira kwako. Kuti kali 6 
dirikutsiridwa, ndi ntawi ya kutshoka kwanga inafika. 
Damenyana kumenyana kwabwino, data kupitira, dasunga 
xvanu: kwa ntawi imene tshiikidwa kwa ine tshisoti tsho- 
tshuka tsha kudeka, tshomwe Mwini, Woweruza wodeka, 
adzapatsa kwa ine pa siku limene: ndimo si koka kwa ine, 
koma anso kwa awo onse omwe mwakonda kuonekera 
kwatshi. 

Tshita tshangu tshako ku fika kwa ine nsanga: kuti 910 
Dema naleka ine, anakonda kugonera kumene kwatsopano, 
natshoka kwa Tesalonika; Kreske ku Galatiya, Tito kwa 
Dalmatiya. Luka eka ali ndi ine. Tenga Marko, ndimo 11 
tenga ie ndi iwe; kuti ali wotshita kwa ine kwa kuimirira. 
Koma Tikiko dinatumiza ku Feso. Tshopfundira tshomwe 1213 
dinasia pa Trowa ndi Karpo, tenga ntawi ufika, ndi mabuku, 
kopambana dzikopa. Alesandire wosula-nsambo natshita 14 
ine tshoipa tshambiri: Mwini adzabweza kwa ie kwa 
ntshito zatshi: wa emwe utshenjera anso; kuti anakana 15 
kwambiri mau atu. Pa kudzikana kwanga koiamba palibe 16 
modzi nakala pa pande langa, koma onse naleka ine: 
kusawereng'jedwe kwa awo. Koma Mwini naima ndi ine, 17 
nalimbitsa ine; kuti mwa ine mau anangouzidwa kota, ndi 
kuti Mitundu yonse inangomva. ndimo dinapulumutsidwa 
kwa nkamwa mwa nkango. Mwini adzapulumutsa ine kwa 18 

Z 


w Ò 


kub) 


o N 


354 i TITO. 4. 18- 


ntshito zonse zoipa, ndimo adzapulumutsa ine kwa dziko 
latshi lamwamba: kwa emwe kukale kupambana kwa 
magonero a magonero. Amen. 
19 Utsa Priska ndi Akwila, ndi nyumba ya Onesiforo. 
20 Erasto nakala pa Korinte: koma Trofimo dinasia pa Mileto 
21 wodwala. Tshita tshangu tshako ku fika patsogolo pa 
malimwe. Yubulo autsa iwe, ndi Pude, ndi Lino, ndi 
Kladiya, ndi abali onse. 
22 Mwini akale ndi nzimu wako. Kufatsa kukale ndi iwe. 





EPISTOLA LA PAULOS KWA 


TEL T O 


1 AULOS, kapolo wa Mulungu, ndi mpostile wa Yesu 
Kristu, kwa mvanu wa osang'kidwa a Mulungu, ndi ku- 
2 dziwa kwa nteradi komwe kuli kwa kupembedza, m’ kulinga- 
lira kwa moyo wosamariza, wom we Mulungu, emwe wosadziwa 
3 ku nama, nalonjezana patsogolo ntawi zosamariza ; koma m° 
nsiku zatshi nasonyeza mau atshi m’ kuuza, ndi komwe 
4 dinamvanidwa kwa mau a Mulungu Mpulumutsi watu ; kwa 
Tito, mwana wanga woona pambuiu mvanu wa tonse: 
Kufatsa ndi ntendere kwa Mulungu Atate ndi Kristu Yesu 
Mpulumutsi watu. 
5 Kwa tshifukwa tshimene dinasia iwe m’ Krete, kuti 
ukandandalitsa zintu zomwe zinasowedwa, nukaika akuru m’ 
6 mizinda yonse, monga dinauza iwe; ngati muntu modzi ali 
wopanda tshulo, mamuna wa nkazi modzi, ali ndi ana omwe 
amvana, omwe osatshulidwa ndi kusaluka kapena atshiwawa. 
7 Kuti woyang'anira akanakala wopanda tshulo, monga ndindo 
wa Mulungu; si wodzisamalira, si wokwia nsanga, si 
wolongolola, si womenya, si woumira wa ndrama zonyansa; 
koma wosungira alendo, wokonda wa ubwino, wodziweruza, 
wodeka, woyera, wosaledzera; kugwira mau a mvanu omwe 
ali kwa kupunzitsa, kuti angodziwa ku taulira m’ kupu- 
nzitsa kolimba, ndi ku tshimika akana. 
10 Kuti alipo antu ambiri atshiswawa, alankula autsiru 


ana 


-2. 14. TITO. 


ndi onyenga, kopambana awo a kudula, nkamwa mwa omwe 
mukanatsekedwa; antu omwe atembenuza nyumba zonse, 
kupunzitsa zintu zomwe sakanapunzitsa, kwa ndrama 
zonyansa. Modzi wa awa oka, mprofeti wa awo, nati, Akrete 
ntawi zonse ali onama, dzirombo dzoipa, osusuka olesi. 
Kumariza kumene kuli kwanteradi. Kwa tshifukwa 
tshimene sulumula awo kolimba, kuti angokala olimba mu 
mvanu, si kusamala ntanu za Ayuda, ndi mau a antu omwe 
atembenuka kwa nteradi. Kwa oyera zintu zonse ziri 
zoyera: koma ku awo omwe ali odetsedwa ndi osamvana 
palibe kantu kali koyera; koma muwongo wao ndi ku- 
dzidziwitsa kwao zidetsedwa. Abvomera kuti adziwa 
Mulungu ; koma ndi ntshito zao akana ie, ali onyansa, ndi 
osamvera, ndi kwa ntshito zonse zabwino otalidwa. 

Koma lankula zintu zomwe zikala bwino ndi kupunzitsa 
kolimba: kuti antu ogonera akale osaledzera, ape, odziweruza, 
olimba mwa mvanu, m’ kukonda, m’ kulongosola: kuti akazi 
ogonera anso akale odzinga m' makalidwe, si anseke kapena 
osagwidwa ndi vinyo wambiri, apunzitsi a tshimene tshomwe 
tshiri tshabwino ; kuti angopunzitsa akazi ang'ono ku konda 
amuna ao, ku konda ana ao, ku kala odziweruza, oyera, 
otshita pa kwao, okoma, kukala pansi pa amuna ao, kuti 
mau a Mulungu osatukwanidwa: amuna ang'ono onso 
taulira ku kala odziweruza: m zintu zonse kudzisonya sonyo 
la ntshito zabwino; w’ kupunzitsa kwako kusonya kusa- 
bvunda, upe, kunena kolimba, komwe kusadziwidwa ku 
sutsidwa; kuti le emwe ali wa pande lapandunji angopa- 
tsidwa manyazi, wosali ndi kantu koipa ku nena ndi ife. 
Taulira akapolo ku kala pansi pa ambuiye ao, ndimo ku 
kala osekeretsa ku awo w zintu zonse ; si kukana; si kuba, 
koma kusonya mvanu wabwino wonse; kuti angokometsa 
kupunzitsa kwa Mulungu Mpulumutsi watu mw zintu zonse. 
Kuti kufatsa kwa Mulungu-kwaonekera, kutenga kupulu- 
mutsa kwa antu onse, kupunzitsa ife, kwa kuyerekeza kuti, 
kukana kusapembedza ndi mafuno adziko, tikakala ndi 
moyo kosaledzera ndi kodeka ndi kopembedza m’ kugonera 
kwatsopano kumene; kuyang'ana kwa kulingalira kodala 
ndi kuonekera kwa kupambana kwa Mulungu watu wang- 
kuru ndi Mpulumutsi Yesu Kristu; emwe anadzipatsa kwa 
ife, kuti anangoombola ife kwa mpulupulu zonse, nango- 
yeretsa kwa ie eka antu kwa kupotshera kwatshi, atshitsanzo 
a ntshito zabwino. 


355 


11 


T2 


13 


14 


13 


14 


356 


15 


TITO. 2. 15- 


Zintu zimenezi lankula ndi taulira ndi sulumula ndi mau 
onse. Palibe muntu anyoze iwe. 


3 Kumbutsa awo ku kala pansi pa oweruza, pa ampamvu, 


2 
8 


(a) i 


15 


ku kala omvera, ku kala ota kwa ntshito yonse yabwino, 
ku nena koipa ndi palibe muntu, si ku kala andeu, ku kala 
aulere, kusonya kuanja konse kwa antu onse. Kuti ife 
enso ntawi yapita tinali opusa, osamvera, onyengedwa, 
kuimirira mafuno ena ndi masekero, kukala ndi moyo m' 
kwaipa ndi w dano, okwiidwa, kukwiirana. Koma ntawi 
kukoma kwa Mulungu Mpulumutsi watu, ndi kukonda 
kwatshi kwa antu, kunaonekera, si ndi ntshito zotshitidwa 
m’ kudeka, zomwe tinatshita ife toka, koma kwa nsisi yatshi 
natipulumutsa, mwa kutsuka kwa kubadwa anso ndi ku- 
fotokoza kwa Nzimu Woyera, womwe natsanula pa ife 
kolemera, mwa Yesu Kristu Mpulumutsi watu; kuti, ku- 
deketsedwa ndi kufatsa kwatshi, tinangopangidwa oloa 
kwa kulingalira kwa moyo wosamariza Kunena kuli 
komvana, ndimo ndi zintu zimenezi difuna kuti utshimika 
ndi nteradi, kwa nsonga kuti awo omwe anamvana ndi 
Mulungu angosamala ku gwira ntshito zabwino. Zintu 
zimenezi ziri zabwino ndi zopindulidwa kwa antu: koma 
lambalala mafunso opusa, ndi mafuko, ndi zindeu, ndi 
mamenyano ndi mau; kuti ziri zosapindula ndi zautsiru. 
Muntu emwe ali wanjiru pambuiu kuambirira kwatshimodzi 
ndi kwatshiwiri kaniza; kudziwa kuti modzi wotere atembe- 
nuzidwa, natshimwa, kudzisutsidwa. 

Ntawi didzatumiza Artema kwa iwe, kapena Tikiko, kala 
ndi tshangu ku fika kwa ine ku Nikopolis: kuti uko 
dayerekeza ku kala malimwe. Perekeza Zena nkoswe ndi 
Apolo pa ulendo pao kwatshangu, kuti palibe kantu 
kasowedwe ku awo. Ndimo antu atu unso apunzire ku gwira 
zintu zabwino kwa zotshitira zofunidwa, kuti osakala opanda 
dzobala. 

Onse omwe ali ndi ine autsa iwe. Utsa awo omwe akonda 
ife mwa mvanu. 

Kufatsa kukale ndi inu nonse. 


VER. 19. FILEMON. 


EPISTOLA LA PAULOS KWA 


FILEMON. 


AULOS, womangidwa wa Kristu Yesu, ndi Timote 
mbali watu, kwa Filemon wokondedwa watu ndi 
wotshita nzatu, ndi kwa Apiya mlongo watu, ndi kwa 
Arkipo wankhondo nzatu, ndi kwa eklesia m nyumba yako : 
Kufatsa kwa inu ndi ntendere kwa Mulungu Atatu atu ndi 
Mwini Yesu Kristu. 

Dinena tshakoma kwa Mulungu wanga ntawi Zonse, 
kutshula ndi iwe m' mapempero anga, kumva ndi kukonda 
kwako, ndimo ndi mvanu womwe upotshera kwa Mwini 
Yesu, ndi kwa oyera onse; kuti unzatshi wa mvanu wako 
ungokala wotetsa, m’ kudziwa kwa zintu zonse zabwino 
zomwe ziri mwa inu, kwa Kristu. Kuti dinali ndi 
tshimwemwe tshambiri ndi kusangalatsa m' kukonda kwako, 
tshifuka mitima ya oyera inasangalatsidwa mwa iwe, mbali. 

Mwa kuti, ngati dipotshera kulimbika konse m' Kristu ku 
uza iwe tshimene tshomwe tshiri tshabwino, kosuntira kwa 
kukonda kopambana dipempa, diri modzi wotere monga 
Paulos mkuru, ndimo tsopano womangidwa anso wa Kristu 
Yesu: dipempa iwe kwa mwana wanga, emwe dabala m’ 
zomangira zanga, Onesimo, emwe ntawi yapita anali 
wosapindulidwa kwa iwe, koma tsopano ali wopindulidwa 
kwa iwe ndi kwa ine: emwe dinabweza ie eka kwa iwe, 
kumene kuli, ntima wanga nditu: emwe dinafuna ku sungandi 
ine, kuti kwa iwe anangoimirira kwa ine m' zomangira za iva- 
ngeli: komawopanda muwongo wako sindifunaku tshita kantu; 
kuti ubwino wako sukanakala monga ndi uko, koma kwa 
kufuna kwaufulu. Kuti kapena ndimo anatshotsedwa kwa iwe 
kwa nsiku, kuti ukapotshera ie kwa ntawi zonse; si ntawi ina 
nonga kapolo, koma wopambana kapolo, mbali wokondedwa, 
kopambana kwa ine, koma bwanje kopambana kwa iwe, m’ 
nyama ndi m Mwini. Ngati pomwe uwerenga ine woga- 
wana, landira je monga ine ndeka. Koma ngati watshi- 
mwitsa iwe m’ kantu, kapena akong'gola iwe kantu, ika 
kamene pa ine; ine Paulos dikalemba ndi dzanja langa loka, 


357 


<<. o0 


10 
11 


12 
13 


14 


~ 


15 
16 


17 
18 


19 


358 AHEBERE. VER. 19- 


22 


23 
24 


25 


didzakabweza: kuti sindinena kwa iwe bwanje kuti ukong’- 
gola kwa ine inde iwe eka kopambana. Inde, mbali, leka 
ine ku potshera tshimwemwe kwa iwe m’ Mwini : sangalatsa 
ntima wanga m’ Kristu. Kupotshera mvanu m kumvera 
kwako dilemba kwa iwe, kudziwa kuti udzatshita inde 
kopambana komwe dinena. Koma ndi inso fotokozera ine 
enso pokala: kuti dilingalira kuti mwa mapempero anu 
didzapatsidwa kwa inu. 

Epafra, womangidwa nzanga w Kristu Yesu, autsa iwe; 
ndimo tshointsho atshita Marko, Aristarko, Dema, Luka, 
otshita-anzanga. 

Kufatsa kwa Mwini watu Yesu Kristu kukale ndi nzimu 
wako. Amen. 





EPISTOLA KWA 


AHEBERE. 


ULUNGU, kali analankula kwa atate m° aprofeti ndi 
mapande ena ndi m’ makalidwe ena, pa nsonga ya 
masiku amene analankula kwa ife m’ Mwana watshi, emwe 
naika woloa m’ zintu zonse, mwa emwe enso napanga 
magonero; emwe ali kuwala kwa kupambana kwatshi, ndi 
fanizo nditu la ntsemerero watshi, ndi kukulitsa zintu zonse 
ndi mau a mpamvu yatshi, ntawi anapanga kusambitsa kwa 
zakwaipa, nakala pansi pa dzanja lamanja la Ukulu pa 
mwamba; anakala ndi tshointsho wabwino wopambana 
anjelo, monga waloa m' dzina labwino kwambiri lopambana 
awo. Kuti kwa ani a anjelo nati pa ntawi imodzi, 
Uli Mwana wanga, 
Siku limene dabala iwe ? 
ndi inso, 
Didzakala kwa ie Atate, 
Ndimo adzakala kwa ine Mwana? 
Ndimo ntawi inso aloeza wobadwa woiamba m’ dziko 
anena, Ndimo anjelo onse a Mulungu apembedze ie. Ndimo 
ndi anjelo ati, 


. 


-2. 7. AHEBERE. 359 


Emwe apanga anjelo atshi zimpepo, 
Ndi oimirira atshi lilume la moto: 
koma ndi Mwana ati, 8 
Mpando wotshuka wako, O Mulungu, uli kwa kugonera 
wa kugonera ; 
Ndi ndodo yatshifumu ya kudeka iri ndodo yatshifumu 
ya dziko lako. 
Wakonda kudeka, ndimo wakwiira mpulupulu; 9 
Ndimo Mulungu, Mulungu wako, wadzosa iwe 
Ndi mafuta a kukondwera pamwamba anzako. 
Ndimo, 10 
Iwe, Mwini, m’ kuamba waika kuzika kwa dziko, 
Ndi miamba iri ntshito za manja ako: 


Idzamwaza; koma ukalabe: 11 
Ndimo iyo yonse idzakala yakali monga mwinjiro ; 
Ndimo monga tshopfunda udzaipinda, 12 


Monga mwinjiro, ndimo idzasintanidwa : 
Koma uli modzimodzi, 
Ndimo dzaka dzako sidzidzata. 
Koma ndi ani a anjelo wanena pa ntawi imodzi, 13 
Kala pa dzanja lamanja langa, 
Kwa ntawi dipanga maliwongo ako mpando wa mapazi 
ako? 
Kodi osali onse mizimu yoimirira, otumidwa ku imirira 14 
kwa awo omwe adzaloa m' kupulumutsa ? 

Ndimo tikanasamala kolimba kopambana kwa zintu 9 
zomwe zinamvedwa, kani kapena tikweng'kwenuka kwa tzo. 
Kuti ngati mau analankulidwa mwa anjelo nakala kolimbi- 
tsidwa, ndi matshimo onse ndi kusamvera zinalandira kuli- 
pira kodeka kwa kusekeretsa; bwanje tidzapulumuka, 3 
ngati tisasamala kupulumutsa kwakukuru kotere? komwe 
pa kwiamba kunalankulidwa mwa Mwini, kunatshimikidwa 
kwa ife ndi awo omwe anamva; Mulungu unso kumariza 4 
ndi awo, ndimo ndi zizindikilo ndi zozizwa, ndimo ndi 
mpamvu zambiri, ndimo ndi mitulo ya Nzimu Woyera, kwa 
kufuna kwatshi. 

Kuti si kwa anjelo anaika pansi dziko lirinkudza, ndi 5 
lomwe tilankula, Koma modzi m° malo ena wamariza, 6 
kuti, 

Muntu ali ani, kuti ukumbukila ie? 
Kapena mwana wa muntu, kuti utsheza nai”? 
Wapanga je pansi wang'ono wopambana anjelo; 7 


360 


t0 


11 


3 
4 


D 


AHEBERE. 2. T- 


Wabveka ie ndi tshisoti tshotshuka, ndi kupambana ndi 

ulemu, 

Ndimo waika ie pamwamba pa ntshito za manja ako: 

Waika zintu zonse pansi pa mapazi atshi. 

Kuti m’ tshimene naika zintu zonse pansi pa ie, nasia 
tshabe tshomwe tshosaikidwa pansi pa ie. Koma tsopano 
kosuntira sitiona zintu zonse zaikidwa pansi pa ie. Koma 
tiona ie emwe wapangidwa pansi wang'ono wopambana 
anjelo, inde Yesu, tshifuka tsha kumva kwa imfa wabveke- 
dwa tshisoti tshotshuka ndi kupambana ndi ulemu, kuti ndi 
kufatsa kwa Mulungu akalawa imfa kwa antu onse. Kuti 
kunakalitsa ie, kwa emwe ziri zintu zonse, ndi mwa emwe 
ziri zintu zonse, m’ kutenga ana ambiri kwa kupambana, ku 
panga woiamba wa kupulumutsa kwao wakuta mwa kumva. 
Kuti ie emwe ayeretsa ndi awo omwe ayeretsedwa ali onse a 
modzi: kwa tshifukwa tshimene wosali ndi manyazi ku 
tsha awo abali, kunena, 

Didzauza dzina lako kwa abali anga, 

M kati mwa eklesia didzaimba kulemekeza kwako. 
Ndimo onso, Didzaika kumvana kwanga mwa ie. Ndimo 
onso, Ona, ine ndi ana omwe Mulungu wandipatsa. Ndimo 
monga ana ali ogawana m nyama ndi m mwazi, ie eka anso 
modzimodzi nagawana m’ zimene ; kuti mwa imfa angotenga 
kwa tshabe ie emwe apotshera mpamvu ya imfa, emwe ali, 
diabolos; ndimo angopulumutsa onse awo omwe mwa kuopa 
kwa imfa anali ntawi ya moyo wao wonse pansi pa umpawi. 
Kuti nditu wosagwira anjelo, koma agwira mbeu ya 
Abraham. Ndimo kunali kufunidwa kwa ie m’ zintu zonse 
ku pangidwa wofana ndi abali atshi, kuti anangokala 
ndzukuru wang'kuru wansisi ndi wamvanu m’ zintu za 
Mulungu, ku pereka dipo kwa mpulupulu za antu. Kuti 
m’ tshimene ie eka wamva kuyesedwa, ali ndi mpamvu ku 
tangatira omwe ayesedwa. 

Mwa kuti, abali oyera, ogawana ndi kuitana kwaku- 
mwamba, ganiza ndi Mpostile ndi Ndzukuru wang’kuru wa 
kubvomereza kwatu, inde Yesu; emwe anali wamvanu 
kwa je emwe anaika ie monga anso Moses anali m’ nyumba 
yatshi yonse. Kuti wawerengedwa woenera wa kupambana 
wopambana Moses, ndi kutshuruka monga ie emwe namanga 
nyumba wapotshera ulemu wopambana nyumba. Kuti 
nyumba zonse zimangidwa ndi modzi; koma ie emwe 
namanga zintu zonse ali Mulungu, Ndimo Moses nditu 


-4, 4. AHEBERE. 


anali ndi mvanu m’ nyumba yatshi yonse monga wosunga, 
kwa kumariza kwa zintu zidya zomwe zinali ku lankulidwa 
pambuiu ; koma Kristu monga mwana, pa nyumba yatshi; 
nyumba ya emwe tiri, ngati tigwira bwino kulimbika kwatu 
ndi kupambana kwa kulingalira kwatu kolimba kwa nsonga. 
Ndimo, inde monga Nzimu Woyera unena, 
Lero ngati mudzamva liu latshi, 
Musalimbitsa mitima yanu, monga m’ kubvuta, 
'Kofana monga m siku la kuyesa m’ tshipululu, 
Ndi komwe atatu anu nayesa ine ndi kuyang'anira ine, 
Ndimo naona ntshito zanga dzaka makumi anai. 
Mwa kuti dinakwiitsidwa ndi fuko limene, 
Ndinati, Ntawi yonse atshimwa m’ mitima yao: 
Koma sanadziwa njira zanga; 
Monga dinalumbira m’ kukwiira kwanga, 
Sadzaloa mwa kupuma kwanga. 
Yang'anirani, abali, kani kapena kudzali m wina wa inu 
ntima woipa wa kusamvana, m kuleka kwa Mulungu wa- 
moyo: koma tauliranani siku ndi siku, monga ntawi 
monga tshitshedwa Lero; kani modzi wa inu wolimbi- 
tsidwa ndi tshinyengo tsha mpulupulu: kuti tinakala 
ogawana ndi Kristu, ngati tigwira bwino kuamba kwa ku- 
mvana kwatu kolimba kwa nsonga: ntawi tshinenedwa, 
Lero ngati mudzamva liu latshi, 
Musalimbitsa mitima yanu, monga m’ kubvuta. 
Kuti ani, ntawi anamva, anabvuta? jai, kodi si awo onse 
omwe anaturuka mwa Yiputa ndi Moses? Ndimo ndi ani 
anakwiitsidwa dzaka makumi anai? kodi si kunali ndi awo 
omwe anatshimwa, mitembo ya omwe inagwa m’ tshipululu ? 
Ndimo kwa ani analumbira kuti sakaloa m' kupuma 
kwatshi, koma kwa awo omwe anali osamvera? Ndimo 
tiona kuti sanadziwa ku loa tshifuka tsha kusamvana. 
Ndimo tiope, kani kapena, lonjezano linasiidwa la kuloa 
mwa kupuma kwatshi, modzi wa inu akaenedwa kunapere- 
weza. Kuti nditu tapotshera makalidwe abwino anauzidwa 
kwa ife, inde monga anso awo: koma mau a kumva osana- 
pindulitsa awo, tshifuka sanakomaniza ndi mvanu ndi awo 
omwe anamva. Kuti ife tomwe tamvana tiloa m’ kupuma 
kumene; inde monga wanena, 
Monga dinalumbira mw kukwiira kwanga, 
Sadzaloa m kupuma kwanga : 
monga ngati ntshito zinata kwa kuzika kwa dziko. Kuti 


361 


362 = AHEBERE, zi 


wanena m’ malo ena ndi siku latshisanu ndi tshiwiri 
tshointsho, Ndimo Mulungu napuma pa siku latshisanu ndi 
5 tshiwiri kwa ntshito zatshi zonse; ndimo m’ malo amene enso, 
Sadzaloa m’ kupuma kwanga. 
6 Ndimo kuona kuti kutsala kuti ena akaloa momwe, ndimo 
awo kwa omwe makalidwe abwino anauzidwa kali napere- 
7 weza ku loa tshifuka tsha kusamvera, anso atshula siku 
limodzi, kunena m Davide, pambuiu pa ntawi yeitali 
tshointsho, Lero, monga wanenedwa kali, 
Lero ngati mudzamva liu latshi, 
Musalimbitsa mitima yanu. 
8 Kuti ngati Yoshuwa anapatsa awa kupuma, sakanalankula 
9 pambuiu ndi siku lina. Ndimo kutsala kupuma kwa- 
0 sabata kwa antu a Mulungu. Kuti ie emwe analoa m’ 
kupuma kwatshi ie eka anso anapuma kwa ntshito zatshi, 
11 monga Mulungu natshita kwa zatshi. Ndimo tipatse 
tshangu ku loa m’ kupuma kumene, kuti palibe muntu agwe 
12 pambuiu sonyezo lomwe la kusamvera. Kuti mau a 
Mulungu ali amoyo, ndi atshangu, ndi akutwa opambana 
mpeni wina wankondo wakutwa konse, ndimo kubola inde 
kwa kugawa ndi moyo ndi nzimu, ndimo ndi zimfundo ndi 
nsiwe, ndimo ansangu ku dziwitsa maganizo ndi matintu za 
13 ntima. Ndimo palibe wopangidwa emwe wosali wosonyedwa 
m’ kuona kwatshi: koma zintu zonse ziri zamariseke ndi 
zinaikidwa poyera patsogolo pa maso pa ie ndi emwe tiri ndi 
ku tshita. 
14 Ndimo kupotshera ndzukuru wang'kuru wopambana, emwe 
wapita mwa miamba, Yesu Mwana wa Mulungu, tigwire 
15 kolimba kubvomereza kwatu. Kuti sitipotshera ndzukuru 
wang'kuru emwe wosadziwa ku tosedwa ndi kumva kwa 
mafoko atu; koma modzi emwe wayesedwa m° zintu zonse 
16 kofana tiri, koma wopanda mpulupulu. Ndimo tiyandike 
ndi kulimbika kwa mpando wotshuka wa kufatsa, kuti 
tingolandira nsisi, ntingopeza kufatsa ku tangata ife m’ 
ntawi ya kufunidwa. 
5 Kuti adzukuru akuru onse, anatengedwa kwa mwa antu, 
aikidwa kwa antu m' zintu za Mulungu, kuti angotsira 
2 ndi mitulo ndi zinsembe kwa zimpulupulu: emwe adziwa 
ku mva kwaulere ndi akupulukira ndi atshimo, tshifuka kuti 
ə le eka anso azungulidwa ndi kufoka, ndimo ndi tshifukwa 
tsha kumene, monga kwa antu, tshointsho onso kwa ie eka, 
4 akanatsira kwa zimpulupulu, Ndimo palibe muntu atenga 


26. 7. AHEBERE. 


ulemu kwa ie eka, koma ntawi aitanidwa ndi Mulungu, inde 
monga anali Haron. Tshointsho Kristu unso sanadzipa- 
mbanitsa ku pangidwa ndzukuru wang kuru, koma ie emwe 
nalankula kwa ie, 

Uli Mwana wanga, 

Siku limene dabala iwe: 
monga anena anso m’ malo ena, 

Uli ndzukuru kwa magonero 

Pambuiu makalidwe a Melkizedeki. 
Emwe m’ masiku a nyama yatshi, kunatsira mapempero ndi 
mapempo ndi kulira kolimba ndi misozi kwa ie emwe 
anali ndi mpamvu ku pulumutsa ie kwa imfa, ndimo 
kunamvedwa kwa kuopa kopembedza kwatshi, ngati anali 
Mwana, kosuntira napunzira kumvera ndi zintu zomwe 
anamva; ndimo kunatetsedwa, nakala kwa awo onse omwe 
amvera ie tshifakwa tsha kupulumutsa kosamariza; 
atshedwa ndi Mulungu ndzukuru wang'kuru pambuiu 
pa makalidwe a Melkizedeki. 

Wa emwe tiri ndi zintu zambiri ku nena, ndi zolimba 
za kusanduka, kuona mukala ogonta pang'ono. Kuti ntawi 
ndi tshifukwa tsha ntawi mukanakala apunzitsi, mwafuna 
anso kuti wina apunzitsa inu oiamba a oiamba a mau a 
Mulungu; ndi mukala otere monga muli ndi kufunidwa ndi 
nkaka, ndimo si kwa kudia kolimba. Kuti ie emwe 
agawa ndi kaka ali wopanda kudziwa kwa mau a kudeka; 
kuti ali kanda. Koma kudia kolimba kuli kwa antu a 
nsing'iku woukuru, inde adya omwe ndi tshifukwa ndi 
kutshita apotshera madziwiko ao odzitshitidwa ku dziwitsa 
ubwino ndi kwaipa. 

Mwa kuti kuleka mau a kuamba kwa Kristu, tifulumire 
kwa kuta; si kuika anso kuzika kwa kutembenuza ntima 
kwa ntshito zakufa, ndi kwa mvanu kwa Mulungu, kwa 
kupunzitsa kwa mabapatisma, ndi kwa kuika kwa manja, 
ndi kwa kuukirira kwa akufa, ndi kwa kuweruza kosama- 
riza. Ndimo tshimene tidzatshita, ngati Mulungu alola. 
Kuti monga ndi awo omwe ntawi imodzi anaunikidwa na- 
lawa ndi ntulo wakumwamba, napangidwa ogawana a Nzimu 
Woyera, ndimo nalawa ndi mau abwino a Mulungu, ndi 
mpamvu za kugonera kulinkudza, ndimo pomwe anagwa, 
kuli kusadziwa ku ta ku fotokoza awo onso kwa kutembe- 
nuza ntima; kuona apatshika ku awo oka Mwana wa 
Mulungu unso, naika ie pa manyazi poyera. Kuti dziko 


363 


13 


14 


364 AHEBERE. 6. T- 


lomwe lamwa mvula yomwe ifika ntawi zambiri pa ilo, 
ndimo libala zitsamba zaubwino kwa awo kwa omwe enso 

8 lilimidwa, lilandira kudala kwa Mulungu: koma ngati 
libala minga ndi mitungwi, litaiidwa ndimo liri pafupi ndi 
tukwano; nsonga ya lomwe iri ku otshedwa. 

9 Koma, okondedwa, tikantshiziridwa zintu zabwino zopa- 
mbana ndi inu, ndi zintu zomwe zipatikana kupulumutsa, 

10 ngati tilankula tshointsho: kuti Mulungu wosali wosadeka 
ku iwala ntshito yanu ndi kukonda komwe munasonya kwa 
dzina latshi, m’ tshomwe munaimirira kwa oyera, ndimo 

11 muimirira tsopano. Ndimo tifuna kuti onse a inu angosonya 
tshangu tshimene kwa kudzaza kwa kulingalira inde kwa 

12 nsonga: kuti simungokala otshedwa, koma ofanizira a awo 
omwe mwa mvanu ndi kulongosola aloa malonjezano. 

13 Kuti ntawi Mulungu nalonjezana kwa Abraham, tshifuka 
sanadziwa ku lumbira ndi palibe modzi wang'kuru wopa- 

14 mbana, nalumbira ndi ie eka, kuti, Nditu kudala didzadalitsa 

15 iwe, ndi kupindula didzapindula iwe. Ndimo tshointsho, 

16 kunamvabe kolongosola, nalandira lonjezano. Kuti antu 
alumbira ndi wang'kuru wopambana: ndimo m’ makanga- 

17 no onse ao lumbiro liri kuta kwa kulimbitsa. Mwa lomwe 
Mulungu, kufuna ku sonyeza kutshuruka kopambana kwa 
oloa a lonjezano kusasintanitsa kwa kuweruza kwatshi, 

18 nalekanitsa ndi lumbiro : kuti ndi zintu ziwiri zosasintanitsa, 
m zomwe kuli kusadziwa ku ta kwa Mulungu ku nama, 
tingopotshera kufulumiza kolimba, omwe tinatawa kwa 
kupulumuka ku gwira kulingalira kuikidwa patsogolo pa 

19 ife; komwe tipotshera monga nangula wa nzimu, kuli- 
ngalira koikidwa ndi kolimba ndimo kuloa m’ tshimene 

20 tshomwe tshiri m bwalo mwa tshopimba; pomwe monga 
wotamanga patsogolo Yesu naloa kwa ife, kunakala ndzu- 
kuru wang'kuru kwa ntawi yonse pambuiu makalidwe a 
Melkizedeki. 

7 Kuti Melkizedeki amene, fumu yotshuka ya Salem, 
ndzukuru wa Mulungu Wang'kuru Wopambana, emwe 
nakomana ndi Abraham kubwera kwa kupa kwa mafumu 

2 otshuka, nadalitsa ie, kwa emwe enso Abraham anagawa 
pande lakumi kwa zonse (ali woiamba, ndi kusanduka, 
Fumu Yotshuka ya kudeka, ndimo pomwe enso Fumu 
Yotshuka ya Salem, omwe ali, Fumu Yotshuka ya ntendere; 

3 wopanda atate, wopanda amai, wopanda fuko, kupotshera 
kapena palibe kuiamba kwa masiku kapena palibe nsonga 


—7. 21. AHEBERE. 


ya moyo, koma wapangidwa wofana ndi Mwana wa 
Mulungu), akalabe ndzukuru. 

Koma ganizani wang'kuru bwanje muntu amene anali, kwa 
emwe Abraham, mbuiye wang'kuru, napatsa pande lakumi 
mwa zankondo zopambana. Ndimo awa nditu a ana a 
Levi omwe alandira udzukuru apotshera mau ku tenga 
mapande a makumi kwa antu ndi mau, omwe ali, a abali 
ao, ngati awo anaturuka mwa dziuno dza Abraham: koma 
ie, fuko la emwe losawerengedwa kwa awo, watenga 
mapande a makumi kwa Abraham, ndimo wadalitsa ie emwe 
apotshera malonjezano. Koma kopanda kukangana kwina 
wang'ono wodalitsidwa ndi wopambana. Ndimo pano antu 
omwe afa alandira mapande a makumi; koma apo modzi, 
ndi emwe kumarizidwa kuti akala ndi moyo. Ndimo, ku 
nena tshointsho, mwa Abraham inde Levi, emwe alandira 
mapande a makumi, walipira mapande a makumi; kuti 
anali kosuntira m’ dziuno dza atatu atshi, ntawi Melkizedeki 
nakomana na. 

Ndimo ngati kunali kuta mwa udzukuru Walevi (kuti 
pansi pa iwo antu analandira mau), kufunidwa kwina kunali 
kwanje kuti ndzukuru wina akauka pambuiu pa makalidwe 
a Melkizedeki, ndimo wosawerengedwa pambuiu pa maka- 
lidwe a Haron? Kuti udzukuru unasintanidwa, kupangidwa 
kwa kufunidwa kusinta anso kwa mau. Kuti ie wa emwe 
zintu zimenezi zinenedwa agawana ndi fuko lina, kwa lomwe 
palibe muntu wapatsa kuimirira pa katshisi. Kuti kuene- 
kera kuti Mwini watu wauka kwa Yuda; monga ndi fuko 
lomwe Moses sanalankula kantu ndi adzukuru. Ndimo tsho- 
mwe nena tshiri kosuntira tshoenekera kopambana, ngati 
pambuiu kufana kwa Melkizedeki auka ndzukuru wina, 
emwe wapangidwa, si pambuiu pa mau a kuuza kwanyama, 
koma pambuiu pa mpamvu” ya moyo wosamariza: kuti 
kumarizidwa ndi ie, 

Uli ndzukuru kwa magonero 

Pambuiu pa makalidwe a Melkizedeki. 
Kuti kuli kutshotsa kwa mau atsogolo tshifuka tsha kufoka 
kwatshi ndi kusapindulidwa (kuti mau sanapanga kantu 
kota), ndi kuloeza pa omwe kulingalira kwabwino kopa- 
mbana, mwa komwe tiyandika kwa Mulungu. Ndimo m’ 
monga ambiri monga si kuli kopanda ku tenga lumbiro 
(kuti awo nditu anapangidwa adzukuru opanda lumbiro ; 
koma ie ndi lumbiro ndi ie emwe anena ndi ie, 


365 


10 


11 


19 


20 


366 AHEBERE. 7. 21- 


Mwini nalumbira ndimo wosadzadzitembenuka 
Uli ndzukuru kwa magonero); 

22 ndi tshointshi ambiri inso Yesu wakala wotangatira wa 

23 kupangana kwabwino kopambana. Ndimo awo nditu 
anapangidwa adzukuru ambiri m' kutshuruka, tshifuka 

24 kuti ndi imfa aletsedwa kwa kukalabe: koma je, tshifuka 
akala kwa ntawi yonse, apotshera udzukuru watshi wosasinta. 

25 Mwa kuti inso ali ndi mpamvu ku pulumutsa kota awo 
omwe ayandika kwa Mulungu mwa ie, kuona akala ndi 
moyo ntawi yonse ku letsetsa kwa awo. 

26 Kuti ndzukuru wang'kuru wotere nakalitsa ife, woyera, 
wopanda tshinyengo, wosadetsedwa, wogawidwa kwa 
ampulupulu, ndimo watalikitsidwa kopambana miamba; 

27 emwe wosafuna masiku onse, wofana ndi adzukuru akuru 
adya, ku tsira zinsembe, poiamba kwa zakwaipa zatshi, ndi 
pomwe kwa zakwaipa za antu : kuti kumene natshita kamodzi 

28 kwa onse, ntawi natsira ie eka. Kuti mau aika antu 
adzukuru akuru, ali ndi kufoka; koma mau a lumbiro, 
omwe anali pambuiu pa mau, arka Mwana, wotetsedwa kwa 
ntawi yonse. 

8  Ndimo m’ zintu zomwe tirikunena nsonga yopambana 477 

imene. Tiri ndi ndzukuru wang'kuru wotere, emwe nakala 

pansi pa dzanja lamanja la mpando wotshuka wa Ukuru m’ 

miamba, woimirira wa zintu zoyera, ndi wa msasa woona, 

3 womwe Mwini anamanga, si muntu. Kuti adzukuru akuru 

onse aikidwa ku tsira mitulo ndi zinsembe: mwa kuti kuli 
kufunidwa kuti ndzukuru wang'kuru amene enso apotshera 

4 kantu ku tsira, Ndimo ngati anali pa dziko, sakakala 

ndzukuru konse, kuona alipo adya omwe atsira mitulo kwa 

9 mau; omwe aimirira tshemene ishomwe tshiri tshofaniza ndi 

ntunzi za zintu zamwamba, inde monga Moses aambiriridwa 
ndi Mulungu ntawi anatofuna ku manga msasa: kuti, Ona, 
ati, kuti upanga zintu zonse kwa sonyezo lomwe linaso- 

6 nyedwa kwa iwe m' piri. Koma tsopano walandira kuimirira 
kwabwino kopambana, ndi bwanje ambiri inso ali woleka- 

nitsa wa kupangana kwabwino kopambana, komwe kwa- 

7 tshitidwa pa malonjezano abwino opambana. Kuti ngati 

kupangana kumene koiamba kunakala kopanda tshimo, 

8 pomwe palibe malo akafunidwa kwa kwatshiwiri. Kuti 

kupeza tshimo ndi awo, ati, 
Ona, masiku afika, ati Mwini, 
Kuti didzapanga kupangana kwatsopano ndi nyumba 


NN 


=O AHEBERE. 367 


ya Sirayeli ndimo ndi nyumba ya Yuda; 
Si kwa kupangana komwe dinapanga ndi atatu ao 9 
M’ siku lomwe dinatenga awo ndi dzanja ku turutsa 
awo mwa dziko la Yiputa ; 
Kuti sanakalabe m’ kupangana kwanga, 
Ndimo sindinayang'anira awo, ati Mwini. 
Kuti kumene kuli kupangana komwe didzapangana ndi 10 
nyumba ya Sirayeli 
Pambuiu masiku adya, ati Mwini; 
Didzaika mau anga m’ muwongo wao, 
Ndimo pa ntima wao onso didzalemba awo: 
Ndimo didzakala kwa awo Mulungu, 
Ndimo adzakala kwa ine antu: 
Ndimo sadzapunzitsa antu onse amudzianzao, 11 
Ndi antu onse abali ao, kuti, Dziwani Mwini: 
Kuti onse adzadziwa ine, 
Kwa ang'ono opambana kwa akuru opambana a awo. 
Kuti didzakala ndi nsisi kwa mpulupulu zao, 12 
Ndimo zakwaipa zao sindidzakumbukila ntawi ina. 
M' tshimene anena, Kupangana kwatsopano, anapanga 13 
koiamba kwakali. Koma kumene komwe kulikukala 
kwakali, ndi kulikulitsa kwakugonera kuli pafupi kwa ku 
kang'ganuka. 
Ndimo inde kupangana koiamba kunali ndi maloezo a Q 
kuimirira kwamulungu, ndimo malo oyera atshi, malo oyera 
a dziko limene. Kuti kunafotokozedwa msasa, wolamba, 2 
momwe ginali tshogwirira nyali, ndi gome, ndi mikate 
yoonetsa; womwe utshedwa Malo Oyera. Ndimo pambuiu 3 
tshopimba tshatshiwiri, msasa womwe utshedwa Woyera wa 
oyera ; uli ndi tshogwirira zonung'kira tshagolide, ndi arke 4 
la kupangana lopatikidwa kozungulira ndi golide, momwe 
unali mpika wagolide wosungira mana, ndi tole ya Haron 
yomwe inapuka, ndi magome a kupangana; ndimo pa- ð 
mwamba pa ilo makerube a kupambana kupimba mpando- 
wa-nsisi ; ndi zintu zomwe sitidziwa tsopano ku nena koanja- 
nitswa. Koma zintu zimenezi zinafotokozedwa tshointsho, 
adzukuru aloabe m’ msasa woiamba, kuta maimiriro; koma 
mwa watshiwiri ndzukuru wangkuru eka, kamodzi m 
tshaka, si wopanda mwazi, womwe atsira kwa ie eka, ndi 
kwa matshimo a antu: Nzimu Woyera kusonyeza tshimene, 8 
kuti njira mwa malo oyera kosuntira sanasonyezedwa, ntawi 
monga msasa woiamba ulikuima kosuntira ; tshomwe tshirt 9 


wa Eer) 


368 


10 


11 


23 


24 


AHEBERE. 9. 9- 


fanizo kwa ntawi yatsopano ; kwa tshomwe zitsiridwa mitulo 
ndi zinsembe zomwe zosadziwa, monga ndi kudzidziwitsa, 
ku panga wopembedza wotetsa, zir zoka (ndi zakudia ndi 
kumwa ndi kutsuka kwina) maloezo anyama, oikidwa kwa 
ntawi ya kupanga anso. 

Koma Kristu anadza ndzukuru wang'kuru wa zintu 
zabwino zomwe zirinkudza, mwa msasa woukuru wopa- 
mbana ndi wakuta wopambana, sunamangidwa ndi 
manja, omwe ali ku nena, si wa kupanga kumene, kapena 
kosuntira si mwa mwazi wa agogo ndi ana a ng'ombe, koma 
mwa mwazi watshi woka, naloa kamodzi kwa onse m° malo 
oyera, kunalandira kuombola kosamariza. Kuti ngati 
mwazi wa agogo ndi ng'ombe zampongo, ndi mapolusa a 
nsoti kuwaza awo omwe anadetsedwa, ziyeretsa kwa kutsuka 
kwa nyama: bwanje ambiri kopambana mwazi wa Kristu, 
emwe mwa Nzimu wosamariza natsira ie eka wopanda 
tshirama kwa Mulungu, udzatsukitsa kudzidziwitsa 
kwanu kwa ntshito zakufa ku imirira Mulungu wamoyo ? 
Ndimo kwa tshifukwa tshimene ali wolekanitsa wa kupa- 
ngana kwatsopano, kuti imfa inakala kwa kuombola 
kwa matshimo omwe anali pansi pa kupangana koiamba, 
awo omwe anaitanidwa angolandira lonjezano la kuloa 
kosamariza. Kuti pomwe kulipo kufuna, kukanakala ndi 
kufunidwa imfa ya ie emwe anakupanga. Kuti kufuna 
kuli ndi mpamvu pomwe inali imfa: kuti ntawi ina kodi 
kuli kantu ntawi ie emwe anakupanga ali ndi moyo? 
Mwa kuti inde kupangana koiamba sikunasonyezedwa 
kopanda mwazi. Kuti ntawi mau onse analankulidwa ndi 
Moses kwa antu onse kwa mau, natenga mwazi wa ana a 
ng'ombe ndi agogo, ndi madzi ndi wulu wofira ndi hisopi, 
nawaza buku ilo loka, ndi antu onse, kunena, Umene uli 
mwazi wa kupangana komwe Mulungu nauza kwa inu. 
Kopambana msasa ndi dziwira dzonse dza kuimirira nawaza 
modzimodzi ndi mwazi. Ndimo kwa mau, dingonena 
pafupi, zintu zonse zitsukidwa ndi mwazi, ndimo kobaluka 
kwa kuturutsa mwazi kulibe kubweza. 

Ndimo kunali ndi kufunidwa kuti dzofaniza dza zintu mw 
miamba dzikanatsukidwa ndi zimenezi; koma zintu 
zamwamba izo zoka ndi zinsembe zabwino zopambana 
zimenezi, Kuti Kristu sanaloa m’ malo oyera opangidwa 
ndi manja, ofana m’ sonyezo kwa oona ; koma m’ mwamba 
imo moka, tsopano ku onekera patsogolo pa nkope ya 


-10. 14. AHEBERE. 


Mulungu kwa ife: kapena kosuntira si kuti akadzitsira 
ntawi zambiri; monga ndzukuru wang'kuru aloa m' malo 
oyera tshaka ndi tshaka ndi mwazi si watshi; kani ntawi 
zambiri akanamva kwa kuzika kwa dziko: koma tsopano 
kamodzi pa nsonga ya magonero wasonyezedwa ku tshotsa 
mpulupulu ndi nsembe ya ie eka. Ndimo m’ monga ambiri 
monga kuloezedwa kwa antu ku fa kamodzi, ndimo pambuiu 
kumene kudza kuweruza; tshointsho Kristu unso, anatsi- 
ridwa kamodzi ku nyamula zakwaipa za ambiri, adzasonyeza 
ntawi yatshiwiri, wobaluka kwa mpulupulu, kwa awo omwe 
alindira ie, kwa kupulumutsa. 


369 


25 


26 


27 


28 


Kuti mau ali ndi ntunzi wa zintu zabwino zirinkudza, si 10 


fanizo nditu la zintu, ndi nsembe zimenezi tshaka ndi 
tshaka, zomwe atsirabe, palibe ntawi osadziwa ku panga 
akuta awo omwe ayandika. Kani kodi zikanaleka ku 


tsiridwa, tshifuka opembedza, anatsukidwa kamodzi, saka- 


napotshera ntawi ina kudzidziwitsa kwa zimpulupulu ? 
Koma m' nsembe zidya kuli kukumbutsa kupangidwa kwa 
zimpulupulu tshaka ndi tshaka. Kuti kuli kusadziwa ku ta 
kuti mwazi wa ng'ombe zampongo ndi agogo ukatshotsa 
zimpulupulu, Mwa kuti ntawi afika m’ dziko, ati, 

Nsembe ndi tshopatsa usanafuna, 

Koma tupi unafotokoza kwa ine; 

M’ zopatsa zootshedwa zatuntu ndi zinsembe kwa mpu- 

lupulu usanapotshera kusekera : 

Pomwe dinati, Ona, dafika 

(M mputu wa buku kulembedwa ndi ine) 

Ku tshita kufuna kwako, O Mulungu. 
Kunena poiamba, Zinsembe ndi zopatsa ndi zopatsa zoo- 
tshedwa zatuntu ndi zinsembe kwa mpułupulu usanafuna, 
kapena usanapotshera kusekera mwa izo (zomwe zitsiridwa 
kwa mau), pomwe wanena, Ona, dafika ku tshita kufuna 
kwako. Atshotsa koiamba, kuti angolimbikitsa kwa- 
tshiwir. Ndi kufuna komwe tayeretsedwa mwa tshopatsa 
tsha tupi la Yesu Kristu kamodzi kwa onse. Ndimo adzu- 
kuru onse nditu aima siku ndi siku kuimirira ndi ku tsira 
ntawi zambiri nsembe zimenezi, zomwe zosaądziwa ntawi ina 
ku tshotsa zimpulupulu: koma ie, ntawi anatsira nsembe 
imodzi kwa zimpulupulu kwa ntawi yonse, nakala pansi pa 
dzanja lamanja la Mulungu; kwa ntawi yatsopano kuya- 
ng'anira kwa ntawi maliwongo atshi apangidwa mpando wa 
niapazi atshi. Kuti ndi tshopatsa tshimodzi watetsa kwa 

ZA 


13 


14 


370 AHEBERE. 10, 14- 


15 ntawi yonse awo omwe ayeretsedwa. Ndimo Nzimu 
Woyera anso umariza ndi ife: kuti pambuiu wanena, 
16 Kumene kuli kupangana komwe didzapangana ndi awo 
Pambuiu masiku adya, ati Mwini; 
Didzaika mau anga pa ntima wao, 
Ndimo pa muwongo wao onso didzalemba awo; 
pomwe ati, 
17 Ndimo zakwaipa zao ndi mpulupulu zao sindikumbu- 
kila ntawi ina. 
18 Koma pomwe kuli kubweza kwa zimenezi, kusali ntawi ina 
tshopatsa kwa mpulupulu. 
19  Ndimo kupotshera, abali, kulimbika ku loa m’ malo 
20 oyera ndi mwazi wa Yesu, ndi njira yomwe nasonyeza kwa 
ife, njira yatsopano ndi yamoyo, mwa tshopimba, tshomwe 
21 tshiri ku nena, nyama yatshi; ndimo kupotshera ndzukuru 
22 wang'kuru pa nyumba ya Mulungu; tiyandike ndi ntima 
woona m° kudzaza kwa mvanu, kupotshera mitima 
yatu yowazidwa kwa kudzidziwitsa koipa, ndi tupi latu 
23 lotsukidwa ndi madzi oyera: tigwire kolimba kubvomereza 
kwa kulingalira kwatu kuti kusagwedera; kuti le ali 
24 wamvanu emwe nalonjezana: ndimo tiganizane ku bvutana 
25 kwa kukonda ndi ntshito zabwino; sikulekana kusong’kana 
kwa ife toka, monga ntengo wa ena uli, koma kutaulira 
modzi ndi wina ; ndimo kwambiri kopambana, monga muona 
siku liyandika. 
26 Kuti ngati titshimwa ndi kufuna kwatu pambuiu kuti 
talandira kudziwa kwa nteradi, kusatsala ntawi ina nsembe 
27 kwa zimpulupulu, koma kuyang'anira kwina koopsa kwa 
kuweruza, ndi ukali wa moto woinwe udzamwaza maliwongo. 
28 Muntu emwe wanyoza mau a Moses afa wopanda nsoni pa 
29 mau a omariza awiri kapena atatu: ndi kulanga kolimba 
kwambiri kopambana, muganiza bwanje, ie adzaganizidwa 
woenera, emwe wapondereza Mwana wa Mulungu, ndimo 
wawerenga mwazi wa kupangana, ndi woiawe anayeretsedwa, 
tshintu tshanko, ndimo wanyoza Nzimu wa kufatsa? 
30 Kuti tidziwa ie emwe nanena, Kuzimbula kuli kwa ine, 
didzalipira. Ndimo onso, Mwini adzaweruza antu atshi. 
31 Tshiri tshintu tshoopsa ku gwa m’ manja a Mulungu wa- 
moyo. 
32 Koma kumbutsani masiku akali, mwa omwe, pambuiu 
munaunikidwa, munamvabe kumenyana kwakukuru kwa 
33 kumva; kwina, kunapangidwa tshoyang'anira ndimo ndi 


—11. 10. AHEBERE. 371 


masinjiriro ndi masautso; ndimo kwina, kukala ogawana 
ndi awo omwe anatshitidwa tshointsho. Kuti munamva 34 
tshisoni pa awo omwe anali m’ zomangira, ndimo muna- 
landira kosekera kuononga kwa zintu zanu, kudziwa kuti 
inu noka muli ndi kupotshera kwabwino kopambana ndimo 
kokalabe. Ndimo musataia kulimbika kwanu, komwe 35 
xupotshera kulipira kwakukuru kwa kusekeretsa, Kuti 36 
muli ndi kufunidwa kwa kulongosola, kuti, munatshita 
kufuna kwa Mulungu, mungolandira lonjezano. 


Kuti kosuntira ntawi yeing’ono nditu, 37 
Ie emwe afika adzafika, ndimo sadzakala, 
Koma wodeka wanga adzakala ndi moyo ndi mvanu: 38 


Ndimo ngati adzizing'ka, nzimu wanga suli ndi 
kusekera mwa ie. 
Koma sitiri a omwe adzizing'ka kwa kumwaza; komaa 39 
awo omwe ali ndi mvanu kwa kupulumutsa kwa nzimu. 

Koma mvanu uli kulimbika kwa zintu zolingaliridwa, 11 
kuyesa kwa zintu zosaonekedwa. Kuti mwa iwo akuru 2 
anamarizidwa nao. Ndi mvanu didziwitsa kuti magonero 3 
analumukizidwa ndi mau a Mulungu, monga kuti tshomwe 
tshionedwa sitshinapangidwa ndi zintu zomwe zionekera. 
Ndi mvanu Habeli natsira kwa Mulungu nsembe yabwino 4 
yopambana Kayin, mwa yomwe anamarizidwa nai kuti 
anali wodeka, Mulungu kumariza ndi mitulo yatshi: ndimo 
mwa iwo le anafa kosuntira alankula. Ndi mvanu Henoke 5 
wasuntidwa kuti sakanaona imfa; ndimo sanapezedwa, 
tshifuka Mulungu nasunta ie: kuti patsogolo pa kusunta 
kwatshi wamarizidwa naji, kuti anakala wosekeretsa bwino 
kwa Mulungu: ndimo wopanda mvanu kuli kusadziwa kuta 6 
ku sekeretsa bwino ĉe: kuti ie emwe afika kwa Mulungu 
akanamvana kuti ali, ndi kuti ali wolipira wa awo omwe 
afuna pambuiu pa ie. Ndi mvanu Nowa, kunaambiriridwa 7 
ndi Mulungu kwa zintu sizoonekera monga kosuntira, 
nafulumizidwa ndi kuopa kopembedza, nafotokoza arke 
kwa kupulumutsa kwa nyumba yatshi; mwa womwe 
nasautsa dziko, nakala woloa wa kudeka komwe kuli kwa 
mvanu. Ndi mvanu Abraham, ntawi anaitanidwa, namvera $ 
ku turuka kwa malo omwe analikulandira kwa zoloa; 
ndimo naturuka, sanadziwa kuti namuka. Ndi mvanu 9 
nakala waulendo m’ dziko la lonjezano, monga m’ dziko si 
latshi, kukala m misasa, ndi Yisake ndi Yakobe, oloa ndi ie 
a lonjezano lomwe: kuti nayang'anira mzinda womwe uli 10 


372 AHEBERE. 11. 10- 


ndi maziko, womanga ndi wopanga wa womwe ali Mulungu. 
11 Ndi mvanu inde Sara ie eka nalandira mpamvu ku bvuuka 
mbeu ntawi anali wopambana kugonera, tshifuka naganiza ie 
12 wamvanu emwe analonjezana: mwa kuti inso nauka kwa 
modzi, ndi ie wofana ndi wakufa, tshointsho ambiri monga 
nyenyezi za mwamba m kutshuruka, ndimo monga ntshenga, 
womwe uli ku doko, wosawerengedwa. 
13 Amene onse anafa m’ mvanu, sikunalandira malonjezano, 
koma anaona awo nautsa awo kwa kutali, ndimo anabvome- 
14 reza kuti anali aulendo ndi alendo pa dziko. Kuti awo 
omwe anena zintu zotere asonyeza kuti alikufuna dziko la 
15 awo oka. Ndimo ngati nditu anakumbukila ndi dziko 
limene kwa lomwe naturuka, akanapotshera pofatsa ku 
16 bwera. Koma tsopano afuna dziko labwino lopambana, 
lomwe liri, lakumwamba: mwa kuti Mulungu siali ndi 
manyazi ndi awo, kutshedwa Mulungu wao: kuti wafotokoza 
mzinda kwa awo. 
17 Ndi mvanu Abraham, anayesedwa, anatsira Yisake: inde, 
ie emwe analandira malonjezano kosekera analikutsira 
18 mwana watshi wobadwa eka; inde ie kwa emwe analanku- 
19 lidwa, M’ Yisake mbeu yako idzaitanidwa: kuganiza kuti 
Mulungu ali ndi mpamvu ku ukitsa, inde kwa akufa; kwa 
20 uko onso m’ fanizo analandira ie enso. Ndi mvanu Yisake 
21 nadalitsa Yakobi ndi Esau,inde ndi zintu zirinkudza. Ndi 
ımvanu Yakobi, ntawi anatofuna ku fa, nadalitsa onse a ana 
a Yosefe; napembedza, kuishirikiza pamwamba pa ndodo 
22 yatshi. Ndi mvanu Yosefe, ntawi nsonga yatshi inali pafupi, 
natshula ndi kutshoka kwa ana a Sirayeli ; napatsa mau ndi 
23 mafupa atshi. Ndi mvanu Moses, ntawi anabadwa, anabisi- 
dwa miezi itatu ndi atatu atshi ndi amai atshi, tshifuka 
naona anali mwana wabwino; ndimo sanaopa mau a fumu 
24 yotshuka. Ndi mvanu Moses, ntawi anakula, nakana ku 
25 tshedwa mwana wa mwana wankazi wa Faro; kusangka ku 
ipidwandi antua Mulungu, kopambana ku kondweramasekero 
26 a mpulupulu kwa nsiku ; kuganiza sinjiriro la Kristu zolemera 
zazikuru zopambana zolemera za Yiputa: kuti nayang'anira 
27 kwa kulipira kwa sekeretso. Ndi mvanu nasia Yiputa, 
sikuopa kukwiira kwa fumu yotshuka: kuti anamvabe, 
28 monga kuona ie emwe ali wosaonekedwa. Ndi mvanu 
wapanga mpasika, ndi kuwaza kwa mwazi, kuti womwaza 
29 wa obadwa oiamba sakatosa awo. Ndi mvanu napita mwa 
Nyanja Yofira monga ndi ntunda wouma: komwe Ayiputa 


-12. 5. AHEBERE. 373 


anayesa ku tshita anamezedwa. Ndi mvanu makoma a 30 
Yeriko anagwa, pambuiu nazungunizidwa kwa masiku asanu 
ndi awiri. Ndi mvanu Rahabi nkazi wa dama sanamwazika 31 
ndi awo omwe anali osamvera, analandira zinzondi ndi 
ntendere. Ndimo tshiani didzanena kopambana? kuti 32 
ntawi idzapereweza ine ngati diuza ndi Gidyon, Baraki, 
Samson, Yefta; ndi Davide ndi Samuweli, ndi aprofeti: 
omwe mwa mvanu napondereza maiko, natshita kudeka, 33 
nalandira malonjezano, natseka nkamwa mwa mikango, 
nazima mpamvu ya moto, napulumuka kukutwa TA 34 
mpeni wa mkondo, kwa kufoka anapangidwa olimba, 
nakula olimba m° nkondo, natamangitsa magulu a ankhondo 

a dziko Jina. Akazi nalandira akufa ao ndi kuukirira: ndi 35 
ena anasautsidwa, sikulandira kumasula kwao; kuti anango- 
landira kuukirira kwabwino kopambana: ndimo ena 36 
anapotshera kuyesa kwa matonzo ndi makwapulo, inde, 
kopambana kwa zomangira ndi kuikidwa m' nyumba ya 
ndima: anaponyedwa ndi miala, anatshekedwa kolekanitsa, 37 
anayesedwa, anapedwa ndi mpeni wa nkondo: naendaenda 

m’ dzikopa dza nkosa, m’ dzikopa dza agogo; anali osauka, 
osautswa, oipidwa (ndi omwe dziko lisanaenera), kusotshera 38 
m' dzipululu ndi mapiri ndi mapanga, ndi mauna a dziko. 
Ndimo amene onse, anamarizidwa ndi awo mwa mvanu wao, 39 
sanalandira lonjezano, Mulungu anakwanitsa tshintu tshina 40 
tshabwino tshopambana kwa ife, kuti obaluka kwa ife 
sakatetsedwa. 

Ndimo onso, kuona tizungunizidwa ndi ntambo woukuru 19 
wotere wa omariza, tiike pansi zolemedwa zonse, ndi tshimo 
lomwe lizerenga ife, ndimo titamange ndi kulongosola liwiro 
lomwe liikidwa patsogolo pa ife, kuyang'anira kwa Yesu 2 
Woiamba ndi Wakuta wa mvanu watu, emwe kwa tshimwe- 
mwe tshomwe tshinaikidwa patsogolo pa ie anamvabe 
nkhwitshi, kunyoza manyazi, ndimo wakala pansi pa dzanja 
lamanja la mpando wotshuka wa Mulungu. Kuti ganiza ie 3 
emwe wamvabe nseke wotere wa ampulupulu pa awo oka, 
kuti musakula olema, kufoka m’ mizimu yanu. Kosuntira 4 
simunakana kwa mwazi, kumenyana pandunji pa mpulupulu : 
ndimo mwaiwala kutaulira, komwe kuganizirana ndi inu 5 
monga ndi ana, 

Mwana wanga, usayang'anira kopeputsa kulanga kwa 
Mwini, 
Kapena usafoka ntawi usuiumulidwa ndi ie; 


374 AHEBERE. 12. 6- 


10 


11 


12 
13 


14 


15 


16 


iz 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


Kuti emwe Mwini akonda alanga, 
Nakwapula ana onse omwe alandira. 

Kuli kwa kulanga kuti mumvabe; Mulungu atshita ndi 
inu monga ndi ana; kuti mwana wanje alipo emwe atatu 
aishi wosalanga? Koma ngati muli opanda kulanga, ndi 
komwe onse anapangidwa ogawana, pomwe muli ana a 
mtengo, ndimosi ana. Kopambana, tinali ndi atate a nyama 
yatu ku langa ife, ndimo tinapatsa awo kudzinga: kodi 
kwambiri kopambana tidzakala pansi pa Atate a mizimu, 
ndimo tikala ndi moyo? Kuti awo nditu kwa masiku 
owereng'jeka nalanga ife monga kunaenedwa bwino ku awo; 
koma ie kwa kupindulidwa kwatu, kuti tingokala ogawana a 
kuyera kwatshi. Kulanga konse kuenedwa kwa tsopano 
ku li si kwatshimwemwe, koma kolemera: kosuntira pambuiu 
kubala tshobala tshantendere kwa awo omwe anadzitshitidwa 
ndi komwe, inde tshobala tsha kudeka. Mwa kuti tukulani 
manja omwe awerama, ndi maondo adzanzi ; ndimo pangani 
njira zolungama kwa mapazi anu, kuti kumene komwe kuli 
kopunduka kusatshotsedwa kwa njira, koma kopambana ku 
tshiritsidwa. 

Tsatani pambuiu pa ntendere ndi antu onse, ndimo kuye- 
retsedwa kopanda komwe palibe muntu adzaona Mwini: 
kuyang'anira kotshenjera kani alipo muntu modzi emwe 
apereweza ndi kufatsa kwa Mulungu; kani ntsitsi wina wa 
kuawa kumera ubvuta inu, ndi komwe ambiri adetsedwa,; 
kani alipo wadama modzi, kapena modzi wanko, monga Esau, 
emwe kwa ntanda wa kudia nagulitsa kwatshi kwa kubadwa. 
Kuti mudziwa kuti inde ntawi pambuiu nafuna ku loa m’ 
dalo, nataiidwa (kuti sanapeza malo a kutembenuza ntima), 
ngati naafuna kwatshangu ndi misozi. 

Kuti simunafika kwa piri lomwe linangotosedwa, ndi 
lomwe linaotshedwa ndi moto, ndi kwa kudetsa, ndi ndima, 
ndi mondwe, ndi liu la lipenga, ndi liu la mau; lomwe awo 
omwe anamva napempa kuti palibe mau ena akanenedwa 
kwa awo: kuti sanadziwa ku mvabe omwe anauzidwa, 
Ngati inde nyama itosa piri, idzaponyedwa miala; ndimo 
tshoopsa tshotere tshinali tshoonekera, kuti Moses nati, 
Diopa kwambiri ndintuntumira: koma munafika kwa piri 
la Ziyon, ndimo kwa mzinda wa Mulungu wamoyo, 
Yerusalem wamwamba, ndi kwa magulu osawerengedwa a 
anjelo, kwa kusong'kana kwa onse, ndi eklesia la obadwa 
oiamba omwe alembedwa m mwamba, ndimo ku Mulungu 


-13. 11. AHEBERE. 


Woweruza wa onse, ndi ku mizimu ya antu odeka inatetse- 
dwa, ndimo ku Yesu wolekanitsa wa kupangana kwatsopano, 
ndimo kwa mwazi wa kuwaza womwe ulankula bwino 
kopambana ndi womwe wa Habeli. Onani kuti musakana 
ie emwe alankula. Kuti ngati awo sanapulumuka, ntawi 
anakana ie emwe anatshenjeza awo pansi, kwambiri kopa- 
mbana sitidzapulumuka, tomwe titembenuka kwa ie emwe 
aishenjeza kwa kumwamba: liu la emwe pomwe linagwedesa 
dziko : koma tsopano walonjezana, kuti, Kosuntira ntawi 
ina didzapanga ku ntuntumira si dziko loka, koma anso 
kumwamba. Ndimo mau amene, Kosuntira ntawi ina, asonye- 
za kusunta kwa zintu zomwe zigwedezedwa, monga kwa 
zintu zomwe zinapangidwa, kuti zintu zidya zomwe sizigwe- 
dezedwa zingokala. Mwa kuti, kulandira dziko lomwe 
losadziwa ku gwedezedwa, tipotshere kufatsa, ndi komwe 
tingotsira kuimirira kosekeretsa bwino kwa Mulungu 
ndi kudzinga ndi kuopa: kuti Mulungu watu ali moto 
wonyeka. 


375 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


Kukonda kwa abali kukalebe. Musaiwala ku sonya 13 


kukonda kwa alendo: kuti ndi kumene ena anasungira 
anjelo kosadziwika. Kumbukilani awo omwe ali m’ zoma- 
ngira, monga omangidwa ndi awo; awo omwe aipidwa, 
monga muli inu noka anso m' tupi. Kukwata kukale ndi 
ulemu mwa onse, ndimo mpasa ikale yosadetsedwa: kuti 
adama ndi atshigololo Mulungu adzaweruza. Kalani aufulu 
kwa kukonda kwa zindrama; osekera ndi zintu zotere 
monga mupotshera: kuti ie eka wati, Sindidzapereweza iwe 
m kantu, kapena sindidzasia iwe m° kantu. Tshointsho 
kuti ndi kulimba ntima bwino tinena, 

Mwini ali wotangata wanga; sindidzaopa: 

Tshiani muntu adzatshita kwa ine? 

Kumbukilani awo omwe anali ndi kuweruza pa inu, 
omwe analankula ndi inu mau a Mulungu; ndimo kuganiza 
makalidwe a moyo wao, fanizirani mvanu wao. Yesu 
Kristu ali modzimodzi dzulo ndi lero, nde ndi kwa 
magonero. Musanyamulidwa ndi mapunzitso ena ndi 
osadziwidwa: kuti tshiri tshabwino kuti ntima ulimbiki- 
tsidwa ndi kufatsa; si ndi zakudia, nm zomwe awo omwe 
anaendaenda sanapindulidwa. 'Tiri ndi katshisi, ndi emwe 
awo alibe kwao ku dia omwe aimirira msasa. Kuti matupi 
p nyama zidya, mwazi wa zomwe utengedwa m° malo oyera 
ndi ndzukuru wang'kuru monga tshotsira kwa mpulupulu, 


3 


4 


10 
11 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


AHEBERE. 13. 11- 


aotshedwa kunja kwa tsasa. Mwa kuti Yesu unso, kuti 
anangoyeretsa antu mwa mwazi watshi, namva kunja kwa 
tshipata. Ndimo tituruke kwa ie kunja kwa tsasa, kunya- 
mula sinjiriro latshi. Kuti sitipotshera pano mzinda 
wokalabe, koma tifuna kwa mzinda womwe ulinkudza. 
Mwa ie pomwe titsire nsembe ya kulemekeza kwa Mulungu 
ntawi yonse, kuli, tshobala. tsha milomo yomwe ibvomereza 
dzina latshi. Koma ku tshita bwino ndi ku gawaniza musa- 
iwala: kuti ndi nsembe zotere Mulungu asekera bwino. 
Mverani awo omwe ali ndi kuweruza pa inu, ndimo lolani 
awo; kuti adikira kwa mizimu yanu, monga awo omwe 
adzawerengera; kuti angotshita kumene ndi tshimwemwe, 
ndimo si ndi tshisoni : kuti kumene kunali kosapindulidwa 
kwa inu. 

Pemperani kwa ife: kuti tikantshiziridwa kuti tipotshera 
kudzidziwitsa kwabwino, kufuna kukala kwape ndi moyo m’ 
zintu zonse. Ndimo ditaulira inu kwambiri kopambana ku 
tshita kumene, kuti dingobwezedwa kwa inu nsanga yopa- 
mbana. 

Koma Mulungu wa ntendere, emwe natenga anso kwa 
akufa mbusa wang'kuru wa nkosa ndi mwazi wa kupangana 
kosamariza, inde Mwini watu Yesu, atetse inu m zintu 
zonse zabwino ku tshita kufuna kwatshi, kutshita mwa ife 
tshimene tshomwe tshisekeretsa bwino m°’ kuona kwatshi, 
mwa Yesu Kristu ; kwa emwe kuli kupambana kwa magonero 
a magonero. Amen. 

Koma ditaulira inu, abali, imvani ndi mau a kutaulira : 
kuti dalemba kwa inu m’ mau owereng'jeka. Dziwani kuti 
mbali watu Timote wamasulidwa; ndi emwe, ngati afika 
m’ ntawi yeing'ono, didzaona inu. 

Utsani awo onse omwe ali ndi kuweruza pa inu, ndi oyera 
onse. Awo a Yitaliya autsa inu. 

Kufatsa kukale ndi inu nonse. Amen, 


-1. 17. YAKOBI. 


EPISTOLA LA 


YAKOBI. 


AKOBI, kapolo wa Mulungu ndi wa Mwini Yesu 
Kristu, kwa mafuko kumi ndi awiri omwe ali a 
Kubalalika, kuyankula. 

Ganiza tshonse tshimwemwe, abali anga, ntawi mugwa m’ 
mayeso ena; kudziwa kuti kuyesera kwa mvanu wanu 
kutshita kulongosola. Ndimo kulongosola kukale ndi 
ntshito yatshi yakuta, monga kuti mungokala akuta ndi 
atshikalire, kusapanda m’ kantu 

Koma ngati modzi wa inu apanda nzeru, afunse Mulungu, 
emwe apatsa ku onse kwaufulu ndi wosatonza; ndimo 
zidzapatsidwa kwa ie. Koma apempe ndi mvanu, wosakaika 
kantu: kuti emwe akaika ali wofana ndi funde la nyanja 
lipiswa ndi mpepo ndi ku ponyedwa. Kuti muntu amene 
asaganize kuti adzalandira kantu kwa Mwini; muntu wa 
mauwongo awiri, wosakazizika m’ njira zatshi zonse. 

Koma mbali watshabe apambane m’ ukulu watshi: 
ndi wolemera, m’ tshimene kuti apangidwa tshabe : tshifuka 
kuti monga lua la udzu adzapita. Kuti dzua lituruka ndi 
mpepo yakwinyatitsa, ndimo liumitsa maudzu; ndimo lua 
latshi ligwa, ndi kukoma kwa makalidwe atshi kumwaza: 
tshointsho onso muntu wolemera adzasonyala m’ maulendo 
atshi. 

Wodala ali muntu emwe amvabe tshinyengo: kuti ntawi 
anali woyesedwa, adzalandira tshisoti tshotshuka tsha moyo, 
tshomwe Mwini analonjezana ku awo omwe akonda ie. 
Palibe muntu anene ntawi anyengedwa, Dinyengedwa ndi 
Mulungu: kuti Mulungu wosadziwa ku nyengedwa ndi 
mpulupulu, ndimo ie eka wosanyenga muntu: koma antu 
onse anyengedwa, ntawi akokedwa ndi kufuna kwao, ndi ku 
nyenjeredwa. Ndimo kufuna, ntawi kwinabvuuka, kwibala 
mpulupulu: ndimo mpulupulu, ntawi ikula, ibala imfa. 
Musanyengedwa, abali anga okondedwa. Zaulere zabwino 
zonse ndi zokwanira zonse zakuta ziri za kumwamba, 
zitsika kwa Atate a miune, ndi emwe kulibe kudziwa ku 


377 


1 


e oO N 


10 
11 


12 


13 


14 


15 


16,17 


378 YAKOBI. 1. 17- 


kala kupendukapenduka, kapena ntunzi womwe uikidwa ndi 
18 kutembenuka. Ndi kufuna kwatshi koka nabala ife ndi mau 
a nteradi, kuti tikakala mtundu wa dzobala dzoiamba dza 
zopanga zatshi, s l 
19 Mudziwa tshimene, abali anga okondedwa. Koma antu 
onse akale aliwiro ku mva, ododoma ku lankula, 
20 ododoma kwa kukwiira: kuti kukwiira kwa muntu 
21 kusatshita kudeka kwa Mulungu. Ndimo kutshotsa 
kunyansa konse ndi kugabvikira kwa mpulupulu, landirani 
ndi kuanja mau ookedwa, omwe ali ndi mpamvu ku pulu- 
22 mutsa mizimu yanu. Koma kalani otshita a mau, ndimo si 
23 omva oka, kudzinyenga inu noka. Kuti ngati modzi ali 
womva wa mau, ndimo siali wotshita, ali wofana ndi muntu 
24 kuyang'ana nkope yatupi latshi m karirole: kuti adziona, 
ndimo amuka, ndimo tsopano lino aiwala muntu wanje anali, 
25 Koma ie emwe ayang'ana m’ mau akuta, mau a ufulu, na- 
kala tshointsho, kuli si womva emwe aiwala, koma wotshita 
emwe atshita, muntu amene adzadalitsidwa m’ kutshita 
26 kwatshi. Ngati modzi adziganiza ali wopembedza, ntawi 
wosakola lilume latshi koma anyenga ntima watshi, kupe- 
27 mbedza kwa muntu amene kuli kwatshabe. Kupembedza 
koyera ndi kosadetsa patsogolo pa Mulungu watu ndi Atate 
kuli kumene, ku tsheza ndi opanda atatu ao, ndi amasie m’? 
sautso yao, ndi ku dzisunga wosatshita manga kwa dziko. 
Ọ Abali anga, musakala ndi mvanu wa Mwini watu Yesu 
2 Kristu, Mwini wa kupambana, ndi tsang'iko. Kuti ngati 
aloa m sinagoge lanu muntu ndi mpete ya golide, m’ nsara 
yabwino, ndimo onso aloa muntu wosauka m’ nsaru yoipa; 
3 ndimo musankula ndi ie emwe abvala nsaru yabwino, ndimo 
muti, Kala pano m’ malo abwino; ndimo munena ndi muntu 
wosauka, Ima uko, kapena kala pansi pa mpando wa mapazi 
wanga; kodi simusankula mwa inu noka, ndimo mukala 
oweruza ndi maganizo oipa? Imvani, abali anga okonde- 
dwa; kodi Mulungu sanasang'ka awo omwe ali osauka ndi 
dziko, ku kala olemera ndi mvanu, ndi oloa a dziko lomwe 
6 analonjezana kwa omwe akonda ie? Koma munapyapyaza 
muntu wosauka. Kodi olemera sasautsa inu, ndi awo oka 
akoka inu patsogolo pa amirandu? Kodi satukwana dzina 
laulemu linatshedwa pa inu? Koma ngati mudzaza mau 
ofumu, ofana ndi lemba, Udzakonda woiandikila wako monga 
9 iwe eka, mutshita bwino: koma ngati muli ndi tsang'ko, 
mutshita mpulupulu, mutshimikidwa ndi mau monga 


ot e 


o0 N 


3. 4. YAKOBI. 


otshimwa. Kuti emwe adzasunga mau onse, ndimo adza- 
tshimwa ndi #shintu tshimodzi, akala wotshimwa ndi onse. 
Kuti ie emwe nati, Usatshita tshigololo, nati inso, Usapa. 
Ndimo ngati usatshita tshigololo, koma upa, ukala wotshimwa 
wa mau. Tshointshi mulankula, ndi tshointshi mutshita, 
monga antu omwe adzaweruzidwa ndi mau a ufulu. Kuti 
kuweruza kuli kopanda nsisi kwa le emwe wosasonyeza 
nsisi: nsisi ipambana pa kuweruza. 

Tshiani tshipindula, abali anga, ngati muntu anena ali 
ndi mvanu, koma wosali ndi zintshito? kodi mvanu umene 
udziwa ku pulumutsa ie? Ngati mbali kapena mlongo 
ali womariseke, ndimo ali wopanda kudia kwalero, ndimo 
modzi wa inu anena ndi awo, Endani ndi ntendere, kalani 
otentedwa ndi okutitswa; ndimo kosuntira musapatsa awo 
zintu zomwe zifunidwa ndi tupi; tshiani tshipindula? 
Inde tshointsho mvanu, ngati usali ndi zintshito, uli wakufa 
mwa iwo woka. Inde, muntu adzanena, Uli ndi mvanu, 
ndimo diri ndi zintshito: sonyeza ine mvanu wako wole- 
kana ntshito zako, ndimo ine ndi ntshito zanga didzasonyeza 
iwe mvanu wanga. Umvana kuti Mulungu ali modzi; 
utshita bwino: ademon anso amvana, nantentemera. 
Koma kodi udzafuna ku dziwa, O muntu wodzitama, kuti 
mvanu wolekana kwa zintshito ulitsala? Kodi Abraham 
atatu atu sanadeketsedwa ndi zintshito, mwa tshidya natsira 
Yisake mwana watshi pa katshisi? Uona kuti mvanu 
unatshita ndi ntshito zatshi, ndimo ndi zintshito mvanu 
wapangidwa wakuta; ndimo lemba linadzazidwa lomwe 
linena, Ndi Abraham namvana ndi Mulungu, ndimo kuna- 
werengedwa kwa ie kwa kudeka; ndimo natshedwa mbali 
wa Mulungu. Muona kuti ndi zintshito muntu adeketsedwa, 
ndimo si ndi mvanu woka. Ndimo tshointshi inso kodi Ra- 
habe nkazi wa tshigololo sanadeketsedwa ndi zintshito, mwa 
tshidya nalandira mitenga, natumiza awo pa njira ina? 
Kuti monga tupi lolekana kwa nzimu liri lakufa, inde tshoi- 
ntsho mvanu ulekana ndi zintshito uli wakufa. 

Musakala ampunzitsi ambiri, abali anga, kudziwa kuti 
tidzalandira kuweruza kwakukuru kopambana. Kuti m' 
zintu zambiri tipuntwa tonse. Ngati modzi wosapuntwa 
m' mau, emwe ali muntu wakuta, ali ndi mpamvu ku kola 
tupi lonse enso. Ndimo ngati tiika makwerekwere a 
akavalo m nkamwa mwao, kuti angomvera ife, titembenuza 
tupi lao lonse enso. Ona, dzombo onso, monga dziri 


379 


10 
11 
12 
13 


14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


24 


380 YAKOBI. 3. 4- 


dzadzikuru dzotere, ndimo dzisuntidwa ndi mpepo zolimba, 
dzitembenuzidwa ndi tsigiro laling'ono nditu, pomwe tintu 
5 la woongolera lifuna. Tshointsho onso lilume liri tshiwalo 
tshatshing'ono, ndimo lidzitama zintu zazikuru. Ona, 
bwanje mtengo lalikuru liatswa ndi kamoto kakang'ono 
6 bwanje! Ndimo lilume liri moto: dziko la mpulupulu 
mwa dziwalo dzatu liri lilume, lomwe lidetsa tupi lonse, 
ndimo liatsa hwile la makalidwe, ndi liatsidwa ndi geena. 
7 Kuti mitundu yonse ya nyama ndi ya mbalame, ndi ya 
zokwawa ndi zintu m nyanja, zizoloweredwa, ndimo zazo- 
8 loweredwa ndi antu: koma lilume palibe muntu adziwa 
ku zolowera; liri kuipa kosapuma, lèri lodzaza ndi ma- 
9 nkwala akupa nditu. Ndi limene tidalitsa Mwini ndi 
Atate; ndi limene titukwana antu, omwe apangidwa mwa 
10 makalidwe a Mulungu: mwa nkamwa momwe zituruka 
kudalitsa ndi kutukwana. Abali anga, zintu zimenezi 
11 zosakanakala tshointsho. Kodi kasope aturutsa pa mpanda 
12 imodzi madzi otsetshemera ndi oawa? kodi ntengo wa 
nkuyu, abali anga, udziwa ku bala maolive, kapena mvina 
zinkhuyu? kapena madzi antshere osadziwa ku kala 
otsetshemera. 
13 Ndani ali ndi nzeru ndi kudziwa mwa inu? asonyeze 
ndi moyo watshi wabwino ntshito zatshi mwa kufatsa kwa 
14 nzeru. Koma ngati muli ndi nsanje yakuawa ndi kuga- 
wana mwa ntima wanu, musapambana ndimo musanama 
15 pa nteradi. Nzeru zimene siziri nzeru zomwe zitsika kwa 
16 kumwamba, koma ziri zapansi, zatupi, zademon. Kuti 
pomwe nsanje ndi kugawana ziripo, ziri kusokanikila ndi 
17 ntshito zonse zoipa. Koma nzeru zomwe ziri kwa ku- 
mwamba ziri Zolamba zoyera, ndimo zantendere, zaulere, 
zabvomereza kopepuka, zodzaza ndi nsisi ndi dzobala 
dzabwino, zopanda kuganizaganiza, zopanda tshinyengo. 
18 Ndimo dzobala dza kudeka dzifesedwa mwa ntendere ndi 
awo omwe apanga ntendere. 
4  Nkondo zidzera kuti ndi ndeu zídzera kuti mwa inu? 
kodi sizidzera komwe, inde kwa zosekera zanu zomwe 
2 zipanga nkondo mwa dziwalo dzanu? Mufuna, ndimo 
musapotshera: mupa, ndimo musirira, ndi musadziwa ku 
landira: mumenyana ndi mupanga nkondo; musapotshera, 
3 tshifuka kuti simufunsa. Mufunsa, ndi musalandira, 
tshifuka kuti mufunsa koipa, kuti munzam pa masekero 
4 anu. Inu akazi a tshigololo, kodi musadziya kuti bwenzi 


-5. 5. YAKOBI. 


la dziko liri kudana ndi Mulungu? Ndimo emwe afuna 
ku kala mbali wa dziko adzipanga liwongo la Mulungu. 
Kapena kodi muganiza kuti lemba linena kwa tshabe? 
Kodi nzimu womwe napanga ku kala mwa ife ufunitsa kwa 
kudana? Koma apatsa kufatsa kopambana. Ndimo 
lemba linena, Mulungu akaniza odzitama, koma apatsa ku- 
fatsa kwa osadzitama. Ndimo kalani pansi pa Mulungu; 
koma kaniza diabolos, ndimo adzatawa kwa inu. Yandi- 
kani kwa Mulungu, ndimo adzayandika kwa inu. Sambani 
manja anu, ampulupulu; ndimo konzetsani mitima yanu, 
osakazizika. Sautsidwani, ndimo lirani, ndimo lirani nsozi: 
kuseka kwanu kutembenuzidwe kwa kulira, ndi tshimwe- 
mwe tshanu kwa tsholemera. Dzitshepetseni m kuona 
kwa Mwini, ndimo adzapambanitsa inu. 

Musalankula pa wina ndi wina, abali. Emwe alankula 
pa mbali, kapena aweruza mbali watshi, alankula pa mau, 
naweruza mau: koma ngati uweruza mau, uli si wotshita 
wa mau, koma woweruza. Modzi eka ali wopatsa-mau ndi 
woweruza, :nde iemwe ali ndi mpamvu ku pulumutsa ndi 
ku mwaza: koma uli ani emwe uweruza woiandikila wako? 

Nanga anso, inu nomwe munena, Lero kapena mawa 
tidzamuka m' zinda umene, ndimo tidzakala umo tshaka 
tshimodzi, ndimo tidzagula, ndimo tidzapindula: ntawi 
monga musadziwa tshomwe tshidzakala pa mawa. Moyo 
wanu uli tshiani? Kuti muli mpwea, womwe usonyeza kwa 
ntawi yeing'ono, ndimo ukanganuka. Kwa amene mukana- 
nena, Ngati Mwini afuna, tidzakala ndi moyo, ndimo titshita 
tshimenetshi kapena tshimene tshidya. Koma tscpano mu- 
pambana m' kudzitama kwanu: kupambana konse kotere 
kuli koipa. Ndimo kwa le emwe adziwa ku tshita ubwino, 
ndimo wosautshita, kwa ie iri mpulupulu. 

Nanga anso, inu olemera, lirani nsozi ndi ku pfula kwa 
zisoni zanu zomwe zirinkudza pa inu. Zolemera zanu ziri 
zobvunda, ndi marala anu ali odibwa ndi tshikululu. Golide 
zanu ndi silivere zanu ziri ndi dzimbiri; ndimo dzimbiri 
dzazo dzidzakala kwa kumariza pa inu, ndimo dzidzadia 
nyama yanu monga moto. Munaika zolemera zanu m' 
masiku akutungo. Ona, kulipira kwa otshita omwe anatema 
minda yanu, komwe kubwezedwa ndi tshinyengo ndi inu, 
kupfula: ndi mapfulo a omwe anatema mwaloa m' makutu 
a Mwini wa Magulu a ankhondo. Munadierera pa dziko, 
ndimo munatenga kusekera kwanu; munalera mitima yanu 


381 


10 


12 


13 


14 


382 


6 


7 


12 


13 
14 


15 


16 


17 


18 


19 
20 


YAKOBI. 5. ð- 


m’ siku la kupa. Munasutsa, munapa wodeka; wosakaniza 
inu. 

Ndimo kalani olongosoka, abali, kwa kudza kwa Mwini. 
Ona, wotshita m munda alindira dzobala dzabwino dzopa- 
mbana dza dziko, ali wakulongosoka pa idzo, kwa ntawi 
dzilandira mvula yapatsogolo ndi mvula yapambuiu. Kalani 
olongosoka inu unso; limbikani mitima yanu: kuti kudza 
kwa Mwini kuli pafupi. Musandandaula, abali, modzi pa 
wina, kuti musaweruzidwa ; onani, woweruza aima patsogolo 
pa dzitseko. Tengani, abali, kwa sonyezo la kumva ndi la 
kulongosola, aprofeti omwe analankula n? dzina la Mwini. 
Onani, titsha awo odala omwe anamvabe: munamva ndi 
kulongosola kwa Yobi, ndimo munaona kuta kwa Mwini, 
bwanje kuti Mwini ali wodzaza ndi tshisoni, ndi wansisi. 

Koma kopambana zintu zonse, abali anga, musalumbira, 
kapena ndi kumwamba, kapena ndi pansi, kapena ndi lumbiro 
lina: koma ea wanu akale ea, ndi iai wanu akale iai; kuti 
musadzagwa pansi pa kuwernza, 

Kodi alipo modzi mwa inu kumva? apempe. Alipo modzi 
wosekera? alemekeze. Alipo modzi mwa inu adwala? aitane 
akuru a eklesia; ndimo awo apempere pa ie, kudzosa ie ndi 
mafuta m’ dzina la Mwini: ndi pempero la mvanu lidzapulu- 
mutsa emwe adwala, ndimo Mwini adzaukitsa le; ndimo ngati 
anatshita zimpulupulu, tshidzakululukidwa kwa ie. Ndimo 
vumbulutsani mpulupulu zanu modzi ndi wina, ndimo 
pemperani modzi kwa wina, monga kuti mungotshiritsidwa. 
Pempo la muntu wodeka lilimbika kwambiri m' kutshita 
kwatshi. Eliya anali muntu wa kufuna kofana ndi ife, 
ndimo napempera kolimba kuti kusanangobvumba mvula; 
ndimo kusanabvumba mvula pa ntaka kwa dzaka dzitatu 
ndi miezi isanu ndi umodzi. Ndimo napempera anso; ndimo 
kumwamba kunapatsa mvula, ndimo ntaka inabala dzobala 
dzatshi. 

Abali anga, ngati modzi mwa inu asotshera kwa nteradi, 
ndimo modzi atembenuza le; adziwe, kuti ie emwe atembe- 
nuza wampulupulu kwa tshimo la njira yatshi adzapulumutsa 
nzimu kwa imfa, ndimo adzapfunda ambiri a zimpulupulu. 





-l. 12 I. PETROS. 


EPISTOLA LATSHIMODZT LA 


BE TRO S. 


ETROS, mpostile wa Yesu Kristu, kwa osang'kidwa 

omwe ali aulendo a Kubalalika m’ Ponto, m Galatiya, 

m Kapadokiya, m Asiya, ndimo m Bitiniya, kwa kudziwa- 

patsogolo kwa Mulungu Atate, m kuyeretsa kwa Nzimu, 

kwa kumvera ndi kuwaza kwa mwazi wa Yesu Kristu: 
Kufatsa kwa inu ndi ntendere zipindulidwe. 

Wodala akale Mulungu ndi Atate a Mwini watu Yesu 
Kristu, emwe kwa nsisi yatshi yeikuru anabala ife enso kwa 
kulingalira kwamoyo ndi kuukirira kwa Yesu Kristu kwa 
akufa, kwa zoloa zosabvunda, ndi zosadetsedwa, ndi zomwe 
zosanyala, zosungidwa m’ mwamba kwa inu, omwe ndi 
mpamvu ya Mulungu adikiridwa mwa nivanu kwa kupulu- 
mutsa kuta ku sonyezedwa mwa ntawi yakutungo. Mwa 
yomwe musekera kwambiri, kapena tsopano kwa ntawi 
yeing'ono, ngati kukanali, munapangidwa ku kala ndi 
tshisoni mwa mayeso ambiri, monga kuti kuyesera kwa 
mvanu wanu, uli wolemera wopambana golide lomwe 
limwazika ngati lingoyeseredwa ndi moto, kunangopezed we 
kwa kulemekeza ndi kupambana ndi ulemu kwa kusonyeza 
kwa Yesu Kristu: emwe simunamona mukonda; ndi emwe, 
ngati tsopano musamona, koma kumvana, musekera kwa- 
mbiri ndi tshimwemwe tshosadziwa ku lankulidwa ndi 
tshodzaza ndi kupambana: kulandira nsonga ya mvanu 
wanu, inde kupulumutsa kwa mizimu yanu. Ndi kupulu- 
mutsa kumene aprofeti nafuna nasaka kwatshangu, omwe 
nalosa ndi kufatsa komwe kukafika kwa inu: kusaka ntawi 
iti kapena makalidwe anje a ntawi Nzimu wa Kristu womwe 
unali mwa awo unasonya, ntawi unamariza patsogolo zopwe- 
tekwa za Kristu, ndi mapambano omwe akatsata izo. 
Kwa omwe tshinasonyezedwa, kuti si kwa awo oka, koma 
kwa inu, anaimirira zintu zimenezi, zomwe tsopano zina- 
uzidwa kwa inu mwa iwo omwe anauzidwa ivangeli kwa 
inu ndi Nzimu Woyera wotumidwa ku mwamba; zintu 
zomwe anjelo afuna ku yang’anira. 


383 


SENN 


11 


12 


384 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


MU 


I. PETROS. 1. 13- 


Mwa tshomwe kunianga mtshunu mwa muwongo wanu, 
kalani ape ndimo ikani kota kulingalira kwanu pa kufatsa 
komwe kudzatengedwa kwa inu pa kusonyeza kwa Yesu 
Kristu; monga ana a kumvera, si kufanikiza inu noka 
ofana ndi mafuno anu akali mwa ntawi ya kupulukira 
kwanu: koma wofana ndi ie emwe akuitanani ali woyera, 
kalani inu noka anso oyera m makalidwe onse a kukala ndi 
moyo; tshifuka kuti tshilembedwa, Mudzakala oyera; kuti 
diri woyera. Ndimo ngati muitana pa ie monga Atate, 
enmwe wopanda tsang'ko aweruza kofana ndi ntshito ya antu 
onse, pisani ntawi ya ulendo wanu n? kuopa: kudziwa kuti 
munaomboledwa, si ndi zintu zidziwa ku bvunda, ndi 
silivere kapena golide, kwa makalidwe atshabe anu a moyo 
analandiridwa kwa atatu anu; koma ndi mwazi wolemera, 
monga wa mwana wa nkosa wopanda kalama ndi wopanda 
banga, inde mwazi wa Kristu: emwe wadziwidwa-patsogolo 
nditu patsogolo pa kuzika kwa dziko, koma wasonyezedwa 
pa nsonga ya zintawi kwa inu, omwe mwa le ali amvanu ndi 
Mulungu, emwe anamukitsa kwa akufa, nampatsa kupa- 
mbana; monga kuti mvanu wanu ndi kulingalira zinango- 
kala m’ Mulungu. Kuona munasambitsa mizimu yanu 
m kumvera kwanu kwa nteradi kwa kukonda kosa- 
nyenga kwa abali, kwa ntima kondani kolimba modzi ndi 
wina: kunabadwa anso, si ndi mbeu zobvunda, koma ndi 
zosabvunda, mwa mau a Mulungu emwe akala ndi moyo 
ndimo akalabe. Kuti, 

Nyama zonse ziri monga maudzu, 

Ndi kupambana konse kwa zimene monga lua la 
maudzu. 

Maudzu anyala, ndi liu ligwa: 

Koma kunena kwa Mwini kukala ntawi yonse. 

Ndimo kumene kuli kunena kwa makalidwe abwino komwe 
kunauzidwa kwa inu. 

Ndimo kutshotsa mpulupulu zonse, ndi zonama zonse, ndi 
zinyengo, ndi madano, ndi kulankula konse koipa, monga 
makanda abadwa tsopano, funirani nkaka wanzimu womwe 
uli wopanda kunama, kuti mungokula ndi umene kwa 
kupulumutsa; ngati munalawa kuti Mwini ali wokoma 
ntima: kwa emwe kudza, mwala wamoyo, wataiikidwa 
nditu ndi antu, koma ndi Mulungu wosang'kidwa, wolemera, 
inu unso, monga miala yamoyo, mumangidwa nyumba 
yanzimu, ku kala udzukuru woyera, ku tsira nsembe 





-2 21. I. PETROS. 


zanzimu, zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Kristu. 
Tshifuka asungidwa m’ lemba, 
Ona, diika m Ziyon mwala womwe uli mutu wa 
ngondia, wosang'kidwa, wolemera : 
Ndi ie emwe amvana ndi ie sadzaikidwa ku manyazi. 

Ndimo kwa inu omwe mumvana kuli kulemera: koma 
kwa omwe osamvana, 

Mwala womwe omanga anautaia, 

Womwe unapangidwa mutu wa ngondia; 
ndimo, 

Mwala wa kupuntwa, ndi tantwe la tshimo; 
kuti apuntwa ndi mau, kuli osamvera: pomwe enso anaiki- 
dwa. Koma muli gulu losang'kidwa, udzukuru wofumu, 
ntundu woyera, antu ku kala kupotshera kwa Mulungu, 
kuti mungosonyeza maubwino opambana a ie emwe anaitana 
inn kwa ndima mwa kuunika kwatshi kozizwa: omwe 
ntawi inapita sinali antu, koma tsopano ali antu a Mulungu: 
omwe sanalandira nsisi, koma tsopano analandira nsisi. 

Okondedwa, dipempa inu monga aulendo ndi olendo, ku 
leka mafuno anyama, omwe apanga nkondo pa nzimu; kuli 
ndi kudzitangata kwanu kwabwino mwa Mitundu; kuti, 
mwa tshimene inena pa inu monga otshitazoipa, ndi ntshito 
zanu zabwino, zomwe iziona, ingopambanitsa Mulungu m' 
siku lakuyang'anira. 

Kalani pansi pa miambi yonse ya antu kwa Mwini: 
kapena kuli ku fumu yotshuka, monga wopambana; 
kapena kwa oweruza, monga atumidwa ndi ie kwa 
kuzimbula pa otshitazoipa ndi kwa kusimba ku omwe 
atshita bwino. Kuti tshointshi kuli kufuna kwa Mulungu, 
kuti ndi kutshitabwino mukatontoletsa kopulukira kwa 
antu opusa: monga aufulu, ndi kusatshita ndi ufulu wanu 
kwa tshopfunda tsha mpulupulu, koma monga akapolo a 
Mulungu. Lemekezani antu onse. Kondani ubali. Opani 
Mulungu. Lemekezani fumu yotshuka. 

Abandazi, kalani pansi pa ambuiye anu ndi kuopa konse: 
si kwa abwino ndi aulere oka, koma anso kwa ankarwe. 
Kuti kumene kuli kufatsa, ngati kwa kudzidziwitsa kwa 
Mulungu muntu amvabe dzisoni, kumva kosadeka. Kuti 
kupambana kwanje kuli, ngati, ntawi mutshimwa, ndimo 
mubwandulidwa kwa kumene, mudzamvabe? koma ngati, 
ntawi mutshita bwino, ndimo mumva kwa kumene mudza- 
mvabe, tshimene tshiri kufatsa ndi Mulungu. Kuti kwa 

2 B 


385 


~J 


11 
12 


386 


o nN 


ane 


10 


11 


ISHETROR 2. 21- 


kumene munaitanidwa : tshifuka Kristu unso anamva kwa 
inu, kusia kwa inu sonyezo, kuti mukatsata miendo yatshi: 
emwe sanatshita kantu koipa, kapena tshinyengo tshosana- 
pezedwa m nkamwa mwatshi: emwe, ntawi anaputwa, 
sanaputa anso; ntawi anamva, sanaambirira; koma 
nadzipereka kwa iemwe aweruza kodeka: emwe je eka 
nanyamula zakwaipa zatu m° tupi latshi pa ntengo, kuti ife, 
tinafa kwa zakwaipa, tinangokala ndi moyo kwa kudeka; ndi 
mikakato ya emwe munatshiritsidwa. Kuti munalikuso- 
tshera ofana ndi zinkosa; koma tsopano munabwera kwa 
Mbusa ndi Woyang’anira wa mizimu yanu, 

Tshointsho, akazi inu, kalani pansi pa amuna anu; kuti, 
inde ngati ena osamvera mau, opanda mau angolandiridwa 
ndi makalidwe a akazi ao; kuona makalidwe anu oyera 
amangidwa ndi kuopa. Kukonza kwa omwe sikukale 
kukonza kunja kwa kuluka tsisi, ndi kwa kubvala zolemera 
za golide, kapena kubvala nsaru ; koma akale muntu wobisala 
wa ntima, mwa nsaru zosadziwa ku bvunda za nzimu woanja 
ndi watshete, womwe uli m kuona kwa Mulungu wa ntengo 
wapatali. Kuti tshointshi kali akazi oyera anso, omwe 


analingalira m’ Mulungu, anadzikonza, ali pansi pa amuna 


ao: monga Sara namvera Abraham, kutsha ie mwini: ana 
a emwe muli tsopano, ngati mutshita bwino, ndimo simukala 
ndi kuopa ndi kantu koopsa. 

Amuna inu, tshointsho, kalani ndi akazi anu ndi kudziwa, 
kupatsa ulemu kwa nkazi, monga kwa tshiwira tshosalimba 
tshopambana, monga ali inso oloa anzanu akufatsa kwa moyo; 
monga kuti mapempero anu osatshedwetsedwa. 

Kwakutungo, kalani onse inu ndi muwongo umodzi, 
atshisoni, kukonda monga abali, ogwa ntima, osadzitama : si 
kubweza kuipa kwa kuipa, kapena kuputa kwa kuputa; 
koma pandunji kudala; kuti kwa tshimene munaitanidwa, 
monga kuti mukaloa m’ dalo. Kuti, 

Jemwe afuna ku konda moyo, 

Ndi ku ona masiku abwino, 

Aletse lilume latshi kwa mpulupulu, 

Ndi milomo yatshi kuti yosalankula tshinyengo 
Ndimoatembenuke kwampulupulu, ndimoatshite bwino; 
Afune ntendere, ndi ku saka iwo. 

Tshifuka kuti maso a Mwini ali pa odeka, 

Ndi makutu atshi kwa kupempa kwao: 

Koma nkope ya Mwini iri pa awo omwe atshita kuipa. 


I. PETROS. 387 


Ndimo ie ali ndani emwe adzapweteketsa inu, ngati mukala 13 
atshitsanzo a tshomwe tshiri tshabwino? Koma ndimo 14 
ngati mukamva kwa kudeka, odala muli inu: ndimo 
musaopa kuopa kwao, kapena musantuntumiridwa; koma 15 
yeretsani m' mitima yanu Kristu monga Mwini: kuli akuta 
ntawi yonse ku yang'ka antu onse omwe afunsa inu tshifukwa 
ndi kulingalira komwe kuli mwa inu, koma ndi kuanja ndi 
kuopa: kuli ndi kudzidziwitsa kwabwino; kuti, mwa 16 
kumene mulankulidwa pa, angoikidwa ndi manyazi omwe 
anyansa makalidwe a moyo wanu abwino mwa Kristu. 
Kuti kuli kwabwino, ngati kufuna kwa Mulungu kungofuna, 17 
kuti mumva kwa kutshitabwino kopambana kwa kutshita 
koipa. Tshifuka kuti Kristu unso anamva kwa zoipa ntawi 18 
imodzi, wodeka kwa osadeka, kuti anangotenga ife kwa 
Mulungu; kunapedwa m' nyama, koma kunasitsimukidwa 
m’ nzimu; m womwe enso namuka nauza kwa mizimu m 19 
nyumba ya ndima, yomwe kali inali yosamvera, ntawi kumva 20 
kutali kwa Mulungu kunalinda m’ masiku a Nowa, ntawi 
arke linalikukonzetswa, momwe owereng’jeka, tshomwe 
tshiri, mizimu isanu ndi itatu, inapulumutsidwa mwa madzi: 
omwe enso m fanizo loona apulumutsa inu tsopano, inde 21 
mbapatisma, si kutshotsa kwa litsiro la nyama, koma kufunsa 
kwa kudzidziwitsa kwabwino kwa Mulungu, mwa kuukirira 
kwa Yesu Kristu; emwe ali pa dzanja lamanja la Mulungu, 22 
anaenda mwa mwamba; anjelo ndi oweruza ndi zimpamvu 
zinaikidwa pansi pa le. 

Ndimo monga Kristu anamva m’ nyama, bvalirani inu 4 
noka anso ndi muwongo umodzi; kuti iemwe anamva m’ 
nyama waleka kwa mpulupulu; kuti ntawi ma simukakala 2 
ndi moyo kutsala kwa ntawi zanu m’ nyama kwa mafuno a 
antu, koma kwa kufuna kwa Mulungu. Kuti ntawi inapita 3 
ingotshuruka kunatshita kufuna kwa Mitundu, ndi kunaenda 
m’ kufuna tshigololo, mafuno oipa, kumwa vinyo, kubvina 
kwambiri, kuledzera, ndi kupembedza mafano konyansa : 
mwa zimene aganiza kuli kozizwa kuti musatamanga nao 4 
m' kutshuruka komwe kwa kusaruka, kunena koipa ndi 
inu: omwe adzawereng'jera kwa iemwe alikuta ku weruza 5 
amoyo ndi akufa. Kuti kwa nsonga imene ivangeli unauzi- 6 
diwa inde kwa akufa, kuti anangoweruzidwa ofana ndi antu 
m' nyama, koma anangokala ndi moyo kwa Mulungu m' 
nzimu. l 

Koma kumariza kwa zintu zonse kuli pafupi: ndimo 7 


338 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


19 


I. PETROS. 4. T- 


dziweruzeni, ndimo kalani osaledzera kwa mapempero : 
opambana zintn zonse kukala atshitutu mwa kukonda kwanu 
mwa inu noka; kuti kukonda kubisa zambiri za mpulupulu: 
kusungira olendo modzi ndi wina kopanda kundandaula: 
monga onse analandira ntulu, kuimirira ndi iyo mwa inu 
noka, monga adindo abwino a kufatsa kwakupindula kwa 
Mulungu; ngati muntu modzi alankula, kulankula monga 
anali mau a Mulungu; ngati muntu modzi aimirira, 
kuimirira monga ndi kulimba komwe Mulungu akwanitsa : 
monga kuti m’ zintu zonse Mulungu angopambanitsidwa 
mwa Yesu Kristu, kwa emwe kuli kupambana ndi umwini 
kwa magonero a magonero. Amen. 

Okondedwa, musaganiza kuli kozizwa ndi muyeso wofana 
ndi moto mwa inu, womwe ufika pa inu kn yesa inu, monga 
ngati kantu kozizwa kanafika kwa inu: koma monga kuti 
muli ogawana a kumva kwa Kristu, sekerani; kuti pa 
kusonyeza kwa kupambana kwatshi inso mungosekera ndi 
tshimwemwe tshambiri. Ngati mutonzedwa kwa dzina la 
Kristu, odala muli inu; tshifuka Nzimu wa kupambana 
ndimo Nzimu wa Mulungu ukala pa inu. Kuti palibe modzi 
wa inu amve monga wambanda, kapena woba, kapena 
wotshitazoipa, kapena monga wotengera m’ ntshito za antu 
ena: koma ngati muntu amva monga Mkristu, ie si akale 
ndi manyazi; koma apambanitse Mulungu m’ dzina limene. 
Kuti ntawi ¿fika kwa kuweruza ku amba pa nyumba ya 
Mulungu: ndimo ngati kuamba patsogolo pa ife, tshiani 
tshidzakala kumariza kwa omwe osamvera ivangeli wa 
Mulungu? Ndimo ngati wodeka apulumutsidwa kolimba, 
wosadziwa Mulungu ndi wampulupulu zidzasonyeza kuti? 
Ndimo awo onso omwe amva kofana ndi kufuna kwa 
Mulungu aikirire mizimu yao m kutshita bwino kwa 
Wopanga wamvanu. 


K Ndimo akuru mwa inu ditaulira, emwe diri mkuru nzanu, 


2 


ndi womariza wa kumva kwa Kristu, emwe diri inso woga- 
wana wa kupambana komwe kudzasonyezedwa: Busa gulu 
la Mulungu lomwe liri mwa inu, kuyang'anira, si kwa 
kufulumiza, koma kofuna, kwa Mulungu; kapena kosuntira 
si kwa ndrama zonyansa, koma kwa kuta kwa muwongo; 
kapena si monga kudzikulitsa pa ntshito ipatsidwa kwa inu, 
koma kupanga inu noka masonyezo ku gulu. Ndimo ntawi 
Mbusa wang'kuru adzasonyezedwa, mudzalandira tshisoti 
tshotshuka tsha kupambana tshomwe tshosanyala. Tsho- 





-1. 3. II. PETROS. 


intsho, inu angono, kalani pansi pa akuru., Inde, inu nonse 
mangitsani inu noka ndi kusadzitama, ku kala pansi pa 
modzi ndi wina: kuti Mulungu akana odzitama, koma apatsa 
kufatsa kwa osadzitama. Ndimo dzitshepetseni pansi pa 
dzanja lampamvu la Mulungu, kuti angokulitsa inu m’ ntawi 
yabwino; kutaia kuganizaganiza konse kwanu pa ie, tshi- 
fuka ayang’anira inu. Musaledzera, kalani odikira: liwongo 
lanu diabolos, monga mkango wopfula, liendaenda, kufuna 
emwe lingomwaza : emwe mukana olimba mwa mvanu wanu, 
kudziwa kuti kumva komwe kulikuta mwa abali anu omwe 
ali m dziko. Ndimo Mulungu wa kufatsa konse, emwe 
naitana inu kwa kupambana kwatshi kosamariza mwa 
Kristu, pambuiu kuti munamva ntawi yeing'ono, ie eka 
adzata, adzalimbika, adzalimbitsa inu. Kwa ie kuli umwini 
kwa magonero a magonero. Amen. 

Ndi Silvano, mbali wamvanu watu, monga diganiza ie, 
dalemba kwa inu pang'ono, kutaulira, ndi kumariza kuti 
kumene kuli kufatsa kwanteradi kwa Mulungu: imani 
kolimba mwa kumene. Emwe ali m’ Babilon, wosang’kidwa 
ndi inu, autsa inu; ndimo tskointsho atshita Marko mwana 
wanga. Utsani modzi ndi wina ndi kumsomsona kwa 
kukonda. 


Ntendere kwa inu nonse omwe muli m’ Kristu. 


EPISTOLA LATSHIWIRI LA 


PESER NN. 


IMON PETROS, kapolo ndi mpostile wa Yesu Kristu, 
kwa omwe analandira mvanu wolemera modzimodzi ndi 

ife m’ kudeka kwa Mulungu watu ndi Mpulumutsi Yesu 
Kristu: Kufatsa kwa inu ndi ntendere zipindulidwe m’ 
kudziwa kwa Mulungu ndi kwa Yesu Mwini watu; kuona 
kuti mpamvu yamulungu yatshi yapatsa kwa ife zintu zonse 
zomwe zikalą kwa moyo ndi kupembedza, mwa kudziwa 


389 


10 


li 


12 


13 


14 


390 II. PETROS. 1. 3- 


kwa iemwe anaitana ife ndi kupambana kwatshi ndi ubwino 


4 watshi; mwa zimene wapatsa kwa ife malonjezano atshi 


00 ~N 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


olemera ndi akuru nditu; kuti mwa amene mungokala 
ogawana a makalidwe amulungu, munapulumuka kwa 
kubvunda komwe kuli m° dziko ndi kufuna. Inde, ndi 
kwa tshifukwa tshimenetshi kuong'khetsa mwa inu tshangu 
tshonse, mwa mvanu wanu kwanitsani ubwino; ndimo 
mwa ubwino wanu kudziwa; ndimo mwa kudziwa 
kwanu kudzikaniza; ndimo mwa kudzikaniza kwanu ku- 
longosola; ndimo mwa kulongosola kwanu kupembedza; 
ndimo mwa kupembedza kwanu kukonda kwa abali ; ndimo 
mwa kukonda kwanu kwa abali kukonda. Kuti ngati 
zintu zimenezi ziri zanu ndimo zitshuruka, zipanga imu 
ku kala si olesi kapena si osabala dzobala kwa kudziwa 
kwa Mwini watu Yesu Kristu. Kuti iemwe alibe zintu 
zimenezi ali wakungu, kuona zomwe zoka ziri pafupi, anai- 
wala kutsuka kwa zakwaipa zatshi zakali. Mwa tshomwe, 
abali, patsani tshangu tshopambana ku limbikitsa kuitana 
kwanu ndi kusangka kwanu: kuti ngati mutshita zintu 
zimenezi, musadzapuntwa ntawi ina: kuti tshointsho kudza- 
kwanitsidwa kolemera kwa inu kuloa mwa dziko losamariza 
la Mwini watu ndi Mpulumutsi Yesu Kristu. 

Mwa tshomwe didzata ntawi yonse ku kumbutsa inu ndi 
zintu zimenezi, ngati muzidziwa, ndi mulimbikitsidwa m’ 
nteradi womwe uli ndi nu. Ndimo diganiza tshiri tsha- 
bwino, monga kutali monga diri m' msasa umene, ku 
fulumiza inu ndi kukumbutsa inu; kudziwa kuti kubvula 
kwa msasa wanga kudza nsanga, inde monga Mwini watu 
Yesu Kristu anasonya kwa ine. Inde, didzapatsa tshangu 
kuti pa ntawi yonse mudzakala ndi mpamvu pambuiu imfa 
yanga ku kumbukila zintu zimenezi. Kuti sitinatsata 
ntano zopangidwa kotshenjera, ntawi tinadziwitsa inu 
mpamvu ndi kudza za Mwini watu Yesu Kristu, koma tinali 
oonetsa a ukuru watshi. Kuti analandira kwa Mulungu 
Atate ulemu ndi kupambana, ntawi linadza kwa je liu lotere 
kwa kupambana kwabwino, Amene ali Mwana wanga 
wondikonda, mwa iemwe disekera bwino: ndi liu limene 
tinamva ¿fe toka linaturuka kumwamba, ntawi tinali ndi ie 
m’ piri loyera. Ndimo tiri ndi mau a kulosa apangidwa 
olimba opambana; kwa amene mutshita bwino kuti 
musamala, monga kwa muni kuwala m° malo a ndima, 
kwa ntawi siku libanda kutsha, ndimo ntanda iuka m’ 





r S a a 


-2. 14. JI. PETROS. 391 


mitima yanu: kudziwa tshimene tshoamba, kuti palibe 20 
kulosa kwa lemba kuli kwa kusandukidwa koka. Kuti Z1 
palibe kulosa ntawi yapita kunadza ndi kufuna kwa muntu: 
koma antu nalankula kwa Mulungu, kusuntidwa ndi 
Nzimu Woyera. 

Koma nauka Aprofeti onama anso mwa antu, monga 9 
mwa inu unso adzakala apunzitsi onama, omwe adzaloetsa 
kutseri zinjiru zomwaza, kukana inde Mpunzitsi emwe 
anagula awo, kutenga pa awo oka kumwaza kwansangu. 
Ndimo ambiri adzatsata ntshito zao zatshigololo; tshifuka 2 
tsha omwe njira ya nteradi idzanenedwa koipa naiyo. 
Ndimo m kusirira ndi mau onyenga adzapanga maronda 3 
ainu: kusutsa kwa omwe tsopano kwa kali kusatshedwa, 
ndimo kumwaza kwao kusasinza. Kuti ngati Mulungu 4 
sanaianja anjelo ntawi anatshimwa, koma naponya awo 
pansi kwa Tartaro, naika awo ku maenje a ndima, ku 
dikiridwa kwa kuweruza; ndimo sanaianja dziko lakali, 5 
koma nasunga Nowa ndi ena asanu ndi awiri, wakuuza wa 
kudeka, ntawi natenga tshigumula pa dziko la antu osa- 
pembedza; ndimo kutembenuza mizinda ya Sodom ndi 6 
Gomora kwa mapulusa nasutsa iyo ndi kugwetsa, kuna- 
panga iyo msonyo kwa awo omwe akakala osapembedza: 
napulumutsa Lote wodeka, anakala ndi tshisoni tshambiri 7 
ndi moyo watshigololo wa oipa (kuti muntu wodeka amene 8 
kukala mwa awo, m kuona ndi w kumva, nadzisautsa 
nzimu watshi wodeka kwa siku ndi siku ndi ntshito zao 
zosamveka): Mwini adziwa bwanje ku pulumutsa apembe- 9 
dzi kwa tshinyengo, ndi ku sunga osadeka pa kulanga kwa 
dzua la kuweruza; koma kopambana awo omwe aenda 10 
pambuiu nyama mwa kufuna kwa kudetsa, ndimo anyoza 
umwini. Olimbika, ofuna kwao, osantentemera ku nyoza pa 
mapambano: koma anjelo, ngati akuru ndi kulimba ndi 11 
mpamvu, osatenga kuweruza konyoza pa awo patsogolo 
pa Mwini. Koma amene, monga zamoyo zopanda dingalira, 12 
abadwa nyama zoka ku gwidwa ndi ku mwazidwa, kunyoza 
ndi zintu ndi zomwe ali opulukira, w kumwaza kwao 
adzamwazidwa nditu, kumva kuipa monga kulipira kwa 13 
kutshita kuipa; antu omwe aganiza kuli kusekera ku 
ledzera m msana, manga ndi dzilama, kuledzera w kudia 
kwa kukonda ntawi adia ndi inu; kuli maso odzaza ndi 14 
tshigololo, ndimo osadziwa ku leka mpulupulu ; kunyenjera 
mizimu yosalimbika; kuli ndi ntima wakuyesayesa m 


392 


15 


16 


18 


19 


20 


H. PETROS. 2, 14- 


kusirira; ana a kutukwana; kusia njira yabwino, naso- 
tshera, anatsata njira ya Bileham mwana wa Behore, emwe 
nakonda kulipira kwa kutshita kuipa; koma anasulumu- 
lidwa kwa tshimo latshi loka: buru wosalankula, nalankula 
ndi liu la muntu naletsa misala ya mprofeti. Amene ali 
akasope opanda madzi, ndi khungu zikang'kidwa ndi 
mondwe; kwa omwe kuda kwa ndima kunasungidwa. 
Kuti, kulankula mau akuru obalawaza a kudzitama, anye- 
njera m' mafuno a nyama, ndi kufuna kwa tshigololo, awo 
omwe alikupulumuka kolimbika kwa omwe akala m’ tshimo; 
kulonjezana awo ufulu, ntawi awo oka ali akapolo a 
kubvunda; kuti wa emwe muntu apambanitswa, wa ie 
emwe enso atengedwa mwa umpawi. Kuti ngau, pambuiu 
anapulumuka zodetsa za dziko mwa kudziwa kwa Mwini ndi 
Mpulumutsi Yesu Kristu, atombosola anso mwa izo napa- 
mbanitswa, makalidwe akutungo akala nao oipa opambana 
ndi apatsogolo. Kuti kunali kwabwino kwa awo sikuna- 
dziwa njira ya kudeka, kopambana, pambuiu kudziwa iyo, 
ku bwera kwa mau oyera apatsidwa ku awo. Kunatshiti- 
dwa ndi awo ofana ndi ntanti yanteradi, Garu kubwera 
anso ku kusanza kwatshi, ndi nkhumba yomwe inasamba 
ku kung'khunika m’ tope. 

Limene liri tsopano, okondedwa, epistola latshiwiri lomwe 
dilemba kwa inu; ndimo mwa awa awiri difulumiza mu- 
wongo woona wanu ndi kukumbutsa inu; kuti mukaku- 
mbukila mau omwe ananenedwa patsogolo ndi aprofeti 
oyera, ndi mau a Mwini ndi Mpulumutsi mwa apostile anu : 
kudziwa kumene koiamba, kuti n? masiku akutungo anyoza 
adzafika ndi kunyoza, kuenda pambuiu pa mafuno ao, ndi 
kuti, Lonjezano la kufika kwatshi liri kuti? kuti, kwa siku 
lomwe atate anagona, zintu zonse zikalabe monga zinali kwa 
kuamba kwa kupanga. Kuti tshimene aiwala kofuna, kuti 
inali miamba kwa pakali, ndi dziko labulungizwa mwa madzi 
ndi pakati pa madzi, ndi mau a Mulungu; ndi zintu zimene 
dziko lomwe linali pa ntawi imene, linagumulidwa ndi 
madzi, Jinamwazika: koma miamba yomwe iri tsopano, ndi 
dziko, ndi mau amenewa zinaikidwa kwa moto, kusungidwa 
pa dzua la kuweruza ndi la kumwaza a antu osapembedza. 

Koma musaiwala tshintu tshimodzi tshimene, okondedwa, 
kuti siku limodzi liri ndi Mwini monga dzaka zousan, 
ndi dzaka zousan monga siku limodzi. Mwini wosatshedwa 
ndi lonjezano latshi, monga ena aganiza ndi kutshedwa; 








=. I. YOHANE. 


koma amva ntawi yeitali kwa inu, sikufuna kuti modzi 
akamwazika, koma kuti onse akafika kwa kutembenuza ntima. 


393 


Koma siku la Mwini lidzadza monga woba; momwe miamba 10 


idzapita ndi namalowe wang'kuru, ndi zoiamba zidzasungu- 
nutsidwa ndi tshitutu tshatshikuru, ndi dziko ndi ntshito 
zomwe ziri mwa ilo zidzaotshedwa. Kuona kuti zintu 
zimene ziri tshointshi zonse ku sungunutsidwa, antu anje 
mukanakala m' kukala ndi moyo konse koyera ndi kupe- 
mbedza, kuyang'anira ndi kufuna kwambiri kudza kwa siku 
la Mulungu, ndi tshifukwa tsha tshomwe miamba iri kupsa 
idzasungunutsidwa, ndi zoiamba zidzasungunuka ndi tshi- 
tutu tshatshikuru? Koma, lofana ndi lonjezano latshi, 
tiyang'anira kwa miamba yatsopano ndi dziko latsopano, 
mwa izo kukala kudeka. 

Mwa tshomwe, okondedwa, kuona kuti muyang'anira kwa 
zintu zimenezi, kalani ndi tshangu kuti mungopezedwa 
m’ ntendere, opanda banga ndi opanda tshulo m’ kuona 
kwatshi. Ndimo ganizani kuti kumva kutali kwa Mwini 
watu kuli kupulumutsa; inde monga mbali watu woko- 
ndedwa Paulos anso, kofana ndi nzeru zipatsidwa kwa ie, 
analemba kwa inu; monga anso m’ maepistola atshi onse, 
kulankula mwa awo ndi zintu zimenezi; momwe zirimo 
zintu zina zolimbika ku dziwitsidwa, zomwe opulukira ndi 
osalimbika apotola, monga atshita anso malemba ena, kwa 
kumwaza kwao. Ndimo inu, okondedwa, kudziwa patsogolo 
zintu zimenezi, yang'anirani kani, kunyamulidwa ndi tshimo 
la oipa, mugwa kwa kulimbika kwanu. Koma kulani m’ 
kufatsa ndi kudziwa kwa Mwini watu ndi Mpulumutsi Yesu 
Kristu. Kwa ie kukale kupambana inde tsopano ndi kwa 
siku la kugonera. Amen. 


li 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 





EPISTOLA LATSHIMODZI LA 


YOHANE. 


SHOMWE tshinali kwa kuamba, tshomwe tinamva, 
tshomwe tinaona ndi maso atu, tshomwe tinaya- 


1 


394 I. YOHANE. 1. 1- 


2 ng'anira, ndi manja atu anagwira, ndi Mau a moyo (ndi moyo 
unasonyezedwa, ndimotaona, ndimo timariza, ndimo tiuza kwa 
inu moyo, moyo wosamariza, womwe unali ndi Atate, ndimo 

3 unasonyezedwa kwa ife); tshomwe taona ndi ku mva tiuza 
kwa inu unso, kuti inu unso mungokala ndi unzatu ndi ife; 
inde, ndi unzatu uli ndi Atate, ndimo ndi Mwana watshi 

4 Yesu Kristu: ndi zintu zimenezi tilemba, kuti tshimwemwe 
tshatu tshingodzazidwa. 

5 Ndimo kumene kuli kufuna komwe tamva kwa ie, ndimo 
titshula kwa inu, kuti Mulungu ali kuunika, ndimo mwa ie 

6 palibe ndima konse. Ngati tinena kuti tiri ndi unzatshi ndi 
le, ndimo tienda mundima, tinama, ndimo sititshita nteradi; 

7 koma ngati tienda m’ kuunika, monga ie ali m kuunika, 
tiri ndi unzatu modzi ndi wina, ndi mwazi wa Yesu Mwana 

8 watshi utitsuka kwa mpulupulu zonse. Ngati tinena kuti 
tiribe mpulupulu, tidzinyenga, ndi nteradi suli mwa ife. 

9 Ngati tivumbulutsa mpulupulu zatu, ali wamvanu ndi 
wodeka ku kululukira ife mpulupulu zatu, ndi ku tsuka ife 

10 kwa kusadeka konse. Ngati tinena kuti sitatshita 
mpulupulu, tipanga ie wonama, ndi mau atshi osali 
mwa ife, 

9 Tiana tanga, zintu zimenezi dilemba kwa inu, kuti 

musangotshita mpulupulu. Ndimo ngati muntu modzi 
atshimwa, tiri ndi Nkoswe ndi Atate, Yesu Kristu wodeka : 
ndimo ie ali dipo kwa mpulupulu zatu; ndimo si kwa zatu 
zoka, koma anso kwa dziko lonse. Ndimo ndi tshimenetshi 
tidziwa kuti tidziwa ie, ngati tisunga mau atshi. Emwe ati, 
dimdziwa, ndimo wosasunga mau atshi, ali wonama, ndi 

9 nteradi suli mwa je; koma emwe asunga mau atshi, mwa ie 
nditu kukonda kwa Mulungu kwatedwa. Ndi tshimenetshi 

6 tidziwa kuti tiri mwa ie: emwe ati akala mwa ie akanaenda 
le eka anso inde monga ie naenda. 

7 Okondedwa, palibe mau atsopano dilemba kwa inu, koma 
mau akali omwe munapotshera kwa kwiamba: mau akali 

8 ali mau omwe munamva. Anso, mau atsopano dilemba kwa 
inu, tshomwe tshiri tshanteradi mwa ie ndi mwa inu; 
tshifuka ndima ulikupita, ndi kuunika koona tsopano 

9 kuwala. Emwe ati ali m kuunika, nakwia ndi mbali 

10 watshi, ali mundima inde kwa ntawi yatsopano. Emwe 
akonda mbali watshi akala m’ kuunika, ndimo palibe 
11 tshifukwa tsha kukwiitsa mwa ie. Koma emwe akwia ndi 
mbali watshi ali mundima, ndimo aenda mundima, ndimo 


a o wO 








-Z. 28. T XOHANE. 


wosadziwa komwe apita, tshifuka ndima wapanga maso 
atshi akungu. 

Dilemba kwa inu, tiana tanga, tshifuka mpulupulu zanu 
zikululukidwa kwa inu kwa dzina latshi. Dilemba kwa inu, 
atate, tshifuka mudziwa ie emwe ali kwa kwiamba. 
Dilemba kwa inu, anyamata, tshifuka munapambana 
wampulupulu. Dinalemba kwa inu, tiana, tshifuka mudziwa 
Atate. Dinalemba kwa inu, atate, tshifuka mudziwa ie emwe 
ali kwa kwiamba. Dinalemba kwa inu, anyamata, tshifuka 
muli olimba, ndi mau a Mulungu akala mwa inu, ndimo 
munapambana wampulupulu. Musakonda dziko, kapena 
zintu zomwe ziri m dziko. Ngati muntu modzi akonda 
dziko, kukonda kwa Atate sikuli mwa ie. Kuti zonse 
zomwe ziri m dziko, kufuna kwa nyama, ndi kufuna kwa 
maso, ndi kudzitama kwa moyo, siziri kwa Atate, koma ziri 
kwa dziko. Ndimo dziko lipita, ndi kufuna kwa ilo: koma 
emwe atshita kufuna kwa Mulungu akala kwa ntawi 
yosamariza. 

Tiana, liri ora lakutungo: ndimo monga munamva kuti 
wapakıistu adza, inde tsopano anauka apakristu ambiri; 
ndi komwe tidziwa kuti liri ora lakutungo. Naturuka kwa 
ife, koma sanali a ife; kuti ngati anali a ife, akanakalabe 
ndi ife; koma naturuka, kuti anangosonyezedwa bwanje kuti 
siali onse a ife. Ndimo mupotshera kudzosa kwa Woyera, 
ndimo mudziwa zintu zonse. Sindinalemba kwa inu tshi- 
fuka musadziwa nteradi, koma tshifuka muudziwa, ndimo 
tshifuka palibe bodza liri kwa nteradi. Ndani ali wonama 
koma emwe akana kuti Yesu ali Kristu? Amene ali wapa- 
kristu, tnde emwe akana Atate ndi Mwana. Emwe akana 
Mwana, ie emwe sali ndi Atate: emwe abvomera Mwana ali 
ndi Atate enso. Nanga inu, tshimene tshikale mwa inu 
tshomwe munamva kwa kwiamba. Ngati tshimene tshomwe 
munamya kwa kwiamba tshikala mwa inu, inu unso mudza- 
kala m’ Mwana, ndimo mwa Atate. Ndimo limene liri 
lonjezano lomwe analonjezana ndi ife, inde moyo wosamariza. 
Zintu zimenezi dinalemba kwa inu ndi awo omwe afuna ku 
sotshereza inu. Ndimo nanga inu, kudzosa komwe munala- 
ndira kwa ie kukala mwa inu, ndimo musafuna kuti modzi 
apunzitsa inu; koma monga kudzosa kwatshi kupunzitsa 
inu ndi zintu zonse, ndimo kuli kwanteradi, ndimo kuli 
kulibe bodza, ndimo inde monga kunapunzitsa inu, mukala 
mwale, Ndimo tsopano, tiana tanga, kalani mwa ie; kuti, 


395 


12 


14 


15 


16 


17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 


24 


25 


26 
27 


28 


396 I. YOHANE. 2. 28- 


ngati adzasonyezedwa, tingokala ndi kulimbika, ndimo 
sitingokala ndi manyazi patsogolo pa ie pa kufika kwatshi. 

29 Ngati mudziwa kuti ie ali wodeka, mudziwa kuti onse enso 
omwe atshita kudeka abadwa ndi ie. 

3 Ona kukonda kwanje Atate wapatsa pa ife, kuti tika- 
tshedwa ana a Mulungu : ndimo otere tiri. Kwa tshifukwa 
tshimene dziko losadziwa ife, tshifuka losanadziwa ie. 

2 Okondedwa, tsopano tiri ana a Mulungu, ndimo sitshisonye- 
zedwa kosuntira tshomwe tidzakala. Tidziwa kuti, ngati 
adzasonyezedwa, tidzakala ofana ndi ie; kuti tidzaona ie 

3 inde nonga ali. Ndimo onse omwe ali ndi lingaliro limene 

4 liikidwa pa ie adziyeretsa, inde monga ie ali woyera. Onse 
omwe atshita mpulupulu atshita anso kusamveka: ndi 

5 mpulupulu iri kusamveka. Ndimo mudziwa kuti anasonye- 
zedwa ku tshotsa zimpulupulu; ndimo mwa ie mulibe 

6 mpulupulu. Emwe akala mwa ie wosatshita mpulupulu: 
emwe atshita mpulupulu sanaona ie, kapena wosadziwa ie. 

7 Tiana tanga, palibe muntu asotshereze inu: le emwe atshita 

8 kudeka ali wodeka, inde monga ie ali wodeka: ie emwe 
atshita mpulupulu ali wa diabolos; kuti diabolos atshimwa 
kwa kwiamba, Kwa nsonga imene Mwana wa Mulungu 
anasonyezedwa, kuti anangomwaza ntshito za diabolos, 

9 Emwe abadwa ndi Mulungu wosatshita mpulupulu, tshifuka 
mbeu yatshi ikala mwa le: ndimo wosadziwa ku tshita 

10 mpulupulu, tshifuka abadwa ndi Mulungu. M’ tshimene 
ana 2 Mulungu asonyezedwa, ndi ana a diabolos: emwe 
wosatshita kudeka si ali ndi Mulungu, kapena le emwe 

11 wosakonda mbali watshi. Kuti amene ali mau omwe 

12 munamva kwa kwiamba, kuti tikanakondana: si monga 
Kayin anali wa wampulupulu, napa mpwatshi. Ndimo napa 
le kwa tshiani? Tshifuka ntshito zatshi zinali zoipa, ndi za 
mpwatshi zinali zodeka. 

1314  Musazizwa, abali, ngati dziko likwiira inu. Tidziwa kuti 
tapita kwa imfa m moyo, tshifuka tikonda abali. Emwe 

15 wosakonda akala m'imfa. Emwe akwia ndi mbali watshi 
ali wambanda: ndimo mudziwa kuti palibe mbanda ali ndi 

16 moyo wosamariza kukala mwa ie. M' tshimene tidziwa 
kukonda, tshifuka naika pansi moyo watshi kwa ife: ndimo 

17 tikanaika pansi mioyo yatu kwa abali. Koma emwe ali ndi 
zintu za dziko, ndimo aona mbali watshi w kusauka, natseka 
nsoni yatshi kwa le, bwanje kukonda kwa Mulungu kukala 

18 mwa ie? Tiana tanga, tisakonde m mau, kapena ndi 








4, 14. I. YOHANE. 


lilume; koma m' ntshito ndi nteradi. M' tshimene tidza- 
dziwa kuti tiri kwa nteradi, ndimo tidzalimbikitsa mitima 
yatu patsogolo pa ie, m tshimene mitima yatu isutsa ife; 
tshifuka Mulungu ali wang'kuru wopambana mitima yatu, 
ndimo adziwa zintu zonse. Okondedwa, ngati mitima yatu 
yosasutsa ife, tiri ndi kulimbika kwa Mulungu; ndimo 
tshomwe tifunsa, tilandira kwa ie, tshifuka tisunga mau 
atshi, ndimo titshita zintu zomwe ziri zosekeretsa m’ kuona 
kwatshi. Ndi amene ali mau atshi, monga kuti tikanamvana 
m’ dzina la Mwana watshi Yesu Kristu, ndi ku kondana, 
inde monga napatsa ife mau. Ndimo emwe asunga mau 
atshi akala mwa ie, ndi ie mwa ie. Ndimo m’ tshimene 
tidziwa kuti akala mwa ife, ndi Nzimu womwe anapatsa ife. 
Okondedwa, musamvana ndi mizimu yonse, koma yesani 
mizimu, ngati iri ya Mulungu: tshifuka aprofeti ambiri 
onama anaturuka m’ dziko. M’ tshimene mudziwa Nzimu 
wa Mulungu: mizimu yonse yomwe ibvomera kuti Yesu 
Kristu anafika m’ nyama iri ya Mulungu: ndimo mizimu 
yonse yomwe yosabvomera Yesu siiri ya Mulungu: ndimo 
umene uli nzimu wa wapakristu, ndi womwe munamva kuti 
ufika; ndi tsopano uli m' dziko kali. Muli kwa Mulungu, 
tiana tanga, ndimo munapambanitsa iwo: tshifuka wang'kuru 
ali ie emwe ali mwa inu ndi emwe ali m’ dziko. Iri kwa 
dziko: ndimo ilankula monga kwa dziko, ndi dziko limva 
iwo. Tiri kwa Mulungu: emwe adziwa Mulungu amva 
ife; emwe wosali kwa Mulungu wosamva ife. Ndi tshi- 
mene tidziwa nzimu wa nteradi, ndi nzimu wa tshimo. 
Okondedwa, tikondane: kuti kukonda kuli kwa Mu- 
lungu; ndimo onse omwe akonda abadwa ndi Mulungu, 
ndimo adziwa Mulungu. Emwe wosakonda wosadziwa 
Mulungu; kuti Mulungu ali kukonda. M’ tshimene ku- 
konda kwa Mulungu kunasonyezedwa mwa ife, kuti 
Mulungu watumiza Mwana watshi wobadwa eka m’ dziko, 
kuti tinangokala ndi moyo mwa ie. M tshimene kuli 
kukonda, si kuti tinakonda Mulungu, koma kuti anakonda 
ife, ndimo natumiza Mwana watshi ku kala dipo kwa mpulu- 
pulu zatu. Okondedwa, ngati Mulungu tshointsho ana- 
konda ife, tikanakondana anso. Palibe muntu waona 
Mulungu pa ntawi ina:'ngati tikondana, Mulungu akala 
mwa ife, ndimo kukonda kwatshi kutedwa mwa ife: 
m’ tshimene tidziwa kuti tikala mwa ie, ndi ie mwa 
ife, tshifuka je wapai$a ife kwa Nzimu watshi, Ndimo 


397 


4 


W 00 


10 


11 
12F 


i 


13 
14 


398 


10 


11 


12 


I. YOHANE. 4. 14- 


taona ndimo timariza kuti Atate anatumiza Mwana ku kala 
Mpulumutsi wa dziko. Emwe adzabvomera kuti Yesu ali 
Mwana wa Mulungu, Mulungu akala mwa ie, ndi ie mwa 
Mulungu. Ndimo tidziwa. ndimo tamvana ndi kukonda 
komwe Mulungu apotshera mwa ife. Mulungu ali ku- 
konda; ndi emwe akala m’ kukonda akala mwa Mulungu, 
ndi Mulungu akala mwa ie. M’ tshimene kukonda ku- 
tedwa ndi ife, kuti tingopotshera kulimbika m' dzua la 
kuweruza; tshifuka monga ie al, inde tshointsho tiri 
m’ dziko limene. Mulibe kuopa m’ kukonda: koma ku- 
konda kwakuta kuturutsa kuopa, tshifuka kuopa kukala ndi 
kulanga; ndi iemwe aopa sikutedwa m’ kukonda. Tikonda, 
tshifuka ie nakonda ife koiamba. Ngati muntu ati, Diko- 
nda Mulungu, ndimo akwia ndi mbali watshi, ie ali wonama: 
kuti emwe wosakonda mbali watshi emwe waona, wosadziwa 
ku konda Mulungu emwe sanaona. Ndi mau amene tipo- 
tshera kwa ie, kuti emwe akonda Mulungu akonda mbali 
watshi inso. 

Emwe amvana kuti Yesu ali Kristu abadwa ndi Mu- 
lungu: ndi emwe akonda ie emwe anabala akonda ie enso 
emwe abadwa ndi ie. M’ tshimene tidziwa kuti tikonda 
ana a Mulungu, ntawi tikonda Mulungu, ndimo titshita mau 
atshi. Kuti kumene kuli kukonda kwa Mulungu, kuti 
tisunga mau atshi: ndimo mau atshi osali olemera. Kuti 
tshomwe tshibadwa ndi Mulungu tshipambana dziko: 
ndimo kumene kuli kupambana komwe kunapambana dziko, 
inde mvanu watu. Ndimo ndani ali emwe apambanitsa 
dziko, koma emwe amvana kuti Yesu ali Mwana wa 
Mulungu? Amene ali emwe anafika ndi madzi ndi mwazi, 
inde Yesu Kristu; si ndi madzi oka, koma ndi madzi ndimo 
ndi mwazi. Ndimo uli Nzimu womwe umariza, tshifuka Nzi- 
mu uli nteradi. Kuti ziripo zitatu zomwe zimariza, Nzimu, 
ndi madzi, ndi mwazi: ndimo zitatu zianjana m' modzi. 
Ngati tilandira kumariza kwa antu, kumariza kwa Mulungu 
kuli kwakukuru: kuti kumariza kwa Mulungu kuli kumene, 
kuti wamariza ndi Mwana watshi. Emwe amvana ndi 
Mwana wa Mulungu ali ndi kumariza mwa je: emwe 
wosamvana ndi Mulungu wapanga ie wonama; tshifuka 
sanamvana ndi kumariza komwe' Mulungu wamariza ndi 
Mwana watshi. Ndimo kumariza kuli kumene, kuti Mu- 
lungu anapatsa kwa ife moyo wosamariza, ndimo moyo 
umene uli m' Mwana watshi. Emwe ali ndi Mwana ali ndi 





-VER. 4. I. YOHANE. 399 


moyo; emwe wosali ndi Mwana wa Mulungu wosali ndi 
moyo. 

Zintu zimenezi dinalemba kwa inu, kuti mungodziwa 
kuti muli ndi moyo wosamariza, :nde kwa inu omwe amvana 
pa dzina la Mwana wa Mulungu. Ndimo kumene kuli 
kulimbika komwe tipotshera kwa je, kuti, ngati tifunsa 
kantu ndi kufuna kwatshi, amva ife: ndimo ngati tidziwa 
kuti amva ife tshomwe tifunsa, tidziwa kuti tipotshera 
mafunso omwe tinafunsa kwa ie. Ngati muntu modzi aona 
mbali watshi kutshita mpulupulu si kwa imfa, adzafunsa, 
ndimo Mulungu adzampatsa moyo kwa awo omwe osatshita 
mpulupulu kwa imfa. Iripo mpulupulu kwa imfa: si ndi 
imene dinena kuti akafunsa. Kusadeka konse kuli mpulu- 
pulu: ndimo iripo mpulupulu si kwa imfa. 

Tidziwa kuti emwe abadwa ndi Mulungu wosatshimwa ; 
koma emwe anabadwa ndi Mulungu adzisunga, ndimo 
wampulupulu wosatosa ie. Tidziwa kuti tiri kwa Mulungu, 
ndimo dziko lonse likala m’ wampulupulu. Ndimo tidziwa 
kuti Mwana wa Mulungu anafika, ndimo wapatsa ife kudzi- 
wa, kuti tidziwa ie emwe ali woona, ndimo tiri mwa ie 
emwe ali woona, inde m Mwana watshi Yesu Kristu. 
Amene ali Mulungu woona, ndi moyo wosamariza. Tiana 
tanga, sungani inu noka kwa mafano, 


EPISTOLA LATSHIWIRI LA 


YOHANE. 


KURU ku fumu-yeikazi yosang’ka ndi ana atshi, omwe 
dikonda m’ nteradi; ndimo si ine ndeka, koma anso 

onse omwe adziwa nteradi; kwa nteradi womwe ukala mwa 
ife, ndimo udzakala ndi ife kwa ntawi yosamariza: Kufatsa, 
nsisi, ntendere zidzakala ndi ife, kwa Mulungu Atate, ndi 
kwa Yesu Kristu, Mwana wa Atate, m’ nteradi ndi kukonda. 
Disekera kwambiri kuti dinapeza ena a ana ako kuenda 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 
20 


21 


0 N 


400 


5 


6 


D a 


IH. YOHANE. VER. 4- 


m nteradi, inde monga tinalandira mau kwa Atate. Ndimo 
tsopano dipempa iwe, fumu-yeikazi, si monga ngati dinalemba 
kwa iwe mau atsopano, koma amene omwe tinapotshera 
kwa kwiamba, kuti tikondana. Ndimo kumene kuli 
kukonda, kuti tikaenda pambuiu mau atshi. Amene ali 
mau, inde monga munamva kwa kwiamba, kuti mukaenda 
mwa iwo. Kuti onyenga ambiri anaturuka m’ dziko, inde 
awo omwe osabvomera kuti Yesu Kristu afika m’ nyama. 
Amene ali wonyenga ndi wapakristu. Yang'anirani inu 
noka, kuti musamwaza zintu zomwe tinazitshita, koma kuti 
mulandira kulipira kodzaza. Emwe atsogolera ndimo 
wosakala m’ kupunzitsa kwa Kristu, wosali ndi Mulungu: 
emwe akala m’ kupunzitsa, ie ali ndi Atate ndi Mwana. 
Ngati modzi afika kwa inu, ndimo wosatenga kupunzitsa 
kumene, musalandira ie m nyumba yanu, ndimo mnsamutsa : 
kuti emwe amutsa agawa ntshito zatshi zoipa. 

Kupotshera zintu zambiri kulemba kwa inu, sindifuna 
kuzilemba ndi karata ndi inke: koma dilingalira ku fika kwa 
inu, ndimo ku lankula nkope ndi nkope, kuti tshimwemwe 
tshanu tshingodzazidwa. Ana a mpwako wosang'ka autsa 
iwe. 


EPISTOLA LATSHITATU LA 


YOHANE. 


WE ku Gayo wokondedwa, emwe dikonda m’ 
nteradi. 

Wokondedwa, dipempera kuti m zintu zonse ungolemerera 
nungokala bwino, inde monga nzimu wako ulemerera. Kuti 
dinasekera kwambiri, ntawi abali anafika namariza kwa 
nteradi wako, inde monga uenda m’ nteradi. Tshimwemwe 
tshatshikuru diribe tshopambana ndi tshimene, kumva ndi 
ana anga kuenda m’ nteradi. 

Wokondedwa, utshita ntshito yamvanu m tshomwe utshita 
kwa awo omwe ali abali ndi alendo nditu; omwe anamariza 








VER. Á. YUDA. 401 


ndi kukonda kwako patsogolo pa eklesia: omwe udzatshita 
bwino ku perekeza pa ulendo wao koenera kwa Mulungu: 
tshifuka kuti kwa Dzina anaturuka, kutenga tshabe kwa 
Mitundu. Ndimo tikanaloetsa otere, kuti tingckala antshito 
anzao ndi nteradi. 

Dinalemba kantu kwa eklesia : koma Diyotrefes, emwe ako- 
ndaku potshera kupambana mwa awo,wosalandiraife. Ndimo, 
ngati didza, didzakumbutsa ntshito zatshi zomwe azitshita, 
kunena pa ife ndi mau vipa: ndimo anyanyala ndi amene, 
kapena wosalandira ie eka abali, ndi awo omwe afuna, 
aletsa, naturutsa awo mwa eklesia. Wokondedwa, usatsanza 
tshomwe tshiri tshoipa, koma tshomwe tshiri tshabwino. 
Emwe atshita bwino ali kwa Mulungu: emwe atshita kuipa 
wosaona Mulungu. Demetriyo ali ndi kumariza kwa antu 
onse, ndi kwa nteradi woka: inde, enso timariza; ndimo 
udziwa kuti kumariza kwatu kuli kwanteradi. 

Dinali ndi zintu zambiri ku lemba kwa iwe, koma sindi- 
funa kuzilemba kwa iwe, ndi inke ndi peni: koma dilingalira 
nsanga ku ona iwe, ndimo tidzalankula nkope ndi nkope. 
Ntendere ukale kwa iwe. Abali autsa iwe. Utsa abali ndi 
maina. 


EPISTOLA LA 
YUDA. 


UDA, kapolo wa Yesu Kristu, ndi mbali wa Yakobi, ku 

omwe aitanidwa, okondedwa m’ Mulungu Atate, ndi 

osungidwa kwa Yesu Kristu: Nsisi kwa inu ndi ntendere 
ndi kukonda zipindulidwa. 

Okondedwa, ntawi dinalikupatsa tshangu tshonse ku 
lembera inu ndi kupulumutsa kwa onse kwatu, dina- 
fulumizidwa ku lembera inu kutaulira inu ku kanganitsana 
kwambiri kwa mvanu womwe ntawi imodzi kwa zonse 
unaperekedwa kwa oyera. Kuti kunali antu ena analo- 
ezedwa kutseri, ¿nde omwe kali anapakulidwa kwa kusutsa 
kumene, osapembedza, kutembenuza kufatsa kwa Mulungu 
watu kwa kufuna kwa tshigololo, ndi kukana Mbuiye watu 
eka ndi Mwini, Yesu Kristu. 

2c 


O N 


Ini 


12 


13 
14 


10 


L1 


12 


13 


14 


15 


16 


YUDA. VER. 5- 


Ndimo difuna ku kumbutsa inu, ngati mudziwa zintu 
zonse ntawi imodzi kwa zonse, bwanje kuti Mwini, anapulu- 
mutsa antu kwa dziko la Yiputa, pambuiu anamwaza awo 
omwe sanamvana. Ndimo anjelo omwe sanasunga dziko 
lao, koma nasia malo ao, anagwira m’ zomangira zosamariza 
pansi pa ndima kwa kuweruza kwa siku lalikuru. Inde 
monga Sodom ndi Gomora, ndi mizinda yozungulira iyo, 
yofana ndi iyo inapatsidwa iyo yoka kwa dama, ndimo 
inatsata nyama zina, isonyezedwa monga sonyezo, kumva 
kulanga kwa moto wosamariza. Kosuntira tshointsho 
amene enso m° kulota kwao adetsa nyama, nabvuta 
umwini, natukwana opambana. Koma Mikayeli njelo 
wopambana, ntawi nakangana ndi diabolos nafukana tupi 
la Moses, sanayesa ku tengera pa ie kuweruza kotukwana, 
koma nati, Mwini asulumula iwe. Koma amene atukwana 
ndi zintu zomwe osadziwa: ndi zomwe adziwa ndi makalidwe 
ao, ofana ndi zamoyo zopanda dingalira, mw zintu zimenezi 
amwazidwa. Tshaipa kwa awo! kuti napita m’ njira 
ya Kayin, natalika iwo oka m’ tshimo la Bileham kwa 
kulipira, namwazika munseke wa Kora. Amene ali awo 
omwe ali matantwe obisidwa mwa kudia kwa kukonda 
kwanu ntawi adia ndi inu, abusa omwe opanda manta 
adzibusa; mitambo yopanda madzi, itengedwa ndi zimpepo; 
mitengo ya masika yopanda dzobala, yafa kawiri, yazulidwa 
ndi mitsitsi; mafundi olimba a nyanja, kuturuka pobvu la 
manyazi ao, nyenyezi zosotshera, kwa zomwe kuda kwa 
ndima kwasungidwa kwa ntawi yonse. Ndimo kwa amene 
enso Henoki, watshisanu ndi tshiwiri kwa Adam, nalosa, 
kuti, Ona, Mwini nafika ndi mazousan makumi a oyera 
atshi, ku tshita kuweruza pa onse, ndi ku tshimika osape- 
mbedza onse ndi ntshito zao zonse za kusapembedza zomwe 
anazitshita kosapempedza, ndimo ndi zintu zonse zolimba 
zomwe ampulupulu osapembedza analankula pa ie. Amene 
ali ondandaula, akuneneza, kupita kofana ndi mafuno oipa 
ao (ndi nkamwa mwao mulankula mau akuru obalawaza), 
kusonya tsang'ko kwa kupindula. A 

Koma inu, okondedwa, kumbukilani mau omwe ananene- 
dwa patsogolo ndi apostile a Mwini watu Yesu Kristu; 
bwanje kuti nanena ndi inu, Mwa ntawi yakutungo kudza- 
kala onyoza, kupita kofana udi mafuno ao a kusapembedza. 
Amene ali awo omwe apanga malekanitso, oyaluka, siali 
ndi Nzimu. Koma inu, okondedwa, mumanga inu noka pa 





—1. 6. KUSONYEZA. 


mvanu wanu woyera wopambana, kupempera mwa Nzimu 
Woyera, sungani inu noka m' kukonda kwa Mulungu, 
kuyang'anira nsisi ya Mwini watu Yesu Kristu kwa moyo 
wosamariza. Ndi pa ena kalani ndi nsisi, omwe ali mwa 
kuganizaganiza; ndi ena pulumutsani, kusompola awo kwa 
moto; ndi pa ena kalani ndi nsisi ndi kuopa; kukwia inde 
mwinjiro wadontotshezedwa ndi nyama. 

Ndimo kwa iemwe ali ndi mpamvu ku sunga inu kwa 
kupuntwa, ndi ku ika inu patsogolo pa nkope ya kupambana 
kwatshi opanda kalama mwa tshimwemwe tshatshikuru, kwa 
Mulungu eka Mpulumutsi watu, mwa Yesu Kristu Mwini 
watu, zikale kupambana, ukuru, kuweruza ndi mpamvu, 
patsogolo pa ntawi yonse, ndimo tsopano, ndi kwa magonero 
onse. Amen. 





403 


21 
22 
23 
24 


25 





KUSONYEZA KWA 


YOHANE. 


USONYEZA kwa Yesu Kristu, komwe Mulungu na- 
patsa ie ku sonyeza kwa akapolo atshi, izde zintu 
zomwe zikanakala nsanga: ndimo natumiza nasonyeza čko 
ndi njelo watshi kwa kapolo watshi Yohane; emwe ana- 
mariza ndi mau a Mulungu, ndimo ndi kumariza kwa Yesu 
Kristu, inde ndi zintu zonse zomwe naziona. Wodala ali ie 
emwe awerenga, ndi awo omwe amva mau a kulosa, ndimo 
asungira zintu. zomwe zilembedwa momo: kuti ntawi iri 
pafupi. 


YOHANE ku maeklesia asanu ndi awiri omwe ali m’ Asiya: 
Kufatsa kwa inu ndi ntendere, kwa ie emwe ali ndi emwe 
anali ndi emwe adza; ndi kwa Mizimu isanu ndi iwiri 
yomwe iri patsogolo mpando wotshuka watshi; ndi kwa 
Yesu Kristu, emwe ali womariza wamvanu, wobadwa 
woiamba kwa akufa, ndi woweruza wa mafumu a dziko. 
Kwa emwe atikonda, ndimo anamasula ife kwa mpulupulu 
zatu ndi mwazi watshi; ndimo napanga ife ku kala dziko, 
ku kala adzukuru kwa Mulungu ndi Atatu atshi; kwa ie 
zikale kupambana ndi kuweruza kwa magonero a magonero. 


(bi 


404 KUSONYEZA. 1. 6- 


7 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 
20 


2 


Amen. Ona, adza ndi mitambo; ndi maso onse adzamona, 
ndino awo omwe anambola; ndi mitundu yonse ya pansi 
idzalira pa je, Inde tshointsho, Amen. 

Diri Alefa ndi Omega, ati Mwini Mulungu, emwe ali ndi 
emwe anali ndi emwe adza, Wampamvuyonse. 

Ine Yohane, mbali wanu ;ndi wogawa ndi inu m’ sautso 
ndi m’ dziko ndi m’ kulongosola zomwe ziri m’ Yesu, dinali 
m’ tshisi tshomwe orate Patmo, kwa mau a Mulungu 
ndi kumariza kwa Yesu. Dinali mwa Nzimu pa dzua la 
Mwini, ndimo dinamva pambuiu pa ine liu lalikuru, monga 
la lipenga linena, Tshomwe uona, lemba m’ buku, nutumiza 
ilo kwa maeklesia asanu ndi awiri; kwa Feso, ndi kwa 
Smirna, ndi kwa Pergamo, ndi kwa Tiyatira, ndi kwa Sardis, 
ndi kwa Filadelfiya, ndi kwa Lawodikeya. Ndimo dina- 
tembenuka ku ona liu lomwe linalankula ndi ine. Ndimo 
kunatembenuka dinaona zogwirira nyali zisanu ndi ziwiri za- 
golide; ndi pakati pa zogwirira nyali modzi wofana ndi 
mwana wa muntu, wabvekwa ndi mwinjiro pansi pa pazi, 
namanga pa mabere ndi lamba lagolide. Ndimo mutu 
watshi ndi tsisi latshi zinali zoyera monga wulu woyera, 
zoyera monga nkhungu; ndi maso atshi anali monga lilume 
la moto; ndi mapazi atshi ofana nkua wong'azimira, monga 
ngati unayepulidwa m’ ng'anjo; ndi liu latshi monga liu la 
madzi ambiri. Ndimo anapotshera m° dzanja latshi lamanja 
nyenyezi zisanu ndi ziwiri: ndi kwa nkamwa mwatshi 
unaturuka mpeni wa nkondo wakutwa konsekonse: ndi 
nkope yatshi inali monga dzua liwala m’ mpamvu yatshi. 
Ndimo ntawi dinamona, dinagwa pa mapazi atshi monga 
modzi wakufa. Ndimo naika dzanja latshi lamanja pa ine, 
kuti, Usaopa; Diri woiamba ndi wakutungo, ndi Wamoyo; 
ndimo dinafa, ndimo ona, diri ndi moyo kwa magonero a 
magonero, ndimo dipotshera zofungulira za imfa ndi za 
Hadesi. Ndimo lemba zintu zomwe unaziona, ndi zintu 
zomwe ziri, ndi zintu zomwe zidzakala pambuiu; kusadzi- 
wika kwa nyenyezi zisanu ndi ziwiri zomwe unaona m’ 
dzanja langa lamanja, ndi zogwirira nyali zisanu ndi ziwiri 
zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ziri anjelo a maeklesia 
asanu ndi awiri: ndi zogwirira nyali ziri maeklesia asanu 
ndi awiri. 

Kwa njelo wa eklesia m Feso lemba; 

Zirtu zimenezi anena ie emwe agwira nyenyezi zisanu ndi 
ziwiri w dzanja latshi lamanja, iemwe aenda pakati pa 


Å 


-2. 17. KUSONYEZA. 


zogwirira nyali zisanu ndi ziwiri zagolide: didziwa ntshito 
zako, ndi kutshita kwambiri kwako ndi kulongosola, ndi 
kuti usadziwa ku mva antu oipa, ndi unayesa awo omwe 
adzitsha apostile, ndimo osali, ndimo unapeza awo onyenga; 
ndimo uli ndi kulongosola ndimo unamva kwa dzina langa, 
ndimo sunalema. Koma diri ndi #shimene pa iwe, kuti unasia 
kukonda kwako kuamba. Ndimo kumbukila kwa kuti 
wagwa, ndimo tembenuza ntima, ndi tshita ntshito 
zojamba; kapena kani difika kwa iwe, ndimo didzatshotsa 
tshogwirira nyali tshako kwa malo atshi, ngati usatembenuza 
ntima. Koma tshimene uli natsho, kuti ukwia ndi 
ntshito za Nikolawo, zomwe enso dikwiira. Emwe ali kutu, 
amve tshomwe Nzimu unena ndi maeklesia. Kwa ie emwe 
apambana, kwa ie didzapatsa ku dia kwa ntengo wa moyo, 
womwe uli m’ Paradisi la Mulungu. 

Ndimo ku njelo wa eklesia m’ Smirna lemba; 

Zintu zimenezi ati woiamba ndi wakutungo, emwe anafa, 
nakala ndi moyo onso: Didziwa sautso yako, ndi kusauka 
kwako (koma uli wolemera), ndi kutukwana kwa awo omwe 
anena ali Ayuda, ndimo osali, koma ali Sinagoge la Satana. 
Usaopa zintu zomwe utofuna ku mva: ona, diabolos atofuna 
ku ponya ena a inu m' nyumba ya ndima, kuti mungoye- 
sedwa; ndimo mudzapotshera sautso masiku kumi. Kala 
wamvanu kwa imfa, ndimo didzapatsa iwe tshisoti tshotshuka 
tsha moyo. Emwe ali kutu, amve tshomwe Nzimu unena 
ndi maeklesia. Emwe apambana sadzapwetekedwa ndi imfa 
yatshiwiri. 

Ndimo ku njelo wa eklesia m’ Pergamo lemba; 

Zintu zimenezi ati emwe ali ndi mpeni wa nkondo wa- 
kutwa konsekonse: Didziwa komwe ukala, inde pomwe 
mpando wotshuka wa Satana uli: ndimo ugwira kolimba 
dzina langa, ndimo usanakana mvanu wanga, inde m’ masiku 
a Antipas womariza wanga, wamvanu wanga, emwe anape- 
dwa mwa inu, pomwe Satana akala. Koma diri ndi zintu 
zowereng'jeka pa iwe, tshifuka pomwe uli ndi ena omwe 
asunga kupunzitsa kwa Bileham, emwe napunzitsa Balaki 
ku ponya kukwiitsa patsogolo pa ana a Sirayeli, ku dia zintu 
zotsiridwa kwa mafano, ndi ku tshita dama. Tshointshi 
inso uli ndi ena omwe asunga kupunzitsa kwa Nikolawo 
modzimodzi. Ndimo tembenuza ntima; kapena kani difika 
kwa iwe nsanga, ndimo didzapanga nkondo pa awo ndi 
mpeni wa nkondo wa nkamwa mwanga. Emwe ali kutu, 


405 


Oe Qo 


~q D 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


406 KUSONYEZA. 2. 17- 


amve tshomwe Nzimu unena ndi maeklesia. Kwa emwe 
apambana, kwa ie didzapatsa wa mana yobisidwa, ndimo 
didzampatsa mwala woyera, ndi pa mwala dzina latsopano 
linalembedwa, lomwe palibe modzi adziwa koma emwe 
alandira ilo. 

18 Ndimo kwa njelo wa eklesia m’ Tiyatira lemba ; 

Zintu zimenezi anena Mwana wa Mulungu, emwe ali 

ndi maso atshi ofana ndi lilume la moto, ndi mapazi atshi ali 

19 ofana ndi nkua yong'azimira: Didziwa ntshito zako, ndi 
kukonda kwako ndi mvanu ndi kuimirira ndi kulongosola, | 
ndi kuti ntshito zako zakutungo ziri zopambana zoiamba. | 

20 Koma dipotshera tshimene pa iwe, kuti ulola nkazi Yezebeli, 
emwe adzitsha mprofeti wankazi; ndimo apunzitsa 
nasotsheretsa akapolo anga ku tshita dama, ndi ku dia zintu 

21 zotsiridwa kwa mafano. Ndimo dinapatsa ie ntawi kuti 
akatembenuza ntima; ndimo wosafuna ku tembenuza ntima 

22 watshi kwa dama latshi. Ona, diponya ie m' kama, ndi 
awo omwe atshita tshigololo nai” m’ sautso yeikuru, kani 

23 atembenuza ntima kwa ntshito zatshi. Ndimo didzapa ana 
atshi ndi imfa; ndi maeklesia onse adzadziwa kuti diri ie 
emwe asaka zintsukusana ndi mitima: ndimo didzapatsa 

24 kwa onse a inu kwa ntshito zanu. Koma kwa inu dinena, 
kwa omwe atsala m' Tiyatira, monga ambiri monga osali 
ndi kupunzitsa kumene, omwe osadziwa zintu zakuya za 
Satana, monga anena; sindiponya pa inu katundu wina. 

23 Koma tshomwe mupotshera, gwirani kolimba kwa ntawi 

26 difika. Ndi iemwe apambana, ndi iemwe asunga ntshito 
zanga kwa nsonga, kwa ie didzapatsa mpamvu pa mitundu : 

27 ndimo adzaweruza iyo ndi ntole ya tshitsulo, monga dziwira 
dza waomba mbia dziswekedwa kwa mapale; monga anso 

28 dalandira kwa Atatu anga: ndimo didzapatsa ie nyenyezi 

29 ya mamawa. lemwe ali kutu, amve tshomwe Nzimu unena 
ndi maeklesia. 

3 Ndi kwa njelo wa eklesia m’ Sardis lemba ; 

Zintu zimenezi anena emwe apotshera Mizimu isanu ndi 
iwiri ya Mulungu, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri: didziwa 
ntshito zako, kuti upotshera dzina kuti ukala ndi moyo, 

2 ndimo uli wakufa. Kala wotshenjera, nulimbikitsa zintu 
zomwe zitsala, zomwe zinatofuna ku fa: kuti dapeza palibe 
ntshito za iwe zodzazidwa patsogolo pa Mulungu wanga. 

3 Ndimo kumbukila bwanje walandira ndimo unamva; ndi 
sunga, ndimo tembenuza ntima, Ndimo ngati usadzadikira, 








-3. 17. KUSONYEZA. 


didzadza monga woba, ndimo sudzadziwa ora liti didzadza 
pa iwe. Koma upotshera maina owereng'jeka m’ Sardis 
omwe sanadetsa miinjiro yao: ndimo adzaendaenda ndi ine 
m’ zoyera; kuti aenera. Jemwe apambana adzabvekedwa 
tshointsho m miinjiro yoyera; ndimo sindidzafafaniza nditu 
dzina latshi kwa buku la moyo, ndimo didzabvomereza dzina 
latshi patsogolo pa Atatu anga, ndi patsogolo pa anjelo 
atshi. Emwe ali kutu, amve tshomwe Nzimu unena ndi 
maeklesia. 

Ndimo kwa njelo wa eklesia m’ Filadelfiya lemba ; 

Zintu zimenezi ati ie emwe ali woyera, iemwe ali woona, 
iemwe apotshera fungulu ya Davide, iemwe atsegula, ndi 
palibe modzi adzatseka, ndi emwe atseka, ndi palibe modzi 
atsegula: didziwa ntshito zako (ona, dapatsa patsogolo pa iwe 
tshitseko tshotsegudwa, tshomwe palibe modzi adziwa ku 
tseka), kuti uli ndi mpamvu yeing'ono, ndi unasunga mau 
anga, ndimo usanakana dzina langa. Ona, dipatsa kwa 
sinagoge la Satana, a awo omwe anena ali Ayuda, ndimo 
osali, koma anama; ona, didzapanga awo ku dza ndi ku 
pembedza patsogolo pa mapazi ako, ndimo ku dziwa kuti 
dakonda iwe. 'Tshifuka kuti unasunga mau a kulongosola 
kwanga, ine enso didzasunga iwe kwa ora la kuyesa, ora 
lidya lomwe lirikufika pa dziko lonse, ku yesa awo omwe 
akala pa dziko. Didza nsanga: gwira kolimba tshomwe uli 
natsho, kuti palibe modzi atshotse tshisoti tshotshuka tshako. 
Iemwe apambana, didzapanga ie nzati m’ malo oyera a 
Mulungu wanga, ndimo sadzaturuka umo anso: ndimo 
didzalemba pa ie dzina la Mulungu wanga, ndi dzina la 
mzinda wa Mulungu wanga, Yerusalem watsopano, womwe 
utsika kwa kumwamba kwa Mulungu wanga, ndi dzina langa 
latsopano. Iemwe ali kutu, amve tshomwe Nzimu unena 
ndi maeklesia. 

Ndi kwa njelo wa eklesia m’ Lawodikeya lemba; 

Zintu zimenezi azinena Amen, womariza wamvanu ndi 
woona, wolamba wa kupanga kwa Mulungu: Didziwa 
ntshito zako, kuti usali kapena wozizira kapena wotenta: 
difuna unali wozizira kapena wotenta. Tshointshi tshifuka 
uli wofunda, ndimo usali kapena wotenta kapena wozizira, 
didzasanza iwe mwa nkamwa mwanga. Tshifuka unena, 
diri wolemera, ndimo dapotshera zolemera, ndimo sindifu- 
nira kantu; ndimo wosadziwa kuti uli watshabe ndi 
wazingalidwa ndi wosauka ndi wakungu ndi wamariseke: 


407 


10 


11 


12 


13 


14 


408 KUSONYEZA. 3. ie 


18 diweruza iwe ku gula kwa ine golide linayepulidwa ndi 
moto, kuti ungokala ndi zolemera; ndi miinjiro yoyera, kuti 
ungobvala iwe eka, ndi kuti manyazi a mariseke ako 
sangosonyezedwa; ndi mankwala a maso ku dzola maso 

19 ako, kuti ungoona. Monga ambiri monga dikonda, 
disulumula ndilanga : ndimo limbitsa, ndi tembenuza ntima. 

20 Ona, diima pa tshitseko ndigogoda: ngati muntu modzi 
amva liu langa ndimo atsegula tshitseko, didzaloa kwa ie, 

21 ndidzadia naľ, ndi ie ndi ine. Ie emwe apambana, didza- 
patsa kwa ie ku kala pansi ndi ine m°’ mpando wotshuka 
wanga, monga ine enso dinapambana, ndinakala pansi ndi 

22 Atatu anga m’ mpando wotshuka watshi. Jemwe ali kutu, 
amve tshomwe Nzimu unena ndi maeklesia. 

4 Pambuiu zintu zimenezi dinaona, ndimo ona, tshitseko 
tshotsegulidwa m’ mwamba, ndi liu loiamba lomwe dinamva, | 
liu monga la lipenga kulankula ndi ine, modzi kunena, | 
Kwera muno, ndimo didzasonyeza iwe zintu zomwe | 

2 zikanafika pambuiu. Tsopano lino dinali m’ nzimu: ndimo 
ona, mpando wotshuka unaukidwa m mwamba, ndi 

3 modzi kukala pa mpando wotshuka; ndi iemwe anakala anali 
ku yang'anitsa wofana mwala wa yaspis ndi wa sardino: ndimo 
unali utawalezi wozungulira mpando wotshuka, wofana ndi 

4 smaradino ku yangana. Ndimo wozungulira mpando 
wotshuka nal mipando yotshuka makumi awiri ndi inai: 
ndi pa mipando yotshuka dinaona akuru makumi awiri 
ndi anai kukala, abvekedwa m’ miinjiro yoyera; ndi 

5 ya mitu yao zisoti zotshuka za golide. Ndi kwa mpando 

wotshuka zituruka zimpezi ndi maliu ndi mabingu. Ndimo 

inali miuni isanu ndi iwiri ya moto kuaka patsogolo pa 

mpando wotshuka, yomwe iri mizimu isanu ndi iwiri ya 

Mulungu; ndimo patsogolo pa mpando wotshuka, 

monga inali nyanja yaglase yofana ndi kristalo; ndimo 

mkati mwa mpando wotshuka, ndi kozungulira mpando 
wotshuka, zamoyo zinai zodzaza ndi maso patsogolo ndi 

7 pambuiu. Ndi tshamoyo tshoiamba tshinali tshofana 
mkango, ndi tshamoyo tshatshiwiri tshofana mwana wa 
ng'ombe, ndi tshamoyo tshatshitatu tshinali ndi nkope 
monga ya muntu, ndi tshamoyo tshatshinai ts4inali tshofana 

8 ndi tshombankanga tshouluka. Ndi zamoyo zinai, kuli 
zonse ndi mapiko asanu ndi modzi, ziri zodzaza ndi maso 
kozungulira ndi pakati: ndimo siziri ndi kupuma msana ndi 
usiku, kuti, Woyera, woyera, woyera, ali Mwini Mulungu, 








(or 


—0. 11. KUSONYEZA, 


Wampamvuyonse, emwe anali ndi emwe ali ndi emwe adza. 
Ndimo ntawi zamoyo zidzapatsa kupambana ndi ulemu ndi 
tshakoma kwa iemwe akala pa mpando wotshuka, kwa 
iemwe akala ndi moyo kwa magonero a magonero, akuru 
makumi awiri ndi anai adzagwada patsogolo pa ie emwe 
akala pa mpando wotshuka, ndimo adzapembedza ie emwe 
akala ndi moyo kwa magonero a magonero, ndimo adza- 
ponya zisoti zotshuka zao patsogolo pa mpando wotshuka, 
kuti, Uli woenera, Mwini watu ndi Mulungu watu, ku 
landira kupambana ndi ulemu ndi mpamvu: kuti unapanga 
zintu zonse, ndi tshifuka tsha kufuna kwako zinali, ndimo 
zinapangidwa, 

Ndimo dinaona m' dzanja lamanja la emwe anakala pa 
mpando wotshuka buku linalembedwa m’ bwalo ndi kunja, 
linasindikizidwa ndi zizindikilo zisanu ndi ziwiri. Ndimo 
dinaona njelo wolimba kuuza ndi liu lalikuru, Ndani ali 
woenera ku tsegula buku, ndi ku masula zizindikilo za ilo ? 
Ndimo palibe modzi m mwamba, kapena pansi, kapena 
pansi pa dziko, anali wolimba ku tsegula buku, kapena 
ku yang'ana ilo. Ndimo dinalira misozi yambiri, tshifuka 
palibe modzi wapezedwa woenera ku tsegula buku, kapena 
ku yang'ana ilo: ndimo modzi wa akuru anena ndi ine, 
Usalira nsozi: ona, Mkango womwe uli wa fuko la Yuda, 
Ntsitsi wa Davide, wapambana, ku tsegula buku ndi 
zizindikilo zisanu ndi ziwiri za ilo. Ndimo dinaona pakati 
pa mpando wotshuka ndi pakati pa zamoyo zinai, ndi 
pakati pa akuru, Mwana wa mkosa kuima, monga ngati 
anapedwa, anali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri, ndi maso 
asanu ndi awiri, zomwe ziri mizimu isanu ndi iwiri ya 
Mulungu, inatumidwa mwa dziko lonse. Ndimo anadza, 
ndimo walitenga mwa dzanja lamanja la je emwe nakala pa 
mpando wotshuka. Ndimo ntawi anatenga buku, zamoyo 
zinai ndi akuru makumi awiri ndi anai zinagwa patsogolo 
pa Mwana wa nkosa, kupotshera zonse ndi maharpe, ndi 
mbizi zagolide zodzaza ndi zonung kira, zomwe ziri mapempero 
a oyera. Ndimo ziimba nyimbo yatsopano, kuti, Woenera 
uli iwe ku tenga buku, ndi ku tsegula zizindikilo za ilo: 
kuti wapedwa, ndimo unagula kwa Mulungu ndi mwazi 
wako antu a mafuko onse, ndi maliu, ndi antu, ndi mitundu, 
ndimo unapanga awo ku kala kwa Mulungu watu dziko ndi 
adzukuru; ndimo aweruza pa dziko. Ndimo dinaona, 
ndinamva liu la anjelo ambiri kozungulira mpando wotshuka 


409 


10 


11 


10 
11 


410 KUSONYEZA. 5. 11- 


ndi zamoyo ndi akuru; ndi kuwerenga kwa awo kunali 
mazousan kumi opindulidwa ndi mazousan kumi, ndi 

12 mazousan a mazousan; kuti ndi liu lalikuru, Woenera ali 
Mwana wa nkosa emwe wapedwa ku landira mpamvu, ndi 
zolemera, ndi nzeru, ndi kulimba, ndi ulemu, ndi kupambana, 

13 ndi kudala. Ndimo zonse zopangidwa zomwe ziri m' 
mwamba, ndi pansi, ndi pansi pa dziko, ndi pa nyanja, ndi 
zintu zonse zomwe zirimo, dinamva kuti, Kwa ie emwe akala 
pa mpando wotshuka, ndi pa Mwana wa mkosa, zidzakale 
kudala, ndi ulemu, ndi kupambana, ndi kuweruza, kwa 

14 magonero a magonero. Ndimo zamoyo zinai zinati, Amen. 
Ndimo akuru nagwa napembedza. ; 

6  Ndimo.dinaona ntawi Mwana wa mkosa natsegula 
tshimodzi tsha zizindikilo zisanu ndi ziwiri, ndinamva 
tshimodzi tsha zamoyo zinai tshinena monga ndi liu la bingu, 

2 Idza. Ndimo dinaona, ndi ona, kavalo woyera, ndi iemwe 

nakala pa ie anali ndi uta; ndimo tshinapatsidwa kwa ie tshisoti 

tshotshuka ndimo naturuka apambana, ndi ku pambana. 

Ndimo ntawi natsegula tshizindikilo tshatshiwiri, dinamva 
tshamoyo tshatshiwiri kunena, Idza. Ndimo kavalo wina 
naturuka, kavalo wofira: ndimo kwa ie emwe nakala pa ie 
kunapatsidwa ku tshotsa ntendere kwa dziko, ndimo kuti 
akanapana: ndimo unapatsidwa kwa ie mpeni woukuru wa 
nkondo. 

5 Ndimo ntawi natsegula tshizindikilo tshatshitatu, dinamva 
tshamoyo tshatshitatu kunena, Idza. Ndimo dinaona, ndi 
ona, kavalo wakuda; ndimo iemwe nakala pa ie anali ndi 

6 tshoyezera m’ dzanja latshi. Ndimo dinamva monga linali 
liu m’ pakati pa zamoyo zinai kunena, Muyezo wa trigu 
kwa denariyon, ndi miyezo itatu ya barle kwa denariyon; 
ndi mafuta ndi vinyo usamwaza. 

7 Ndimo ntawi anatsegula tshizindikilo tshatshinai, dinamva 

8 liu la tshamoyo tshatshinai kunena, Idza. Ndimo dinaona, 
ndi ona, kavalo woyezuka : ndi ie emwe nakala pa ie, dzina 
latshi linali Imfa; ndi Hadesi natsata ndi iyo. Ndimo 
kunapatsidwa kwa izo mpamvu pa pande latshinai la dziko, 
ku pa ndi mpeni wa nkondo, ndimo ndi njala, ndimo ndi 
imfa, ndimo ndi zirombo za dziko. 

9 Ndimo ntawi natsegula tshizindikilo tshatshisanu, dinaona 
pansi pa katshisi mizimu ya omwe anapedwa kwa mau a 

10 Mulungu, ndi kwa kumariza komwe nasunga: ndimo 
napfula ndi liu lalikuru, kunena, Ntawi yeitali bwanje, O 


P o 


-7. 7. KUSONYEZA, 


Mbuiye, woyera ndi woona, kodi usaweruza nusazimbula 
mwazi watu pa awo omwe akala pa dziko? Ndimo kuna- 
patsidwa awo kwa onse miinjiro yoyera ; ndimo kunanenedwa 
ndi awo, kuti akanapuma kosuntira kwa ntawi yeing'ono, 
kwa ntawi akapolo anzao onso ndi abali ao, omwe akana- 
pedwa inde monga anali, akanadzazidwa. 

Ndimo dinaona ntawi anatsegula tshizindikilo tshatshisanu 
ndi tshimodzi, ndimo tshinali tshibvomezi tshatshikuru; ndi 
dzua linakala lakuda monga tshiguduli tshakuda tsha ubwea 
wa mbuzi, ndi mwezi wonse unakala monga mwazi; ndi 
nyenyezi za kumwamba zinagwa kwa dziko, monga ntengo 
wa nkuyu utaia nkhuyu zatshi zosapsa, ntawi ugwedere- 
dwa ndi mpepo yeikuru. Ndi kumwamba kunatshotsedwa 
monga mputu ntawi upindidwa; ndi mapiri onse ndi dzisi 
dzonse zinasuntidwa kwa malo ao. Ndimo mafumu otshuka 
a dziko, ndi oweruza, ndi akazembe akuru, ndi olemera, ndi 
olimba, ndi akapolo onse ndi aufulu onse, anabisala awo oka 
m’ mapanga ndi m’ matantwe a mapiri; ndimo anena ndi 
mapiri ndimo ndi matantwe, Igwani pa ife, ndimo bisani 
ife kwa nkope ya iemwe akala pa mpando wotshuka, ndi 
kwa kukwiira kwa Mwana wa mkosa: kuti siku lalikuru 
la kukwiira kwao linafika; ndimo ndani adziwa ku ima? 

Pambuiu pa tshimene dinaona anjelo anai kuima pa 
ngondia zinai za dziko, kugwira mpepo zinai za dziko, kuti 
palibe mpepo ikaomba pa dziko, kapena pa nyanja, kapena 
pa ntengo umodzi. Ndimo dinaona njelo wina kukwera 
kwa kuturuka kwa dzua, ali ndi tshizindikilo tsha Mulungu 
wamoyo: ndimo napfula ndi liu lalikuru ku anjelo anai, 
kwa omwe kunapatsidwa ku pweteka dziko ndi nyanja, kuti, 
Musapweteka dziko, kapena nyanja, kapena mitengo, kwa 
ntawi tasindikiza akapolo a Mulungu watu pa mpumi zao. 
Ndimo dinamva kuwerenga kwa iwo omwe anasindikizidwa, 
mazousan, makumi okaoka kumi, ndi makumi anai, ndi 
anai asindikizidwa mwa mafuko onse a ana a Sirayeli. 

A fuko la Yuda anasindikizidwa mazousan kumi ndi 
awiri: 

A fuko la Ruben mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Gadi mazousan kumi ndi awiri : 

A fuko la Ashere mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Nafetali mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Manase mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Simon mazousan kumi ndi awiri: 


411 


11 


12 


13 


16 


17 


10 


T1 


12 


13 


14 


15 


16 


KUSONYEZA. T. Ta 


A fuko la Levi mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Yisakare mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Zebulon mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Yosefe mazousan kumi ndi awiri: 

A fuko la Benyamin anasindikizidwa mazousan kumi 

ndi awiri. 

Pambuiu pa zintu zimenezi dinaona, ndi ona, antu ambiri, 
omwe palibe muntu anadziwa ku werenga, mwa mitundu 
yonse, ndi a mafuko onse ndi antu ndi maliu, kuima 
patsogolo pa mpando wotshuka ndi patsogolo pa Mwana 
wa mkosa, abvekedwa m° miinjiro yoyera, ndi ma- 
kwata m’ manja ao; ndimo apfula ndi liu lalikuru, kuti, 
Kupulumutsa kwa Mulungu watu emwe akala pa mpando 
wotshuka, ndi kwa Mwana wa nkosa. Ndimo anjelo onse 
analikuima kozungulira mpando wotshuka, ndi kozungulira 
akuru ndi zamoyo zinai; ndimo zinagwa patsogolo pa 
mpando wotshuka pa nkope zao, ndimo zinapembedza 
Mulungu, kuti, Amen: Kudala, ndi kupambana, ndi nzeru, 
ndi kunena tshakoma, ndi ulemu, ndi mpamvu, ndi kuli- 
mba, zikale kwa Mulungu watu kwa magonero a magonero. 
Amen. Ndimo modzi wa akuru naiang'ka, kunena ndi ine, 
Amene omwe abvekedwa m’ miinjiro yoyera, ali ani, ndimo 
anadzera kuti? Ndimo danena ndi ie, Mwini wanga, 
udziwa. Ndimo nanena ndi ine, Amene ali awo omwe 
aturuka mwa sautso yeikuru, ndimo natsuka miinjiro yao, 
napanga iyo yoyera m’ mwazi wa Mwana wa nkosa. Mwa 
kuti ali patsogolo pa mpando wotshuka wa Mulungu; naimi- 
vira je msana ndi usiku m’ tempile latshi: ndimo ie emwe 
akala pa mpando wotshuka adzayala msasa watshi pa awo. 
Sadzamva njala ntawi ina, kapena sadzamva ludzu ntawi 
ina; kapena dzua silidzamenya pa awo, kapena tshitutu 
tshina: kuti Mwana wa nkosa emwe ali pakati pa mpando 
wotshuka adzakala mbusa wao, ndimo adzatsogolera awo 
kwa akasope a madzi a moyo : ndimo Mulungu adzapukuta 
misozi yonse kwa maso ao. 

Ndimo ntawi anatsegula tshizindikilo tshisanu ndi tshi- 
wiri, kunatsata kutontola m’ mwamba kwa ntawi ya nusu 
la ora. Ndimo dinaona anjelo asanu ndi awiri omwe aima 
patsogolo pa Mulungu; ndimo anapatsidwa kwa awo 
malipenga asanu ndi awiri. 

Ndimo njelo wina nafika naima pa katshisi, kunali ndi 
tshogwirira tsha zofukiza tshagolide; ndimo zinapatsidwa 





-9. 2. KUSONYEZA. 


kwa ie zofukiza zambiri, kuti akaziong'khetsa kwa mape- 
mpero a oyera onse pa katshisi wagolide emwe anali 
patsogolo pa mpando wotshuka. Ndimo utsi wa zofukiza, 
ndi mapempero a oyera, unakwera patsogolo pa Mulungu 
mwa dzanja la anjelo. Ndimo anjelo watenga tshogwirira 
tsha zonung’kira; ndimo natshidzaza ndi moto wa katshisi, 
naponya pa dziko: ndimo zinatsata mabingu, ndi malių, 
ndi zimpezi, ndi tshibvomezi. 

Ndimo anjelo asanu ndi awiri omwe anali ndi malipenga 
asanu ndi awiri nadzikonza ku omba. 

Ndimo woiamba naomba, ndimo zinatsata matalala ndi 
moto, zosang'kanizidwa ndi mwazi, ndimo zinaponyedwa pa 
dziko: ndi pande latshitatu la dziko linaotshedwa, ndi 
pande latshitatu la mitengo linaotshedwa, ndi maudzu onse 
obiriwira anaotshedwa. 

Ndimo njelo watshiwiri naomba, ndimo monga linali piri 
lalikuru lipsa ndi moto linaponyedwa m’ nyanja: ndi pande 
latshitatu la nyanja linakala mwazi; ndimo linafa pande 
latshitatu la zamoyo zomwe zinali m nyanja, inde zomwe 
zinali ndi moyo; ndi pande latshitatu la dzombo linamwa- 
zidwa. 

Ndimo njelo watshitatu naomba, ndimo inagwa kwa 
mwamba nyenyezi yeikuru, kuaka kofana ndi muni, ndimo 
inagwa pa pande latshitatu la mitsinje, ndi pa akasope a 
madzi; ndimo dzina la nyenyezi litshedwa Ntengo-woawa : 
ndi pande latshitatu la madzi linakala ntengo-woawa; ndi 
antu ambiri anafa ndi madzi, tshifuka anapangidwa oawa. 

Ndimo njelo watshinai naomba, ndi pande latshitatu la 
dzua linamenyedwa, ndi pande latshitatu la mwezi, ndi 
pande latshitatu la zinyenyezi; kuti pande latshitatu la izo 
likadetsedwa, ndi msana sukawala kwa pande latshitatu la 
iwo, ndi usiku modzimodzi. 

Ndimo dinaona, ndimo dinamva tshombankanga, ku- 
uluka pakati pa mwamba, kunena ndi liu lalikuru, Tshaipa, 
tshaipa, tshaipa, kwa awo omwe akala pa dziko, ndi tshifu- 
kwa tsha maliu ena a lipenga la anjelo atatu, omwe kosu- 
ntira alikuomba. 

Ndimo njelo watshisanu naomba, ndimo dinaona nyenyezi 
kwa mwamba inagwa kwa dziko: ndimo inapatsidwa kwa 
le fungulu ya dzenje la phompo. Ndimo natsegula dzenje 
la phompo; ndimo utsi unakwera kwa dzenje, monga utsi 
wa ng'anjo yeikuru; ndimo dzua ndi mlengalenga zinade- 


413 


10 


11 


13 


414 KUSONYEZA. 9. 2- 


3 


2 œ 


10 


11 


12 
13 
14 


15 


16 


17 


tsedwa tshifuka tsha utsi wa dzenje. Ndimo mwa utsi 
anaturuka madzombe pa dziko; ndimo mpamvu inapatsidwa 
kwa awo, monga dzing'kanira dza dziko dzipotshera mpa- 
myu. Ndimo ananenedwa ndi awo kuti sakapwetekesa udzu 
wa dziko, kapena kantu kobiriwira, kapena ntengo wina, 
koma koka antu otere omwe osali ndi tshizindikilo tsha 
Mulungu pa mpumi zao, Ndimo anapatsidwa kwa awo 
kuti sakapa awo, koma kuti akazunzidwa miezi isanu: 
ndimo kuzunza kwao kunali monga kuzunza kwa tshing'ka- 
nira, ntawi tshiluma muntu. Ndimo m' masiku adya antu 
adzafuna imfa, ndimo sadzaipeza nditu; ndimo adzafuna 
ku fa, ndimo imfa itawa kwa awo. Ndimo makalidwe a 
madzombe anali ofana ndi akavalo okonzetsedwa kwa 
nkondo; ndimo pa mitu yao monga zinali zisoti zotshuka 
zofana ndi golide, ndimo nkope zao zinali monga nkope za 
antu. Ndimo anali ndi tsisi monga tsisi la akazi, ndi mano 
ao anali monga mano a mikango. Ndimo anali ndi zotshi- 
njiriza, monga zinali zotshinjiriza za tshitsulo; ndimo 
namalowe wa mapiko ao anali monga namalowe wa matsha- 
riote, wa akavalo ambiri kutamanga nsanga kwa nkondo. 
Ndimo anali ndi mitshira yofana ndi zing'kanira, ndi 
zimbola; ndimo m’ mitshira yao iri mpamvu yao ku 
pwetekesa antu miezi isanu. Apotshera pambana pao monga 
fumu yotshuka njelo wa phompo: dzina latshi m’ Tshihe- 
bere liri Abadon, ndimo m’ Tshigrike ali ndi dzina 
Apoliyon. 

Tshaipa tshoiamba tshinapita: ona, zirinkudza kosuntira 
Zoipa zina ziwiri pambuiu. 

Ndimo njelo watshisanu ndi tshimodzi naomba, ndimo 
dinamva liu kwa nyanga za katshisi wagolide emwe ali 
patsogolo pa Mulungu, modzi kunena ndi njelo watshisanu 
ndi tskimodzi, emwe anali ndi lipenga, Masula anjelo anai 
omwe amangidwa pa ntsinje woukuru Ferate. Ndimo 
anjelo anai anamasulidwa, omwe anafotokozedwa kwa ora ndi 
siku ndi mwezi ndi tshaka, kuti akapa pande latshitatu la 
antu. 

Ndimo kuwerenga kwa magulu a ankhondo a antu pa 
akavalo kunali kawiri, mazousan kumi opindulidwa ndi 
mazousan kumi: dinamva kuwerenga kwa awo. Ndimo 
tshointsho dinaona akavalo m° tshoona, ndi awo omwe 
anakala pa awo, anali ndi zotshinjiriza monga za moto ndi 
za huakintos ndi za sulfure: ndi mitu ya akavalo iri yofana 





-10. 9. KUSONYEZA. 415 


mitu ya mikango; ndi mwa nkamwa mwao zituruka moto 
ndi utsi ndi sulfure. Ndi dzaola dzitatu dzimenedzi paude 18 
latshitatu la antu linapedwa, ndi moto ndi utsi ndi sulfure, 
zomwe zinaturuka mwa nkamwa mwao. Kuti mpamvu ya 19 
akavalo iri w nkamwa mwao, ndi m° mitshira yao: kuti 
mitshira yao iri yofana ndi zinjoka, ndimo ipotshera mitu; 
ndimo ndi iyo apweteka. Ndimo otsala a antu, omwe 20 
sanapedwa ndi dzaola dzimenedzi, sanatembenuza ntima 
kwa ntshito za manja ao, kuti sakapembedza ademon, ndi 
mafano a golide, ndi a silivere, ndi a nkua, ndi a mwala, 
ndi a ntengo; omwe osadziwa kapena ku ona, kapena ku 
mva, kapena ku enda: ndimo sanatembenuza ntima kwa 21 
mbanda zao, kapena kwa amabisalira ao, kapena kwa dama 
lao, kapena kwa maumbala ao. 

Ndimo dinaona njelo wina wolimba kutsika kwa ku-10 
mwamba, kubvekedwa ndi ntambo; ndi utawalezi unali pa 
mutu watshi, ndi nkope yatshi inali yofana dzua, ndi 
mapazi atshi ofana ndi mizati ya moto; ndimo napotshera 
m' dzanja latshi buku laling'ono lotsegula: ndimo naika 
pazi latshi lamanja pa nyanja, ndi lamanzere latshi pa 
dziko; ndimo napfula ndi liu lalikuru, monga mkango 3 
ubulira: ndimo ntawi nabulira, mabingu asanu ndi awiri 
natshula maliu ao. Ndimo ntawi mabingu asanu ndi awiri 4 
natshula maliu ao, dinatofuna ku lemba: ndimo dinamva 
liu kwa kumwamba kunena, Sindikiza zintu zomwe mabingu 
asanu ndi awiri anatshula, nusadzalemba izo. Ndimo njelo 
emwe dinaona kuima pa nyanja ndi pa dziko natukula 
dzanja latshi lamanja ku mwamba, nalumbira ndi ie emwe 
akala ndi moyo kwa magonero a magonero, emwe napanga 
kumwamba ndi zintu zomwe ziri momo, ndi dziko ndi zintu 
zomwe ziri momo, ndi nyanja ndi zintu zomwe ziri momo, 
kuti kusadzakala ntawi yopambana: koma m masiku a lu 7 
la njelo watshisanu ndi tshiwiri, ntawi atofuna ku omba, 
pomwe kutedwa kusadziwitsa kwa Mulungu, kwa makalidwe 
abwino omwe anauzidwa ku akapolo atshi aprofeti. 
Ndimo liu lomwe dinamva kwa kumwamba, dinalimva anso 8 
kulankula ndi ine, ndi kuti, Muka, tenga buku lomwe litse- 
gulidwa m dzanja la njelo emwe aima pa nyanja ndi pa 
dziko. Ndimo dinamuka ku njelo, kunena ndi ie kuti 9 
akapatsa kwa ine buku laling'ono. Ndimo anena ndi ine, 
Tenga ilo, nulidia; ndimo lidzaawitsa mimba yako, koma 
m nkamwa mwako lidzakala lotsetshemera monga utshi. 


N 


Qı 


(er) 


416 KUSONYEZA. 10. 10- 


10 


11 


11 


10 


TI 


12 


13 


Ndimo dinatenga buku laling'ono mwa dzanja la njelo, 
ndinalidia; ndimo linali m nkamwa mwanga lotsetshemera 
monga utshi: ndimo ntawi dinalidia, mimba yanga inaawi- 
tsidwa. Ndimo anena ndi ine, Ukanalosa auso ndi antu 
ambiri ndi mitundu ndi maliu ndi mafumu otshuka. 

Ndimo kunapatsidwa kwa ine nzengo yofana ndi ntole: 
ndimo modzi anati, Uka, nulinganiza tempile la Mulungu, 
ndi katshisi, ndi awo omwe apembedza momo. Ndimo 
bwalo lomwe liri kunja la tempile sia kunja, ndimo usalili- 
nganiza; kuti linapatsidwa kwa mitundu: ndino mzinda 
woyera adzauponda pansi pa pazi miezi makumi anai ndi 
iwiri. Ndimo didzapatsa kwa omariza anga awiri, ndimo 
adzalosa masiku zousan, mazana awiri ndi makumi asanu 
ndi modzi, obvekedwa ndi tshiguduli. Amene ali mitengo 
yaolive iwiri ndi zogwirira nyali ziwiri, kuima patsogolo 
pa Mwini wa dziko. Ndimo ngati muntu modzi afuna ku 
pweteka awo, moto uturuka kwa nkamwa mwao, numwaza 
maliwongo ao: ndimo ngati muntu modzi adzafuna ku 
pweteka awo, tshointshi akanapedwa. Amene ali ndi 
mpamvu ku tseka mwamba, kuti sikuvumba m' masiku a 
kulosa kwao: ndimo anali ndi mpamvu pa madzi ku tembe- 
nuza awo ku mwazi, ndi ku menya dziko ndi dzaola dzonse, 
ntawi zambiri monga adzafuna. Ndimo ntawi anata ku- 
mariza kwao, nyama yomwe ikwera mwa phompo idzapanga 
nkondo ndi awo, ndimo idzapambana awo, nidzápa awo. 
Ndimo mitembo yao ikala m' kwalala la mzinda woukuru, 
womwe wanzimu utshedwa Sodom ndi Yiputa, pomwe enso 
Mwini wao anapatshikidwa. Ndimo kwa antu ndi mafuko 
ndi maliu ndi mituudu antu alikuyang'anira pa mitembo yao 
masiku atatu ndi nusu, ndimo osaleka mitembo yao ku 
ikidwa m’ mwanda. Ndimo awo omwe akala pansi ako- 
ndwera pa awo, nasekera; ndimo adzatumiza zaulere modzi 
kwa wina; tshifuka aprofeti awiri amene nasautsa awo 
omwe akala pausi. Ndimo pambuiu masiku atatu ndi nusu 
pwea la moyo kwa Mulungu linaloa mwa awo, ndimo 
naima pa mapazi ao; ndimo kuopa kwambiri kunagwa pa 
awo omwe naona awo. Ndimo anamva liu lalikuru kwa 
kumwamba kunena ndi awo, Kwerani kuno. Ndimo na- 
kwera m? mwamba m’ ntambo; ndimo maliwongo ao naona 
awo. Ndimo m' ora limene tshinali tshibvomezi tshatshi- 
kuru, ndi pande kumi la mzinda linagwa; ndimo anapedwa 
m’ tshibvomezi antu mazousan asanu ndi awiri: ndimo 


19. 7. KUSONYEZA. 417 


otsala anaopsedwa, napatsa kupambana kwa Mulungu wa 
kumwamba. 

Tshaipa tshatshiwiri tshinapita: ona, Tshaipa tshatshitatu 14 
tshifika nsanga. 

Ndimo njelo watshisanu ndi tshiwiri naomba; ndimo na- 15 
tsata maliu akuru m’ mwamba, ndimo nati, Dziko la dziko 
lonse linafika dziko la Mwini watu, ndi la Kristu watshi: 
ndimo adzaweruza kwa magonero a magonero. Ndimo 16 
akuru makumi awiri, ndi anai, omwe akala patsogolo pa 
Mulungu pa mipando yotshuka yao, nagwa pa nkope zao, 
napembedza Mulungu, kuti, Tipatsa tshakoma kwa iwe, O 17 
Mwini Mulungu, Wampamvuyonse, emwe uli ndi emwe 
unali; tshifuka watenga mpamvu yako yeikuru, ndi una- 
weruza. Ndimo mitundu inakwiira, ndimo kukwira kwako 18 
kunafika, ndi ntawi ya akufa ku weruzidwa, ndi ntawi 
ku patsa kulipira kwao ku akapolo ako aprofeti, ndi kwa 
oyera, ndi kwa awo omwe aopa dzina lako, ang'ono ndi 
akuru; ndi ku mwaza awo omwe amwaza dziko. 

Ndimo kunatsegulidwa tempile la Mulungu lomwe liri m’ 19 
mwamba; ndimo kunaonedwa m’ tempile latshi arke la 
kupangana kwatshi; ndimo zinatsata zimpezi, ndi maliu, 
ndi mabingu, ndi tshibvomezi, ndi matalala akuru. 

Ndimo tshizindikilo tshatshikuru tshinaonedwa m mwa- 19 
mba; nkazi abvekedwa ndi dzua, ndi mwezi pansi pa 
mapazi atshi, ndi pa mutu watshi tshisoti tshotshuka tsha 
nyenyezi kumi ndi ziwiri; ndimo anali ndi mimba: ndimo 2 
apfula, kubala, ndimo m' ululu ku balidwa. Ndimo tshina- 3 
onedwa tshizindikilo tshina m' mwamba; ndimo ona, nsatu 
yeikuru yofira, kuli ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 
kumi, ndi pa mitu yatshi madiadema asanu ndi awiri. 
Ndimo ntshira watshi ukoka pande latshitatu la nyenyezi 4 
za kumwamba ndi unaponya izo pansi: ndimo nsatu inaima 
patsogolo pa nkazi emwe anatofuna ku bala, kuti ntawi 
anabala, anangomwaza mwana watshi. Ndimo anabala 5 
mwana, mwana wamamuna, emwe adzaweruza mitundu 
yonse ndi ntole ya tshitsulo: ndimo mwana watshi anatuku- 
lidwa kwa Mulungu, ndi kwa mpando wotshuka watshi. 
Ndimo nkazi natawira m' tshipululu, pomwe wapotshera 6 
malo ofotokozedwa ndi Mulungu, kuti apo angolera je 
masiku zousan mazana awiri ndi makumi asanu ndi modzi. 

Ndimo kunali nkondo m' mwamba: Mikayeli ndi anjelo 7 
atshi analikuturuka kwa nkondo ndi nsatu; ndimo nsatu 

2D 


418 KUSONY EZA. 12. 7- 


8 


9 


10 


TI 


13 


Dd 


15 


16 


17 


inapanga nkondo ndi anjelo atshi; ndimo sanapambana, 
kapena malo ao sanapezedwa ntawi ina m’ mwamba. 
Ndimo nsatu yeikuru inaponyedwa pansi, njoka yeikali, 
yomwe itshedwa Diabolos ndi Satana, yonyenga ya dziko 
lonse; inaponyedwa pansi, ndi anjelo atshi anaponyedwa 
pansi nayo. Ndimo dinamva liu lalikuru m’ mwamba, 
kuti, Tsopano zinafika kupulumutsa, ndi mpamvu, ndi dziko 
la Mulungu watu, ndi kuweruza kwa Kristu watshi: kuti 
wotshula wa abali atu aponyedwa pansi, emwe atshula awo 
patsogolo pa Mulungu watu msana ndi usiku. Ndimo 
napambana ie tshifuka tsha mwazi wa Mwana wa nkosa, 
ndi tshifuka tsha nau a kumariza kwao; ndimo sanakonda 
moyo wao inde kwa imfa. Ndimo sekerani, O miamba, ndi 
inu nomwe mukala mwa iyo. Tshaipa kwa dziko ndi kwa 
nyanja: tshifuka diabolos anatsika kwa inu, ali ndi kukwiira 
kwakukuru, kudziwa kuti ali ndi ntawi yeing'ono nditu. 
Ndimo ntawi nsatu inaona kuti inaponyedwa pansi, 
inazunza nkazi emwe anabala mwana wamamuna. Ndimo 
kunapatsidwa kwa nkazi mapiko awiri a tshombankanga 
tshatshikuru, kuti anangouluka m’ tshipululu ku malo 
atshi, pomwe aleredwa kwa ntawi, ndi zintawi, ndi nusu la 
ntawi, kwa nkope ya njoka. Ndimo njoka inaturutsa mwa 
nkamwa mwatshi pambuiu nkazi madzi monga ntsinje, kuti 
anangopanga ie ku kokoledwa ndi ntsinje. Ndimo dziko 
linatangata nkazi, ndi dziko linatsegula nkamwa mwatshi, 
ndimo linameza ntsinje womwe nsatu inaturutsa mwa 
nkamwa mwatshi, Ndimo nsatu inakwiira ndi nkazi, ndimo 
inamuka ku panga nkondo ndi yotsala ya mbeu yatshi, 
yomwe isunga mau a Mulungu, nisunga kumariza kwa Yesu: 


13 ndimo inaima pa ntshenga wa nyanja. 


Ndimo dinaona nyama kuturuka mwa nyanja, iri ndi 
nyanga kumi ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi pa nyanga zatshi 
madiadema kumi, ndi pa mitu yatshi maina a kutukwana. 
Ndimo nyama yomwe dinaona inafana ndi nialugwi, ndi 
mapazi atshi anali monga mapazi a bera, ndimo nkamwa 
mwatshi monga nkamwa mwa nkango: ndimo nsatu inapatsa 
iyo mpamvu yatshi, ndi mpando wotshuka watshi, ndi 
kuweruza kwakukuru. Ndimo dinaona umodzi wa mitu 
yatshi monga ngati mnamenyedwa kwa imfa; ndimo 
nkakato-wa-imfa watshi unatshiritsidwa: ndi dziko lonse 
linazizwa pambuiu pa nyama; ndimo anapembedza nsatu, 
tshifuka inapatsa kuweruza kwatshi kwa nyama; nape- 


—13. 10. KUSONYEZA. 


mbedza nyama, kuti, Ndani ali wofana ndi nyama? ndimo 
ndani adziwa ku panga nkondo ndi iyo? ndimo kunapa- 
tsidwa kwa iyo nkamwa kulankula zintu zazikuru ndi matu- 
kwano; ndimo kunapatsidwa kwa iyo kuweruza ku kalabe 
miezi makumi anai ndi iwiri. Ndimo inatsegula nkamwa 
mwatshi kwa matukwano pa Mulungu, ku tukwana dzina 
latshi, ndi msasa watshi, :nde awo omwe akala m' mwamba. 
Ndimo kunapatsidwa kwa iyo ku panga nkondo ndi oyera, 
ndi ku pambana awo: ndimo kunapatsidwa ku iyo kuweruza 
pa mafuko onse ndi antu ndi maliu ndi mitundu. Ndimo 
onse omwe akala pa dziko adzapembedza iyo, onse maina a 
omwe sanalembedwa m' buku la moyo la Mwana wa nkosa 
emwe wapedwa kwa kuzika kwa dziko. Ngati muntu 
modzi ali kutu, amve. Ngati muntu modzi ali kwa ukoli, 
mwa ukoli apita: ngati muntu modzi adzapa ndi mpeni 
wankondo, ndi mpeni wankondo akanapedwa. Muno ziri 
kulongosola ndi mvanu za oyera. 

Ndimo dinaona nyama ina ituruka mwa pansi; ndimo inali 
ndi nyanga ziwiri zofana ndi mwana wa nkosa, ndimo ina- 
lankula monga nsatu. Ndimo itshita kuweruza konse kwa 
nyama yoiamba m’ kuona kwatshi. Ndimo ipanga dziko 
ndi awo omwe akala momo ku pempedza nyama yoiamba, 
nkakato-wa-imfa wa yomwe unatshiritsidwa. Ndimo itshita 
zizindikilo zazikuru, kuti inde ikanatsitsa moto kwa mwamba 
pansi m' kuona kwa antu. Ndimo inyenga awo omwe akala 
pansi ndi tshifukwa tsha zizindikilo zomwe zinapatsidwa 
kwa iyo ku tshita m kuona kwa nyama; kunena ndi awo 
omwe akala pansi, kuti akapanga fanizo kwa nyama, yomwe 
iri ndi nkakato-wa-mpeni wa nkondo, ndimo inakala ndi 
moyo. Ndimo kunapatsidwa kwa iyo ku patsa pwea kwa ilo, 
inde kwa fanizo la nyama, kuti fanizo la nyama likalankula, 
ndi lipanga kuti monga ambiri monga sakanapembedza 
fanizo la nyama akapedwa. Ndimo ipanga onse, ang'ono 
ndi akuru, ndi olemera ndi osauka, ndi aufulu ndi akapolo, 
kuti kupatsidwa kwa awo lemba pa dzanja lamanja lao, 
kapena pa pumi zao; ndimo kuti palibe muntu akadziwa ku 
gula kapena ku gulitsa, kapena jemwe ali ndi lemba, inde 
dzina la nyama kapena kuwerenga kwa dzina latshi. Pano 
ziripo nzeru. lemwe ali ndi kudziwitsa, awerenge kuwere- 
nga kwa nyama; kuti kuli kuwerenga kwa muntu: ndi 
kuwerenga kwatshi kuli Mazana asanu ndi modzi, ndi 
makumi asanu ndi modzi, ndi asanu ndi modzi, i 


419 


10 


11 


13 


14 


16 


17 


18 


420 KUSONYEZA. 14. 1- 


14 Ndimo dinaona, ndi ona, Mwana wa nkosa kuima pa 
piri la Ziyon, ndimo ndi ie mazousan, makumi okaoka 
kumi, ndi makumi anai ndi anai, ali ndi dzina latshi, ndi 

2 dzina la Atatu atshi, analembedwa pa pumi zao. Ndimo 
dinamva lim kwa kumwamba, monga liu la madzi ambiri, 
ndi monga liu la bingu lalikuru: ndi liu lomwe dinamva 

3 linali monga liu la aharpe kuomba maharpe ao: ndimo 
aimba monga inali nyimbo yatsopano patsogolo pa mpando 
wotshuka, ndi patsogolo pa zamoyo zinai ndi akuru: ndimo 
palibe muntu anadziwa ku punzira nyimbo koma mazousan, 
makumi okaoka kumi ndi makumi anai, ndi anai, inde awo 

4 omwe anagulidwa mwa pansi. Amene ali awo omwe sana- 
detsedwa ndi akazi; kuti ali auweta. Amene al omwe 
atsata Mwana wa nkosa pomwe apita. Amene anagulidwa 
kwa mwa antu, ku kala dzobala dzoiamba kwa Mulungu ndi 

5 kwa Mwana wa nkosa. Ndimo m' nkamwa mwao linapeze- 
dwa palibe bodza: ali opanda kalama. 

6 Ndimo dinaona njelo wina kuuluka mkati mwamba, 
kupotshera ivangeli wosamariza ku uza kwa awo omwe 
akala pa ‘dziko, rdi kwa mitundu yonse ndi mafuko 

7 ndi maliu ndi antu; ndimo anena ndi liu lalikuru, Opani 
Mulungu, ndimo patsani ie kupambana; kuti ora la kuwe- 
ruza kwatshi linafika: ndimo pembedzani ie emwe napanga 
kumwamba ndi pansi ndi nyanja ndi akasope a madzi. 

8 Ndi wina, njelo watshiwiri, natsata, kuti, Unagwa, unagwa 
Babilon wang'kuru, womwe wapanga mitundu yonse ku 
mwa ndi vinyo wa kukwiira kwa dama latshi. 

9  Ndimo njelo wina, watshitatu, natsata awo, kuti ndi liù 
lalikuru, Ngati muntu modzi apembedza nyama ndi fanizo 
latshi, nalandira lemba pa pumi yatshi, kapena pa dzanja 

10 latshi, ie enso adzamwa ndi vinyo wa kukwiira kwa Mulungu, 
emwe anafotokozedwa wosasang'kanizidwa m’ tshiko tsha 
kukwia kwatshi; ndimo adzazunzidwa ndi moto ndi sulfure 
m’ kuona kwa anjelo oyera, ndi m kuona kwa Mwana wa 

11 nkosa: ndimo utsi wa kuzunza kwao ukwera kwa magonero 
a magonero ; ndimo osapotshera kupuma msana ndi usiku, 
awo omwe apembedza nyama ndi fanizo latshi, ndi jemwe 

12 alandira lemba la dzina latshi. Pano pali kulongosola kwa 
oyera, awo omwe asunga mau a Mulungu, ndi mvanu wa 
Yesu. 

13  Ndimo dinamva liu kwa kumwamba kuti, Lemba, Odala 
ali akufa omwe afa m’ Mwini kwa ntawi yatsopano: inde, 





-15. 6. KUSONYEZA. 421 


unena Nzimu, kuti angopuma kwa ntshito zao; kuti ntshito 
zao zitsata nao. 

Ndimo dinaona, ndi ona, ntambo woyera; ndi pa 14 
ntambo dinaona modzi kukala wofana ndi mwana wa muntu, 
kupotshera pa mutu watshi tshisoti tshotshuka tshagolide, 
ndimo m’ dzanja latshi sekile lakutwa. Ndimo njelo wina 15 
naturuka kwa tempile, kupfula ndi liu lalikuru kwa iemwe 
anakala pa ntambo, Tumiza sekile lako, nutema: kuti ora 
ku tema lafika; kuti masika a pansi ali ouma. Ndimo ie 16 
emwe anakala pa ntambo naponya sekile latshi pa dziko; 
ndi dziko linatemedwa. 

Ndimo njelo wina naturuka kwa tempile lomwe liri m 17 
mwamba, ie enso kupotshera sekile lakutwa. Ndimo njele 18 
wina naturuka kwa katshisi, ie emwe ali ndi mpamvu pa 
moto; ndimo napfula ndi liu lalikuru kwa iemwe anali ndi 
sekile lakutwa, kuti, Turutsa sekile lako lakutwa, nukung'ka 
matsango a mvina la dziko; kuti magrepe atshi ali oopsetsa. 
Ndimo njelo naponya sekile latshi m’ dziko, nakung'ka 19 
mvina wa dziko, nauponya m’ tshiwira tsha mvina, tshiwira 
tshatshikuru, tsha kukwiira kwa Mulungu. Ndimo tshiwira 20 
tshinapendedwa kunja kwa mzinda, ndimo unaturuka 
mwazi kwa tshiwira, inde kwa makwerekwere a akavalo, 
monga kutali monga mastadia zousan ndi mazana asanu ndi 
modzi. 

Ndimo dinaona tshizindikilo tshina m’ mwamba,1]5 
tshatshikuru ndi tshozizwa, anjelo asanu ndi awiri ali ndi 
dzaola dzisanu ndi dziwiri, dzomwe dziri dzakutungo, kuti 
mwa idzo kunata kukwiira kwa Mulungu. 

Ndimo dinaona monga kunali nyanja yaglase yosang'kani- 2 
zidwa ndi moto; ndi awo omwe adza opambana kwa 
nyama, ndi kwa fanizo latshi, ndi kwa kuwerenga kwa dzina 
latshi, kuima ndi nyanja yaglase, kuli ndi maharpe a 
Mulungu. Ndimo aimba nyimbo ya Moses kapolo wa 3 
Mulungu, ndi nyimbo ya Mwana wa mkosa, kunena, 
Zazikuru ndi zozizwa ziri ntshito zako, O Mwini Mulungu, 
Wampamvuyonse; zodeka ndi zoona ziri njira zako, iwe 
Fumu Yotshuka ya magonero. Ndani sadzaopa, O Mwini, 4 
ndi sadzapambanitsa dzina lako? kuti iwe eka uli woyera; 
kuti mitundu yonse idzafika ndimo idzapembedza patsogolc 
pa iwe; kuti ntshito zako zodeka zinasonyezedwa. 

Ndimo pambuiu zintu zimenezi dinaona, ndimo tempile 
la msasa wa kumariza m' mwamba linatsegulidwa: ndimo 


a on 


L9 


KUSONYEZA. 15. 6- 


naturuka kwa tempile anjelo asanu ndi awiri omwe anali 
ndi dzaola dzisanu ndi dziwiri, abvekedwa ndi mwala 
wolemera, woyera ndi wowala, namangira pa maere ao ndi 
malamba agolide, Ndimo tshimodzi tsha zamoyo zinai tshi- 
napatsa kwa anjelo asanu ndi awiri mbizi zisanu ndi ziwiri 
zagolide zodzaza ndi kukwiira kwa Mulungu, emwe akala ndi 
moyo kwa magonero a magonero. Ndimo tempile linadzazi- 
dwa ndi utsi kwa kupambana kwa Mulungu, ndi kwa mpamvu 
yatshi; ndimo palibe modzi anadziwa kuloa m tempile, 
kwa ntawi dzaola dzisanu ndi dziwiri dza anjelo asanu ndi 
awiri dzikatedwa. 


16 Ndimo dinamva liu lalikuru mwa tempile, kuti ku anjelo 


2 


Ád 


o e 


a Sr) 


Sg 


10 


11 


12 


asanu ndi awiri, Mukani, mutsanula zimbizi zisanu ndi ziwiri 
za kukwiira kwa Mulungu m dziko. 

Ndimo woiamba namuka, natsanula mbizi yatshi m’ dziko ; 
ndimo tshinakala tshironda tshonyansa ndi tsholemera pa 
antu omwe anali ndi lemba la nyama, ndi omwe napembedza 
fanizo latshi. 

Ndimo watshiwiri natsanula mbizi yatshi m' nyanja; ndimo 
tshinakala mwazi monga wa muntu wakufa; ndi mizimu 
yonse yamoyo inafa, inde zintu zomwe zinali m’ nyanja. 

Ndimo watshitatu natsanula mbizi yatshi m° mitsinje ndi 
m’ akasope a madzi; ndimo tshinakala mwazi. Ndimo 
dinamva njelo wa madzi kunena, Wodeka uli iwe, emwe uli 
ndi emwe unali, Woyera iwe, tshifuka unaweruza tshointshi : 
kuti anatsanula mwazi wa oyera ndi aprofeti, ndimo mwazi 
unapatsa awo ku mwa: ali oenera, Ndimo dinamva 
katshisi kuti, Inde, O Mwini Mulungu, Wampamvuyonse, 
oona ndi odeka ali maweruzo ako. 

Ndimo watshinai anatsanula mbizi yatshi pa dzua; ndimo 
kunapatsidwa kwa ilo ku otsha antu ndi moto. Ndimo antu 
anaotshedwa ndi kutenta kwambiri: ndimo natukwana 
dzina la Mulungu emwe anali ndi mpamvu pa dzaola 
dzimenedzi; ndimo sanatembenuza ntima ku patsa ie 
kupambana. 

Ndimo watshisanu natsanula mbizi yatshi pa mpando 
wotshuka wa nyama; ndimo dziko latshi linadetsedwa ; 
ndimo anatafuna malilume ao ndi ululu, ndimo natukwana 
Mulungu wa mwamba tshifuka tsha maululu ao ndi 
Zironda zao; ndimo sanatembenuza ntima ndi ntshito zao. 

Ndimo watshisanu ndi tshimodzi anatsanula mbizi yatshi 
pa ntsinje woukuru, ntsinje Ferate; ndimo madzi a iwo 


EITAS. KUSONYEZA. 423 


anaumidwa, kuti njira inangopangidwa yakuta kwa mafumu 
otshuka omwe afika kwa kuturuka kwa dzua. Ndimo 13 
dinaona kuturuka kwa nkamwa mwa nsatu, ndi kwa 
nkamwa mwa nyama, ndi kwa nkamwa mwa mprofeti 
wonyenga, mizimu itatu yosatsuka, monga anali atshule: 
kuti inali mizimu ya ademon, kutshita zizindikilo; yomwe 14 
ituruka kwa mafumu otshuka a dziko lonse, ku song'kana 
awo kwa nkondo ya siku lalikuru la Mulungu, Wampamvu- 
yonse. (Ona, difika monga woba. Wodala ali iemwe 15 
adikira, nasunga miinjiro yatshi, kani aenda womariseke, 
ndimo aona manyazi atshi.) Ndimo nasong'kanitsa awo m’ 16 
malo omwe atshedwa m’ Tshihebere Har-Magedon. 

Ndimo watshisanu ndi tshiwiri natsanula mbizi yatshi pa 17 
mlengalenga; ndimo linaturuka liu lalikuru kwa tempile, 
kwa mpando wotshuka, kunena, Tshata: ndimo zinali zi- 18 
mpezi, ndi maliu, ndi mabingu; ndimo tshinali tshibvomezi 
tshatshikuru, tshotere monga sitshinali kwa ntawi anali antu 
pa dziko, tshibvomezi tshatshikuru tshotere, tsholimba 
tshotere. Ndi mzinda woukuru unagawidwa m° mapande 19 
atatu, ndi mizinda ya mitundu inagwa: ndi Babilon wou- 
kuru unakumbukidwa m’ kuona kwa Mulungu, ku patsa 
ku iwo tshiko tsha vinyo wa nkarwe ya kukwiira kwatshi. 
Ndimo dzisi dzonse dzinatawa, ndi mapiri sanapezedwa. 20 
Ndimo matalala akuru, miala yonse umodzi ndi umodzi pa 21 
kulemera kwa talente, atsika kwa kumwamba pa antu: 
ndimo antu natukwana Mulungu tshifuka tsha tshaola 
tsha matalala; kuti tshaola tsha awo tshiri tshatshikuru 
tshambiri. 

Ndimo anadza modzi wa anjelo asanu ndi awiri omwe| 7 
anapotshera mbizi zisanu ndi ziwiri, nalankula ndi ine, kuti, 
Idza kuno, didzasonyeza iwe kuweruza kwa nkazi wa dama 
wang'kuru emwe akala pa madzi ambiri; ndi emwe mafumu 2 
otshuka a dziko anatshita dama, ndimo awo omwe akala m' 
dziko analedzedwa ndi vinyo wa dama latshi. Ndimonanya- 3 
mula ine mu Nzimu m' tshipululu: ndimo dinaona nkazi 
kukala pa nyama yofira, yodzaza ndi maina a kutukwana, 
iri ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga kumi. Ndimo nkazi 4 
wabvekedwa ndi zakuda ndi zofira, nabvaliridwa ndi golide 
ndi miala yolemera ndi maperile, kupotshera m’ dzanja latshi 
tshiko tshagolide tshodzaza ndi zonyansa, inde zintu zosa- 
tsuka za dama latshi, ndi pa pumi yatshi dzina lolembedwa, 5 
KUSADZIWIKA, BABILON WANG KURU, AMAI A AKAZI A DAMA NDI 


42 


6 


10 


gi 


13 


14 


18 


r KUSONYEZA. 17. 5- 


A ZONYANSA ZA DZIKO, Ndimo dinaona nkazi woledzedwa 
ndi mwazi wa oyera, ndimo ndi mwazi wa omariza a Yesu. 
Ndimo ntawi dinaona ie, dinazizwa ndi kuzizwa kwakukuru. 
Ndimo njelo nanena ndi ine, Nanga bwanje unazizwa? 
Didzauza iwe kusadziwika kwa mkazi, ndi kwa nyama 
yomwe inyamula ie, yomwe iri ndi mitu isanu ndi iwiri ndi 
nyanga kumi. Nyama yomwe unaona inali, ndimo siiri; 
ndimo itofuna ku turuka kwa phompo, ndi ku muka kwa 
kumwaza. Ndimo awo omwe akala pa dziko adzazizwa, 
awo maina a omwe sanalembedwa m’ buku la moyo kwa 
kuzika kwa dziko, ntawi aona nyama, bwanje kuti inali, ndi 
siiri, ndimo idzafika. Pano uli muwongo womwe upotshera 
nzeru. Mitu isanu ndi iwiri iri mapiri asanu ndi awiri, 
pomwe nkazi akala: ndimo ali mafumu otshuka asanu 
ndi awiri; asanu anagwa, imodzi iri, ina siinafika kosuntira ; 
ndimo ntawi ifika, ikanakalabe ntawi yeing'ono. Ndimo 
nyama yomwe inali, ndi siiri, iri iyo yoka anso yatshisanu 
ndi tshitatu, ndimo iri ya isanu ndi iwiri; ndimo ipita kwa 
kumwaza. Ndi nyanga kumi zomwe unaona ziri mafumu 
otshuka kumi, omwe sanalandira palibe dziko monga kosu- 
ntira; koma alandira kuweruza monga mafumu otshuka, 
ndi nyama, kwa ora limodzi. Amene ali ndi muwongo 
umodzi, ndimo apatsa kuweruza kwao ndi mpamvu kwa 
nyama. Amene adzapanga nkondo pa Mwana wa nkosa, 
ndi Mwana wa nkosa adzapambana awo, kuti ali Mwini wa 
eni, ndi Fumu Yotshuka ya mafumu otshuka; ndimo awo 
onso adzapambana omwe ali nai, akuitanidwa ndi osang- 
kidwa ndi amvanu. Ndimo anena ndi ine, Madzi omwe 
unaona, pomwe nkazi wa dama akala, ali antu, ndi antu 
ambiri, ndi mitundu, ndi maliu. Ndi nyanga kumi zomwe 
unaona, ndi nyama, zimene zidzakwiira nkazi wa dama, 
ndimo zidzapanga ie wadzinja ndi womariseke, ndimo zidza- 
dia nyama yatshi, ndimo zidzaotsha ie konse ndi moto. Kuti 
Mulungu naika m mitima yao ku tshita muwongo watshi, 
ndi ku fika kwa muwongo umodzi, ndi ku patsa dziko lao 
kwa nyama, kwa ntawi mau a Mulungu akanatedwa. 
Ndimo nkazi emwe unaona ali mzinda woukuru, womwe 
uweruza pa mafumu otshuka a dziko, 


18 Pambuiu zintu zimenezi dinaona njelo wina kutsika kwa 


2 


kumwamba, kuli ndi kuweruza kwakukuru; ndimo dziko 
linaunikidwa ndi kupambana kwatshi. Ndimo napfula ndi 
liu lalikuru, kunena, Unagwa, unagwa Babilon woukuru, 


-18. 15. KUSONYEZA. 425 


ndimo unakala malo a ademon, ndi nyumba ya ndima ya 
mizimu yosatsuka yonse, ndi nyumba ya ndima ya mbalame 
zosatsuka ndi zokwiidwa zonse. Kuti ndi vinyo wa ku- 
kwiira kwa dama latshi mitundu yonse inagwa; ndimo 
mafumu otshuka a dziko natshita dama ndi ie, ndi amaronda 
a dziko nalemeretswa ndi mpamvu ya kutshuruka kwatshi. 
Ndimo dinamva liu lina kwa kumwamba, kunena, 
Turukani, antu anga, mwa iwo, kuti musakala ndi unzatshi 
ndi zimpulupulu zatshi, ndi kuti musalandira ndi dzaola 
dzatshi: kuti mpulupulu zatshi zinafika inde kwa ku- 
mwamba, ndi Mulungu wakumbukila mpulupulu zatshi. 
Bwezani kwa iwo inde monga unabweza, ndimo pindulani 
kawiri kwa iwo kupindula kawiri kofana ndi ntshito zatshi : 
m’ tshiko tshomwe unasang’kaniza, sang'kanizani kwa iwo 
kawiri. M bwanje kwambiri nadzipambanitsa, ndi unakala 
woutshuruka, tshointsho kwambiri patsani iwo wa kuzunza 
ndi wa kulira: kuti unena mu ntima watshi, Dikala 
fumuyeikazi yotshuka, ndimo sindiri wamasie, ndimo 
sindidzaona konse maliro. Ndimo m' siku limodzi dzaola 
dzatshi dzidzafika, imfa, ndi maliro, ndi njala; ndimo iwo 
udzaotshedwa konse ndi moto; kuti wolimba ali Mwini Mu- 
lungu emwe naweruza iwo. Ndimo mafumu otshuka a dziko, 
omwe anatshita dama nakala ndi moyo kotshuruka ndi iwo, 
adzalira misozi ndimo adzapfula pa iwo, ntawi ayang'ana pa 
utsi wa kupsa kwatshi, kuima kutali kwa kuopa kwa kuzunza 
kwatshi, kuti, Tshaipa, tshaipa, mzinda woukuru, Babilon, 
mzinda wolimba! kuti m’ ora limodzi kuweruza kwako 
kunafika. Ndimo amaronda a dziko alira misozi nalira pa 
iwo, kuti palibe muntu agula maronda ao ntawi ina; maronda 
a golide, ndi silivere, ndi miala yolemera, ndi maperile, ndi 
nsaru zabwino za lini, ndi zakuda, ndi silike, ndi zofira; ndi 
mtengo wonse wa taine, ndi dziwira dzonse dza nyanga wa njo- 
bvu, ndi dziwira dzonse dzipangidwa dza mtengo wolemera 
wopambana, ndi dza nkua, ndi dza tshitsulo, ndi dza marmore ; 
ndi sinamon, ndi zonung'kira, ndi zofukiza, ndi mafuta, ndi 
nardo, ndi vinyo, ndi mafuta, ndi ufa wabwino, ndi trigu, ndi 
zing’ombe,ndi zinkosa; ndi maronda a akavalo ndi matshariote 
ndi akapolo; ndi mizimu yaantu. Ndi dzobala dzomwe nzimu 
wako unafunira dzinatshoka kwa iwe, ndi zintu zonse zomwe 
zinali zabwino ndi zambiri zinamwazika kwa iwe, ndi antu 
sadzapeza izo palibe ntawi ina. Amaronda a zintu zimenezi, 
omwe analemerezedwa ndi iwo, adzaima kutali kwa kuopa 


12 


13 


14 


lő 


426 KUSONYEZA. 18. 15- 


16 


17 


18 
19 


20 


21 


22 


23 


24 


kwa kuzunza kwatshi, kulira misozi ndi maliro; kuti, 
Tshaipa, tshaipa, mzinda woukuru, iwo womwe unabvekedwa 
ndi nsaru zabwino za lini ndi zakuda ndi zofira, ndimo 
unabvekedwa ndi golide ndi miala yolemera ndi maperile | 
kuti m’ ora limodzi zolemere zazikuru zotere zipangidwa 
zadzinja. Ndi ambuiye a dzombo onse, ndi onse omwe 
aenda ndi matanga ku malo ena, ndi amarinyero, ndi monga 
ambiri monga alandira moyo wao ndi nyanja, naima kutali, 
napfula monga nayang'ana pa utsi wa kuotsha kwatshi, kuti, 
Mzinda uti uli wofana mzinda woukuru? Ndimo naponya 
fumbi pa mitu yao, napfula, kulira misozi ndi maliro, kuti, 
Tshaipa, tshaipa, mzinda woukuru, momwe analemerezedwa 
onse omwe anapotshera dzombo dzao m nyanja ndi tshifukwa 
tsha kutshuruka kwatshi! Kuti m' ora limodzi upangi- 
dwa wadzinja. Sekerani pa iwo, mwamba iwe, ndi oyera 
inu, ndi apostile inu, ndi aprofeti inu; kuti Mulungu 
waweruza kuweruza kwanu pa iwo. 

Ndimo njelo wolimba natukula mwala monga unali mpero 
yeikuru, nauponya m° nyanja, kuti, Tshointsho ndi kugwa 
kwakukuru Babilon, mzinda woukuru, udzagwetsedwa, 
ndimo usadzapezedwa konse ntawi ina. Ndi liu la aharpe 
ndi adziteta ndi akuomba milumbwi ndi alipenga silidza- 
mvedwa konse mwa iwe ntawi ina; ndi waluso palibe, wa 
luso lina, adzapezedwa konse mwa iwe palibe ntawi ina; 
ndi liu la mpero silidzamvedwa konse mwa iwe palibe ntawi 
ina; ndi kuunika kwa muni kusadzawala konse mwa iwe 
palibe ntawi ina; ndi liu la wokwati ndi la tshikwati 
silidzamvedwa konse mwa iwe palibe ntawi ina: kuti 
amaronda ako anali otshuka a dziko; kuti ndi umabisalira 
wako mitundu yonse inanyengedwa. Ndimo mwa iwo 
unapezedwa mwazi wa aprofeti ndi wa oyera, ndi wa onse 
omwe anapedwa pa dziko. 


19 Pambuiu zintu zimenezi dinamva monga linali liu lalikuru 


3 
4 


la antu ambiri m’ mwamba, kunena, Haleluya; Kupulumu- 
tsa, ndi kupambana, ndi mpamvu, ziri za Mulungu watu: 
kuti oona ndi odeka ali maweruzo atshi; kuti waweruza 
nkazi wa dama wang'kuru, emwe ananyansa dziko ndi dama 
latshi, ndimo wazimbula mwazi wa akapolo atshi pa dzanja 
latshi. Ndimo ntawi yatshiwiri anena, Haleluya. Ndimo 
utsi watshi ukwera kwa magonero a magonero. Ndimo 
akuru makumi awiri ndi anai ndi zamoyo zinai zinagwa 
ndimo zinapembedza Mulungu emwe akala pa mpando 





wa 


—19. 18. KUSONYEZA. 


wotshuka, kunena, Amen; Haleluya. Ndi liu linaturuka 
kwa mpande wotshuka, kunena, Patsani kulemekeza kwa 
Mulungu watu, inu nonse akapolo atshi, inu nomwe muopa 
ie, ang'ono ndi akuru. Ndimo dinamva monga linali liu la 
antu ambiri, ndi monga liu la madzi ambiri, ndi monga liu la 
mabingu akuru, kuti, Haleluya: kuti Mwini Mulungu watu, 
Wampamvuyonse, aweruza. Tikondwere ndi tisekere kwa- 
mbiri, ndi tipatse kupambana kwa ie: kuti kukwatitsa kwa 
Mwana wa nkosa kwafikə, ndi nkazi watshi wadzikonzetsa. 
Ndimo kunapatsidwa kwa ie kuti akadzibvala m’ nsaru yabwi- 
no ya lini, yowala ndi yoyeretsa : kuti nsaru yabwino ya lini 
iri ntshito zodeka za oyera. Ndimo anena ndi ine, Lemba, 
Odala ali omwe aitanidwa ku ngonero wa kukwatitsa wa 
Mwana wa nkosa. Ndimo anena ndi ine, Amene ali mau 
oona a Mulungu. Ndimo dinagwa patsogolo pa mapazi 
atshi ku pembedza ie. Ndimo anena ndi ine, Ona kuti 
usakutshita: diri kapolo nzako ndi iwe ndimo ndi abali ako 
omwe apotshera kumariza kwa Yesu: pembedza Mulungu : 
kuti kumariza kwa Yesu kuli nzimu wa kulosa. 

Ndimo dinaona mwamba motsegulidwa; ndi ona, kavalo 
woyera, ndimo iemwe nakala pa ie, atshedwa Wamvanu ndi 
Woona; ndimo m kudeka aweruza ndi apanga nkondo. 
Ndimo maso atshi ali lilume la moto, ndi pa mutu watshi 
ali madiadema ambiri; ndimo apotshera dzina lolembedwa, 
lomwe palibe modzi adziwa koma ie eka. Ndimo abvekedwa 
m' mwinjiro wowazidwa ndi mwazi: ndimo dzina latshi 
itshedwa Mau a Mulungu. Ndimo magulu a ankhondo 
omwe ali m’ mwamba anamtsata pa akavalo oyera, abveke- 
dwa ndi nsaru yabwino ya lini, yoyera ndi yoyeretsa. 
Ndimo mwa nkamwa mwatshi mpeni wa nkondo wokutwa 
uturuka, kuti ndi iwo akamenya mitundu: ndimo adzawe- 
ruza iwo ndi ntole ya tshitsulo : ndimo aponda tshiwira tsha 
vinyo tsha vinyo wa nkarwe ya kukwiira kwa Mulungu 
Wampamvuyonse. Ndimo apotshera pa mwinjiro watshi 
ndi pa ntshafu yatshi dzina lolembedwa, FUMU YOTSHUKA 
YA MAFUMU OTSHUKA, NDI MWINI WA ENI. 

Ndimo dinaona njelo kuima m’ dzua; ndimo napfula ndi 
hu lalikuru, kuti ku mbalame zonse zomwe ziuluka pakati 
pa mwamba, Idzani ndi musang'kanitsidwa kwa ngonero 
woukuru wa Mulungu; kuti mungodia nyama ya mafumu 
otshuka, ndi nyama ya akazembe, ndi nyama ya antu 
olimba, ndi nyama ya akavalo ndi ya omwe akala pa awo, 


Ha 
O 
Jj 


Qr 


10 


Io 


12 
13 


14 


15 


16 


17 


18 


428 KUSONYEZA. 19. 18- 


ndi nyama ya antu onse, aufulu ndi akapolo, ndi ang'ono 
ndi akuru. 

19 Ndimo dinaona nyama, ndi mafumu otshuka a dziko, ndi 
magulu a ankhondo ao, anasong'kanidwa ku panga nkondo 
pa ie emwe nakala pa kavalo, ndi pa gulu la ankhondo 

20 latshi. Ndimo nyama inagwidwa, ndimo ndi le mprofeti 
wonyenga emwe anatshita zizindikilo mw kuona kwatshi, ndi 
zomwe ananyenga awo omwe analandira lemba la nyama, 
ndi omwe anapembedza fanizo latshi: awa awiri anaponye- 
dwa amoyo, m' nyanja ya moto yomwe ipsa ndi sulfure; 

21 ndimo otsala anapedwa ndi mpeni wa nkondo wa ie emwe 
nakala pa kavalo, inde mpeni wa nkondo womwe unaturuka 
m nkamwa mwatshi: ndi mbalame zonse zinakuta ndi 
nyama zao. ! 

20  Ndimo dinaona njelo kutsika kwa kumwamba, kupotshera 
fungulo ya phompo ndi unyolo woukuru m’ dzanja latshi. 

2 Ndimo nagwira nsatu, njoka yakali, yomwe iri Diabolos ndi 

3 Satana, namanga ie kwa dzaka zousan, naponya ie mw 
phompo, nalitseka, nalsindikiząa pa ie, kuti sakanyenga 
anso mitundu, kwa ntawi dzaka zousan dzikatedwa: pambuiu 
dzimene akanamasulidwa kwa ntawi yeing’ono. 

4  Ndimo dinaona mipando yotshuka, ndi anakala pa iyo, 
ndimo kuweruza kunapatsidwa kwa awo: ndimo dinaona 
mizimu ya awo omwe anadulidwa mutu kwa kumariza kwa 
Yesu, ndi kwa mau a Mulungu, ndi otere omwe sanapembe- 
dza nyama, kapena fanizo latshi, ndimo sanalandira lemba 
pa pumi yao ndi pa dzanja lao; ndimo nakala ndi moyo, 

3 naweruza ndi Kristu dzaka zousan. Otsala a akufa sanakala 
ndi moyo kwa dzaka zousan dzikatedwa. Kumene kuli 

6 kuukirira koiamba. Wodala ndi woyera ali ie emwe ali ndi 

pande m kuukirira koiamba : pamwamba pa awo imfa 

yatshiwiri iribe mpamvu; koma adzakala adzukuru a 

Mulungu ndi a Kristu, ndimo adzaweruza ndi ie dzaka 

zousan. 

Ndimo ntawi dzaka zousan dzitedwa, Satana adzamasu- 
lidwa kwa nyumba ya ndima yatshi, ndimo adzaturuka ku 
nyenga mitundu yomwe iri m' ngondia zinai za dziko, Goge 
ndi Magoge, ku song'kanitsa iyo kwa nkondo: kuwerenga 

9 kwa yomwe kuli monga ntshenga wa nyanja. Ndimo 
inakwera pa kupingasa kwa dziko, ndimo inazungulira 
masasa a oyera, ndi mzinda wokondedwa: ndi moto unatsika 

10 mwa kumwamba, ndimo unadia iyo. .Ndimo diabolos emwe 


0 N 


-21. 8. KUSONYEZA. 429 


ananyenga iyo anaponyedwa m' nyanja ya moto ndi sulfure, 
momwe ziri inso nyama ndi mprofeti wonyenga; ndimo 
adzazunzidwa msana ndi usiku kwa magonero a magonero. 

Ndimo dinaona mpando wotshuka woukuru woyera, ndi 11 
ie emwe nakala pa iwo, kwa nkope ya emwe dziko ndi 
kumwamba zinatawa; ndimo anapezedwa palibe malo kwa 
izo. Ndimo dinaona akufa, akuru ndi angono, kuima 12 
patsogolo pa mpando wotshuka; ndi mabuku anatsegulidwa : 
ndimo buku lina linatsegulidwa, lomwe liri buku la moyo: 
ndimo akufa anaweruzidwa mwa zintu zomwe zinalembedwa 
m mabuku, kwa ntshito zao. Ndimo nyanja inapereka 13 
akufa omwe anali mwa iyo; ndimo imfa ndi Hadesi zina- 
pereka akufa omwe anali mwa izo: ndimo anaweruzidwa 
antu onse kwa ntshito zao. Ndimo imfa ndi Hadesi 14 
zinaponyedwa m nyanja ya moto. Imene iri imfa yatshi- 
wiri, inde nyanja ya moto. Ndimo ngati wina sanapezedwa 15 
wolembedwa m’ buku la moyo, anaponyedwa m’ nyanja 
ya moto. 

Ndimo dinaona mwamba mwatsopano ndi dziko latso- 91 
pano: kuti mwamba moiamba ndi dziko loiamba zinapita; 
ndimo nyanja iribe enso. Ndimo dinaona mzinda woyera, 2 
Yerusalem watsopano, kutsika kwa kumwamba kwa 
Mulungu, ufotokozedwa monga tshikwati wokonzetsedwa 
kwa mamuna watshi. Ndimo dinamva liu lalikuru kwa 3 
mpando wotshuka kuti, Ona, msasa wa Mulungu uli ndi 
antu, ndimo adzakala ndi awo, ndimo adzakala antu atshi, 
ndi Mulungu eka adzakala ndi awo, ndimo adzakala Mulu- 
ngu wao: ndimo adzapukuta misozi yonse kwa maso ao; 4 
ndimo imfa idzakala palibe ntawi ina; kapena sizidzakala 
maliro, kapena kulira, kapena ululu, palibe ntawi ina: 
zintu zoiamba zinapita. Ndimo ie emwe akala pa mpando ð 
wotshuka nati, Ona, dipanga zintu zonse zatsopano. Ndimo 
ati, Lemba: kuti mau amene ali amvanu ndi oona. Ndimo 6 
nanena ndi ine, Anakala. Diri Alefa ndi Omega, kuamba 
ndi kuta. Didzapatsa kwa ie emwe amva ludzu ndi 
kasope wa madzi a moyo kolere. Temwe apambana adza- 7 
loa zintu zimenezi; ndimo didzakala Mulungu watshi, 
ndimo adzakala mwana wanga. Koma kwa akuopa, ndi 8 
akusamvana, ndi onyansa, ndi ambanda, ndi adama, ndi 
ocmbedza ula, ndi opembedza mafano, ndi amabodza onse, 
pande lao lidzakala m' nyanja yomwe ipsa ndi moto ndi 
sulfure ; yomwe iri imfa yatshiwiri. 


430 KUSONYEZA. 21. 9- 


9 Ndimo nadza modzi wa anjelo asanu ndi awiri omwe 
anali ndi zimbizi zisanu ndi ziwiri, omwe anapatikizidwa 
ndi dzaola dzisanu ndi dziwiri dzakutungo; ndimo nala- 
nkula ndi ine, kuti, Idza kuno, didzasonyeza iwe tshikwati, 

10 nkazi wa Mwana wa mkosa. Ndimo nanyamula ine m° 
Nzimu kwa piri lalikuru ndi lalitali, nasonyeza ine mzinda 
woyera Yerusalem, kutsika mwa kumwamba kwa Mulungu, 

11 kupotshera kupambana kwa Mulungu: muni watshi unali 
wofana ndi mwala wa ntengo wapatali, monga unali mwala 

12 wa yaspis, waonekera monga kristalo: kuli ndi koma 
lalikuru ndi lalitali; kuli ndi dzipata kumi ndi dziwiri, 
ndi pa dzipata anjelo kumi ndi awiri; ndi maina alembedwa 
pa idzo, omwe ali maina a mafuko kumi ndi awiri a ana a 

13 Sirayeli: pa bvuma dzinali dzipata dzitatu; ndi pa mpoto 
dzipata dzitatu; ndi pa mwela dzipata dzitatu; ndi pa 

14 zambwe dzipata dzitatu. Ndimo koma la mzinda linah ndi 
maziko kumi ndi awiri, ndi pa awo maina kumi ndi awiri 

15 a apostile kumi ndi awiri a Mwana wa nkosa. Ndimo 
iemwe analankula ndi ine anapotshera kwa muyezo nzengo 
yagolide ku linganiza mzinda, ndi dzipata dza iwo, ndi 

16 koma la iwo. Ndimo mzinda uli kulinganira kanai, 
ndi mulitahi mwa iwo muli” mwamukuru monga ndi 
mkupingasa: ndimo nalinganiza mzinda ndi nzengo, masta- 
dia mazousan kumi ndi awiri: mulitali ndi mkupingasa ndi 

17 mkuzuka za iwo ziri modzimodzi. Ndimo nalinganiza 
koma la iwo, mikono makumi okaoka kumi, ndi makumi 
anal ndi inai, monga ndi muyezo wa muntu, womwe uli wa 

18 njelo. Ndimo kumanga kwa koma la iwo kunali kwa 
yaspis: ndi mzinda unali golide losasang’kaniza, lofana 

19 ndi glase loyera. Maziko a koma la mzinda anakonzetsedwa 
ndi mitundu yonse ya miala yolemera. Kuzika kwatshi- 
modzi kunali yaspis; kwatshiwiri, safiro; kwatshitatu, 

20 kalkedon; kwatshinai, smarado; kwatshisanu, sardonis ; 
kwatshisanu ndi tshimodzi, sardiyo ; kwatshisanu ndi tshi- 
wiri, krizolito; kwatshisanu ndi tshitatu, berilo; kwatshi- 
sanu ndi tshinai, topaziyo; kwakumi, krizopazo; kwakumi 
ndi tshimodzi kakinto; kwakumi ndi tshiwiri, hametisto. 

21 Ndimo dzipata kumi ndi dziwiri dzinali maperile kumi ndi 
awiri ; dzonse dzipata dzinali tshimodzi ndi tshimodzi perile 
limodzi: ndi kwalala la mzinda linali golide losasang’kaniza, 

22 monga linali glase lakuonikera. Ndimo sindinaona tempile 
umo: kuti Mwini Mulungu Wampamvuyonse, ndi Mwana 


-22. 11. KUSONYEZA. 431 


wa mkosa, ali tempile la iwo. Ndimo mzinda wosali ndi 23 
kufunidwa ndi dzua, kapena mwezi, ku wala pa iwo: kuti 
kupambana kwa Mulungu kunaunika iwo, ndi muni wa iwo 

uli Mwana wa nkosa. Ndimo mitundu idzaenda pakati pa 24 
kuunika pa iwo: ndimo mafumu otshuka a dziko atenga 
kupambana kwao mwa iwo. Ndimo dzipata dza iwo 25 
sidzidzatsekedwa konse msana (kuti sikudzakala usiku apo): 
ndimo adzatenga kupambana ndi ulemu za mitundu 26 
mwa iwo: ndimo sikudzaloa konse kantu kena kanko, 27 
kapena iemwe atshita tshonyansa ndi bodza: koma awo 
oka omwe alembedwa m’ buka la moyo la Mwana wa nkosa. 
Ndimo nasonyeza ine ntsinje wa madzi a moyo, woye- 99 
zimira monga kristalo, kuturuka kwa mpando wotshuka 
wa Mulungu ndi wa Mwana wa nkosa, pakati pa kwalala la 2 
iwo. Ndimo patsidia lino la ntsinje ndi patsidia lidya unali 
ntengo wa moyo, kubala mitundu kumi ndi iwiri ya dzobala, 
kubala dzobala dzatshi miezi yonse: ndi masamba a ntengo 
anali kwa kutshiritsa kwa mitundu. Ndimo kudzali palibe 3 
tukwano onso: ndi mpando wotshuka wa Mulungu ndi wa 
Mwana wa mkosa udzakala momo: ndi akapolo atshi 
adzaimirira ie; ndimo adzaona nkope yatshi; ndi dzina 4 
latshi lidzakala pa pumi zao. Ndimo kudzali usiku palibe 9 
ntawi ina; ndimo osafuna palibe kuunika kwa muni, 
kapena palibe kuunika kwa dzua; kuti Mwini Mulungu 
adzapatsa awo kuunika: ndimo adzaweruza kwa magonero 

a magonero. 

Ndimo ananena ndi ine, Mau amene ali amvanu ndi oona: 6 
ndi Mwini, Mulungu wa mizimu ya aprofeti, natumiza njelo 
watshi ku sonya kwa akapolo atshi zintu zomwe zikanafika 
nsanga. Ndimo ona, difika nsanga. Wodala ali ie emwe 7 
adondoloza mau a kulosa kwa buku limene. 

Ndimo ine Yohane diri ie emwe dinamva ndinaona zintu 8 
zimenezi, Ndimo ntawi dinamva ndinaona, dinagwa ku 
pembedza patsogolo pa mapazi a njelo emwe anasonya ine 
zintu zimenezi. Ndimo anena ndi ine, Ona kuti usaku- 9 
tshita: diri kapolo nzako ndi iwe ndimo ndi abali ako 
aprofeti, ndimo ndi awo omwe adondoloza mau a buku 
limene: pembedza Mulungu. 

Ndimo anena ndi ine, Usasindikiza mau a kulosa kwa 10 
buku limene; kuti ntawi iri pafupi. lJemwe ali wosadeka, 11 
atshite kusadeka koyenjezayenjeza: ndimo iemwe ali wo- 
nyansa, apangidwe wonyansa koyenjezayenjeza: ndimo 


432 KUSONYEZA. 22; BI 


iemwe ali wodeka, atshite kudeka koyenjezayenjeza: 
ndimo iemwe ali woyera, ayeretsedwe koyenjezayenjeza. 

12 Ona, difika nsanga; ndi sekeretso langa liri ndi ine, ku 

13 bweza ku antu onse ndi monga ntshito zao ziri. Diri Alefa 
ndi Omega, watshimodzi ndi wakutungo, kuamba ndi 

14 kuta. Odala ali awo omwe atsuka minjiro yao, kuti 
angopotshera mpamvu ku fika kwa ntengo wa moyo, ndimo 

15 angoloa mwa dzipata munzinda. Kunja ali agaru, ndi | 
oombeza ula, ndi adama, ndi ambanda, ndi opembedza ; 
mafano, ndi onse omwe akonda ndimo apanga bodza. | 

16 Ine Yesu datumiza njelo wanga ku mariza kwa inu zintu 
zimenezi pa maeklesia. Diri ntsitsi ndi fuko za Davide, 
nyenyezi ya mawa, yawala. 

17  Ndimo Nzimu ndi tshikwati anena, Idza. Ndi iemwe 
amva, anene, Idza. Ndi iemwe amva ludzu, afike; iemwe 
afuna, atenge madzi a moyo kolere. 

1S Dimariza kwa antu onse omwe amva mau a kulosa kwa 
buku limene, ngati muntu modzi adzaong'khetsa kwa awo, 
Mulungu adzaong’khetsa kwa ie dzaola dzomwe dzilembedwa 

19 m' buku limene: ndimo ngati muntu modzi adzatshotsa 
kwa mau a buku la kulosa kumene, Mulungu adzatshotsa 
pande latshi kwa ntengo wa moyo, ndi kwa mzinda woyera, 
zomwe zilembedwa m’ buku limene. 

20 lemwe amariza zintu zimenezi anena, Inde: difika 
nsanga. Amen: idza, Mwini Yesu. 

21 Kufatsa kwa Mwini Yesu kukale ndi oyera. Amen, 








Fa atai 


ka Aa s- UU an aaia 


a 





